
IMANI NA MATENDO 



Othman NuuriTOPBASH 






Dar Es Salaam - 2014 


As-Salaam Islamic Center 

Plot 354 Mbezi Beach, Makonde, Dar Es Salaam - Tanzania 
Cell: +255 254 734 362, 

Email: aic2013@gmail.com 

Haki zote zimehifadhiwa. Hairuhusiwi kutolesha sehemu yoyote 
ya toleo hili, kuitunza katika mfumo utakaowezesha kunakiliwa 
au kukisamhaza katika aina au namna yoyote ile, iwe elektroniki, 
kuchapa, kunakilisha, kurekodi au vinginevyo bila kupata ruhusa 
kutoka kwa mwenye haki miliki. 


ISBN: 978-9944-83-711-8 


Mwandishi: 
Msimamizi Mkuu: 
Mfasiri: 

Mhariri: 

Msanifu jalada: 
Kupangiliwa vizuri na: 


Nijat Garibov 


Othman Nuri Topbash 
Abdi Mohamed Adam 
Ibrahimu H. Kabuga 


Dkt. Abbas Gurbanov 
Altinoluk Graphics 


UISLAMU 

IMANI NA MATENDO 


Othman Nuri TOPBASH 



Utangulizi 


9<i^apendwa 


Wasomaji. 


Himidi zote zinamstahiki Mwenyezi Mungu aliyetupa utulivu wa 
Imani ya Uislamu. Rehma na amani ziwe juu ya Mtume Muhammad 
M aliyewaongoza watu kutoka kwenye giza kwenda kwenye nuru. 


Kila binadamu mwenye akili timamu anafahamu kuwa ulimwen- 
gu huu umeumbwa kwa lengo maalum. Ili kutimiza lengo hili Allah 
Mtukufu aliwatuma Mitume mbalimbali pamoja na dini ili kuwaongoza 
watu. Dini zote hizi kimsingi ni moja na zimeitwa Uislamu. Uislamu 
ni zawadi kubwa ambao allah alimtunuku Mwanadamu kwa sababu 
kupitia Uislamu watu wenye imani wanaweza kutunza uhalisia wa 
maumbile yao waliyopewa na wanaweza kuubadilisha ulimwengu 
wao kuwa bustani la mawaridi. Ndani mwetu kuna shauku na hamu 
kubwa ya kurudi kwa Muumba wetu na hali ya tawhid katika Uislamu 
inalifanya jambo hili liwezekane. Inatuwezesha kiroho kurudi kwa 
Mola wetu na hii ni furaha kubwa mno ya maisha. 

Wale wanaotaka kuwa waja wa kweli wa Allah wanatakiwa kuku- 
za ufahamu wa vipengele vya ndani zaidi vya Uislamu na watekeleze 
maamrisho yake. Wale wanaotambua kiwango cha juu cha matendo 
ya kidini katika pande zake mbili za roho na mwili watapata upendo 
wa Allah na thawabu zake. 


Kwa upande mwingne, wale wasiousikiliza wito wa Allah unao- 
wataka warejee kwake, watakwazika na kupata hasara huko Akhera. 
Mbingu za kibluu hazijawahi kuwalilia wakosefu na ni mbingu hizo 
hizo ambazo ziliwaangamiza maadui wa Allah kwa radi kali na mvua 
kubwa. Jua letu ndio jua lilelile lililoyaangazia makasri na majumba 




Uislamu Imani Na Matendo 


ya kifakhari ya Firaun, Nimrod na watu wengine wenye bahati mba- 
ya. Leo hii iinayaangazia magofu na mabaki ya himaya za faime zao. 
Na kwa hivyo hakuna yeyote miongoni mwao aiiyepata maisha ya 
miieie kama waiivyotaka. Ni waie tu waiiomtumikia Aiiah ndio waiio- 
pata furaha na maiipo yanayoambatana nayo. 

Msingi wa imani ya Kiisiamu ni kutangaza kwamba hakuna 
Mungu isipokuwa Aiiah na Mtume Muhammad ni Mtume wake. 

Baada ya kuutangaza ukweii huu mtu husika huwa Mwisiamu, 
iakini Uisiamu sio dini ya imani tu. Mtu huyu anahitaji kuitekeieza 
imani yake kwa Matendo mazuri. Mara zote Our’an Tukufu inataja 
kwa pamoja kumuamini Aiiah na kutenda matendo mema, imani hu- 
kamiiishwa kwa kumwabudu Mwenyezi Mungu na matendo mema. 

Kihistoria, Waumini waiioikamiiisha imani yao hawakuona taabu 
za maisha na vitisho vya makafiri kuwa ni tatizo. Firaun aiipowaad- 
hibu vikaii wachawi waiiomuamini Musa 8011 hawakuiteiekeza imani 
yao, badaia yake waiisema “Mola wetu! Tumimiminie uvumilivu 
na utufishe hali ya kuwa Waislamu” (A’raaf, 7:126) 

Viie viie wafuasi wa Mwanzo wa Nabii issa 801 waiiotupwa kwen- 
ye kundi ia wanyama wakaii kwa sababu ya imani yao, hawakuiac- 
ha imani ya Mungu mmoja badaia yake wakachagua kuonja furaha 
ya kiroho ya kufa shahidi. Bibi Sumayya, ambaye kabia ya Uisiam 
aiiogopa hata mchomo wa sindano, iakini sasa hakuogopa vyuma 
vyenye moto viiivyokuwa vikibandikwa mwiiini mwake kutokana na 
imani yake thabiti juu ya Uisiamu. Mumewe naye aiikuwa na msima- 
mo huo huo pindi aiipokataa kuachana na imani ya Uisiamu. Maisha 
ya Maswahaba wa Mtume M na maisha ya baadhi ya wafuasi wa dini 
nyingine tukufu kabia ya kudhihiri kwa Uisiamu yanaonyesha kwam- 
ba imani inaweza kuushinda ukafiri. 

Historia inashuhudia kwamba pindi Waisiamu waiipoutekeieza 
Uisiamu kama iiivyoagizwa na Aiiah Mtukufu, Ustaarabu wao uiifanya 
kazi katika vipengeie vyote vya maisha, utamaduni uiiojuiikana kwa 
ustawi mkubwa. Waiikuwa mbeie katika Sayansi, Siasa, Uchumi na 
nyanja nyingine za maisha. Lakini waiipoacha kuutekeieza Uisiam au 
wakautekeieza tu kimwiii badaia ya roho waiipoteza nguvu na umoja. 
Na sasa wameacha kuwa viongozi wa uiimwengu katika siasa, uchu- 





UTANGULIZI 


mi na nyanja nyingine za masuala ya kiutamaduni. Hivyo, tuna haja 
kubwa ya kurudi kwa mara nyingine kwenye imani yetu kwa moyo 
wa dhati na kuitekeleza sio tu kwa umbo bali pia kwa roho na moyo. 

Ni kwa kutambua hitajio hili kwamba nimechambua eneo la kiro- 
ho la Uislamu. Mwanzo kabisa, msingi wa imani yetu umetafitiwa na 
kwa kadiri ya uwezo wangu, hekima iliyo nyuma ya msingi huo ime- 
wekwa wazi. Baada ya kanuni za imani, nimezama ndani ya vipenge- 
le vya kiroho vya ibada za Kiislamu. Japokuwa Uislamu, kama ima- 
ni unaweza kuonekana kwa kiwango ambacho unatekelezwa, kwa 
bahati mbaya sasa hivi huo utekelezaji umekosa roho ya Uislamu. 
Ibada zinatekelezwa bila kufikiriwa kana kwamba ni ada na desturi 
za kijamii huku roho ya Uislamu ikikosekana kabisa. 

Kitabu hiki kinalenga kuangazia eneo la kiroho la ibada za 
Kiislamu na kuzipamba kwa vazi la visa vya Mitume na Maswahaba 
wao na maisha ya kuigwa ya Masuffi wema, kama vile Yunus Emre 
na Masuffi wengine kwa lengo hasa la kuifungamanisha shauku ya 
amali zetu na muundo wake wa kiibada. 

Sura kuhusu utoaji misaada, sadaka na Zaka zimepewa msisiti- 
zo. Uchambuzi wa kina unaobebwa na sura hizo kuhusu mafungama- 
no ya falsafa ya kiuchumi katika Uislamu, unaonyesha kwa kiwango 
kikubwa urithi wa thamani yake katika ulimwengu na ustawi wa mali 
zetu. Uislamu sio tu kwamba unafanya juhudi kuonyesha muongozo 
wa kiroho bali pia muongozo wa kimwili. Hivyo nimeweka msisitizo 
kwenye maamrisho ya kuiuchumi ya Uislam ili kutusaidia katika vita 
vyetu dhidi ya mahitaji ya kimaada. 

Katika kazi ya kuandika kitabu hiki, ningependa kuonyesha shuk- 
rani maalum kwa Bw. Muhammad Eshmeli kwa msaada wake anao- 
endelea kuutoa na pia kwa kuhariri kitabu hiki. Vile vile nawaombea 
ndugu zangu wengine walioshiriki katika mchakato wa uchapishaji 
na kuomba kwamba kitabu hiki kiwe chanzo cha baraka ya kiroho na 
chimbuko lenye kuendelea la saada kwa wote huko Akhera. 

Vile vile ningependa kupeleka shukrani zangu za thati kwa Dr. 
Suleyman Derin na Dr. Ali Kose kwa msaada wote katika kutafsiri hiki 
kitabu na shukrani zangu pia kwa wahariri ambao wamejitahidi kuki- 





Uislamu Imani Na Matendo 


fanya kiwe ni chenye kueieweka kwa kadri inavyowezekana. Nina 
muomba Aiiah azikubaii juhudi zao njema na awape maiipo makubwa. 

Ninamuomba Aiiah awafanye waie wenye kuguswa na kitabu 
hiki wafaidike nacho kadiri wanavyoingia ndani zaidi katika kuufaha- 
mu Uisiam katika mwiii na roho, na atubariki kwa kutupatia sehemu 
tunayostahiki ya nuru itokanayo na maana ya aya ifuatayo pindi tuta- 
kapokutana na Moia wetu huko Akhera. 

“Na hakika Ibrahimu alikuwa katika kundi lake (waiiofuata njia 
yake), alipomjia Mola wake kwa moyo safi” (Saffat 37:84) 

Ameen 


Othman Nuri TOPBASH 
16-01-2003 
Uskudar 






Uislamu Na Asili Yake Tukufu 








UISLAMUNA ASILI YAKE TUKUFU 






c^atika historia ya binadamu dini zote, ya kwanza ikiwa ni ile 
aliyopewa Adam, kimsingi ni moja. Mabadiliko pekee ya kidini yali- 
yotokea yamekuwa yakihusu sheria za kijamii kwa sababu ya jamii 
za binadamu kuwa katika mchakato endelevu wa maendeleo. Hata 
hivyo, mabadiliko haya hayakuhusu msingi wa imani (wa dini) hizi. 
Hivyo, dini zote zilizoteremshwa kuanzia kwa Adam ambaye ni 
mwanadam na Mtume wa kwanza, mpaka kwa Mtume wa mwisho 
Nabii Muhammad M kwa kweli kiini chake ni kile kile cha Uislamu. 

Kwa hiyo Mtume M anasema, kama ilivyosimuliwa na Abu 
Huraira: “Nilimsikia Mtume wa Mwenyezi Mungu akisema, ‘Mimi ndi- 
ye mtu wa karibu zaidi kwa mwana wa Mariam, na Mitume wote ni 
ndugu wa baba mmoja, na hapakuwepo na Mtume katikati yangu na 
yeye (yaani Nabii Issa).’” (Bukhari, Juzuu 4, kitabu 55, namba 651) 

Kwa hiyo, ni kosa kudhani kuwa Uislamu umejifunga tu kwenye 
Our’an, kwa sababu umekusanya dini zote zilizotangulia ambazo zi- 
literemshwa na Allah. Hata hivyo, neno dini hapa linakusudia muun- 
do wa asili wa dini hizo kabla ya kuvurugwa na watu. Our’an Tukufu 
inathibitisha jambo hili katika aya ifuatayo: 

“Bila ya shaka Dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu 
(kujisalimisha kwake). Na waliopewa kitabu hawakukhitalifiana 
ila baada ya kuwajia ujuzi, kwa sababu ya uhasidi uliokuwa bai- 
na yao. Na anayezikataa ishara za Mwenyezi Mungu, basi hakika 
Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuhisabu” (Ai-iimran, 3:19) 

Aya hii pia inathibitisha kuwa Uislamu ni suluhisho la pekee la 
matatizo ya binadamu. Tukiirejea Our’an Tukufu, inatangaza kuwa ni 





Uislamu Imani Na Matendo 


mkombozi hapa duniani na huko Akhera. Aya ifuatayo inabainisha 
ukweii huu kwa uwazi kabisa: 

“Na anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu, basi haitakubali- 
wa kwake, na yeye katika akhera ni miongoni mwa wenye kha- 
sara” (Al-i Imran, 3:85) 

Hivyo, Uisiam ni dini ambao iiikuwa ikifunuiiwa kwa mfuiuiizo ku- 
anzia kwa Adam mpaka kwa Mtume wa mwisho, Nabii Muhammad 
M, na iiikamiiishwa katika hatua mbaiimbaii za historia ya mwana- 
damu, ikipata muundo wake wa haii ya juu kabisa ndani ya Our’an. 

Wasifu wa Uisiamu unaweza kueiezwa kwa ufupi katika misingi 
miwiii: 

1. imani: Kuamini nguzo tano za Uisiam kwa moyo wote. 

2. Matendo mema (‘amai ai-saiih): kufanya matendo mema ya- 
nayotakiwa na Aiiah kwa imani ya kweii. 

Uisiamu unaotekeiezwa ndani ya misingi hii miwiii huyaunganis- 
ha maisha, fikra na tabia zetu katika namna ya uwiano na mizani 
(baiance). Uisiamu ni njia inayomuongoza muumini kueiekea kwa 
Mwenyezi Mungu kwa kuiunganisha akiii, masikio, macho, uiimi na 
moyo kwenye nuru ya Mwenyezi Mungu. Kama mazuri ya Uisiam 
yangeangukia kwenye miamba ya mawe, yangeubadiiisha mwam- 
ba kuwa udongo iaini wenye rutuba. Kwa upande wengine nyoyo 
za waie waiio mbaii na Uisiamu hubadiiishwa kuwa mawe ngumu. 
Uisiamu pekee ndio wenye uwezo wa kuziiainisha na kuzipa tiba. 

Uisiam huyakamiiisha maisha ya kiakiii na kimatendo ya wa- 
nadamu na kuwatoa kwenye giza kuwapeieka kwenye nuru. Waie 
wanaoingia katika Uisiam huinuiiwa kutoka katika haii za chini kabi- 
sa na kupeiekwa kwenye kiieie cha juu kabisa. Uisiamu una uwezo 
wa kumbadiiisha mtu wa kawaida na kuwa binadamu kamiii. Hufikia 
mageuzi haya ya kiroho kwa kumrejesha mwanadamu kwenye tabia 
yake ya asiii. 

Uisiamu ni kamba ya uongofu kutoka kwa Mwenyezi Mungu kuja 
kwa wanadamu wote. Waie wanaojisaiimisha kwenye kamba hiyo, 
hupaa juu ya uhai wao wa muda na kupata kioevu cha uzima wa mi- 





UISLAMUNA ASILI YAKE TUKUFU 




lele. Mwenyezi Mungu aliwaita mitume wote, ambao ni viumbe walio 
kwenye kilele cha kuwa watumishi wa Allah, akawapa sharti moja: 
“Mwenyezi Mungu alipowaambia: Nyenyekeeni! Kila mmoja wao 
akasema: Nimenyenyekea kwa Mola wa ulimwengu wote.” 

Katika Shakhsia ya Nabii Mtukufu Ibrahimu fSM\ ukweli huu ume- 
wekwa wazi ndani ya Our’an Tukufu: 

“Mola wake alipomwambia: Nyenyekea! Akanena: 
Nimenyenyekea kwa Mola wa walimwengu wote” (Baqara, 2:131) 

Unyenyekevu huu hufikiwa kwa uzoefu wa kuwa karibu na 
Mwenyezi Mungu kwa kuyataja na kuyadhukuru sana majina yake. 
Kwa kweli lengo la aina zote za ibada ni kupata ukaribu na Mwenyezi 
Mungu, kupata maarifa, ujuzi na upendo wa Allah Mtukufu. 

Mhubiri mmoja alikuwa akizungumza msikitini kuhusu mauti na 
matokeo yake. Alikuwa akielezea maswali mbalimbali tutakayoulizwa 
baada ya kuzikwa. Maswali hayo ni kama vile: “Ulitumia vipi umri wa 
maisha yako.Ulizitumia wapi mali zako na afya yako, Je ulikifanyia 
kazi ulichojifunza, Je ulikuwa ukifuata maamrisho ya Uislam na ku- 
acha yale yaliyokatazwa? Alikuwa akitoa orodha ndefu bila kuzun- 
gumzia msingi. Miongoni mwa wasikilizaji alikuwepo Mwanachuoni 
mkubwa wa Kisufi, Shibli, na ili kumkumbusha mhubiri huyu kuhusu 
msingi wa jambo hilo alimwambia: 

“Ewe Mhadhiri! Umesahau swali muhimu kuliko yote ambalo 
Allah atawauliza waja wake huko Akhera. Tutakapokutana na Allah 
huko Akhera, atauliza: Ewe mja wangu ! Mimi nilikuwa pamoja nawe 
nyakati zote, je wewe ulikuwa pamoja na nini?” 

Kwa msingi wa aina na kiwango hiki cha heshima Uislamu 
ni kuishi maisha ambao muda wote tunahisi kuwa tupo mbele ya 
Mwenyezi Mungu Mtukufu: 

“Naye yu pamoja nanyi popote mlipo” (Hadid, 57:4) 

Hali njema ya mbingu na ardhi inategemea utii wetu kwa Mwenyezi 
Mungu. Utii huu utakapokosekana, ghadhabu ya Mwenyezi Mungu 
itatushukia: 





Uislamu Imani Na Matendo 


“Uharibifu umedhihiri barani na baharini (mpangilio wa ulim- 
wengu umevurugika, majanga ya asili yakadhihiri) kwa sababu ya 
yale iliyoyafanya mkono ya ya watu, ili awaonjeshe sehemu ya 
waliyoyatenda (huwenda wakarudi kutoka kwenye njia mbaya wa- 
nayoifuta).” (Rum, 3o:4i) 

Aya hii inamaanisha kuwa Uislamu unapoachwa na kutelekezwa 
husababisha uharibifu wa ulinganifu na mpangilio katika ulimwengu. 
Hapo majanga ya asili hutokea kama onyo la kuwataka watu warejee 
kwenye Uislamu. 

Watu wenye umaizi na utambuzi huitambua tofauti kati ya 
Muumba na vile alivyoviumba. Watu hao huutazama muundo wa nje 
huku wakiuelewa na kuutambua muundo wake wa ndani. Huuelewa 
ukweli na uhakika wa ulimwengu huu pindi wanapoikumbuka akhe- 
ra. Huzitazama mbingu zisizo na mipaka huku wakiishi katika hali ya 
daima ya kukumbuka ukuu na utukufu wa Mwenyezi Mungu ndani ya 
mbingu hizo. Huujua udhaifu wao kama waja na kamwe hawaachi 
kuishi kama waja. Katika safari yao kuelekea ulimwengu wa milele, 
Allah huwaneemesha kwa kuwatunuku siri zake nyingi. Hivyo mja 
huyo husujudu kwa kumnyenyekea Mola wake. Kwa namna hii, len- 
go la kuumbwa kwake hukamilika na mja husika hupata furaha na 
neema ya milele kama inavyoelezwa katika aya ifuatayo ya Our’an 
Tukufu: 

“Basi yule ambaye Mwenyezi Mungu anataka kumuongoza 
humfungulia kifua chake Uislam” (An’am, 6:125) 

Hata hivyo, aya inaendelea mbele na kuelezea kuwa baadhi ya 
viumbe huikimbia huruma yake ya Kimungu: 

“Na yule ambaye Mwenyezi Mungu anataka kumhukumu ku- 
potea hukifanya kifua chake kina dhiki, kimebana kana kwamba 
anapanda mbnguni. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu huweka ucha- 
fu Juu ya wale wasioamini”.(An’am, 6:125) 

Kwa ufupi, wokovu kwa mwanadamu unawezekana tu ndani ya 
Uislam kama anavyoeleza Mtume M- 

“Yule mwenye kukubali na kuridhia kuwa Allah ni Mola wake, 
Uislam ni dini yake, na Muhammad kuwa Mtume wake, Allah atamli- 
pa pepo’’ (Abu Daud, Salat, 36; Tirmidhi, salat, 42) 





UISLAMUNA ASILI YAKE TUKUFU 




Uislam unatokana na neno silm na salam, yenye maana ya ama- 
ni, kujinyenyekeza, usafi na utakasifu wa Moyo. Sura ya kwanza 
ya Our’an Tukufu, Fatihah, inauelezea kwa mukhtasari msingi wa 
Uislam. Kwa mujibu wa sura hii, Uislam unalenga kumpeleka mwa- 
nadam kwenye neema za Mwenyezi Mungu na kwenye njia sahihi 
pasipo kumvutia kwenye ghadhabu na hasira Zake: 

“ Kwajina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa rehama mwenye 
kurehemu. 

Kila sifa njema ni ya Mwenyezi Mungu, Mola wa viumbe; 

Mwingi wa rehma, Mwenye kurehem; 

Mwenye kumiliki siku ya malipo. 

Wewe tu tunakuabudu, na kwako tu tunataka msaada . 

Tuongoze njia iliyonyooka. NJia ya wale uliwaneemesha, 
sio ya (wale) waliokasirikiwa, wala ya (wale) waliopotea.” (Fatihah, 
1:1-7) 

Hivyo, Uislam unakamilisha mahitaji ya Imani na akili kwa nam- 
na ya usawa. Unamlinda mtu dhidi ya kile kinachohatarisha maisha 
na mali zake pamoja na afya ya vizazi vichanga. Faida za Uislam 
zinaweza kuelezewa kwa mukhtasari kama ifuatavyo. 

-Imani safi ya dini: Uislam unatoa namna bora ya imani huku 
ukiilinda heshima ya mtu dhidi ya itikadi za uasi kama vile ibada ya 
masanamu. 

-Uislam unailea roho ya mtu kupitia matendo ya ibada: Aina za 
ibada katika Uislam inahusu roho na mwili kwa pamoja kwa saba- 
bu utekelezaji wake unahusisha mwili na roho. Wale wanaotekeleza 
wajibat za kiislam huishi katika namna ya maisha ya pepo hapa 
duniani. 

-Uislam ni diniya huruma na rehma: Uislam unafanya bidii kum- 
peleka mwanadam kwenye huruma na rehma ya Mwenyezi mungu 
japokuwa matendo yake mengi yanaweza kumfanya astahiki maan- 
gamizi na adhabu. Mwenyezi Mungu Mtukufu aneleza kwamba reh- 
ma yake ni kubwa mno kupita ghadhabu yake. 





Uislamu Imani Na Matendo 


Imesimuliwa naAbu Huraira kuwa: 

Mtume M amesema: “Mwenyezi Mungu alipoumba viumbe, ali- 
andika katika kitabu - na aliyaandika hayo kuhusu yeye Mwenyewe 
na kuyaweka kwenye Arshi yake- Hakika Rehma yangu imeizidi ha- 
sira yangu.” (Bukhari, juzuu 9 kitabu 93, Namba 501) 

Bismillahi iliyowekwa mwanzo wa kila sura inajumuisha majina 
ya Mwenyezi Mungu yanayoonyesha sifa yakeyarehma: Kwajina 
la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa rehma, Mwenye kurehemu. Sifa hizi 
mbili pia zimetajwa katika sura ya kwanza ya Our’an katika aya ya 
pili: Kila sifa njema ni ya Mwenyezi Mungu, Mola wa viumbe. Mwingi 
wa rehma, Mwenye kurehemu; Alrahman, ina maana ya Mwenye hu- 
ruma sana na Mwingi wa rehma. Aya mbili za kwanza za sura hii (ya 
al-rahman) zinatueleza kuwa kutokana na rehma yake Mwenyezi 
Mungu alitufundisha Our’an: 

“Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, amefundisha Our’an” 

(Rahman, 55:1-2) 

Aya hizi, pamoja na mambo mengine, zinaashiria kuwa yaliyomo 
ndani ya Our’an pia ni rehma kwa wanadam. Katika sura Isra ukweli 
huu umeelezwa kwa uwazi: 

“Na tunateremsha (hatua kwa hatua) katika Qur’an yaliyoni- 
ponya na rehema kwa waumini wala haya wazidishii madhalimu 
ila khasara”. (isra, 17:82) 

Sio Our’an pekee iliyo rehma kwa wanadamu bali pia Mtume wa 
Uislam aliyeitangaza Our’an: 

“Nasi hatukukutuma ila uwe ni reema kwa walimwengu 
WOte” (Anbiya, 21:107) 

Kwa hakika kabisa ukweli huu umethibitika katika maisha ya 
Mtume M kwani hakuwahi kuwalaani wale waliomuudhi na kumtesa. 
Katika mji wa Taif alipigwa mawe na kuvuja damu kutokana na ma- 
jeraha. Malaika mbalimbali kama vile Malaika Jibril walimjia na kum- 
wambia kuwa wangeweza kuwangamiza wakazi wa mji huo kutoana 
na kumtendea vibaya. Mtume M hakukubali wito huo badala yake 
aliwaambia: “Hapana, sitaki jambo hilo. Mimi ni Mtume niliyetumwa 
kuwa rehma”. 





UISLAMUNA ASILI YAKE TUKUFU 




Siyo hivyo tu, bali aliwaombea kwa Mwenyezi Mungu awaon- 
goze na kuwajaalia ustawi na hali njema. Tunaweza kusema kuwa 
tunda la kwanza la Uislam ni rehma. Marafiki wa Mwenyezi Mungu 
waliofuata kanuni hii ya dhahabu waliuelezea kwa ufupi utumishi kwa 
Mwenyezi Mungu katika misingi miwili. 

1. Ta’dhim liamrillah'. Kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu 
kwa unyenyekevu wote 

2. Shafkatli halkillah'. kuwahurumia viumbe wa Mwenyezi Mungu. 

-Uislam nidiniya taamulf. Ingawa Uislam sio zao la akili ya mwa- 
nadam, kwa kuwa dini na akili vyote ni zawadi kutoka kwa Muumba 
hakuna sababu vitu hivyo visikubaliane. Uislam huiongoza akili ya 
mwanadam kwenye hali yenye manufaa na matunda zaidi, na hivyo 
kumwezesha binadam kuishi maisha yenye ulinganifu bila kuangu- 
kia katika hali ya kuvuka mpaka. 

Kwa maneno mengine, taamuli ya mwanadamu inaweza kupata 
maana yake kamili katika kuamini umoja wa Mwenyezi Mungu, am- 
baye anatuhimiza kutumia akili na uwezo wetu wa kutafakari katika 
maeneo mengi ndani ya Our’an: “Afala ta ‘qilun” (Je hamtafakari?). 

Mtume M naye pia anatulingania kutumia akili zetu na kutafakari 
juu ya lengo la maisha. Akilinganisha malipo ya ibada na tafakari ana- 
sema: “Saa moja ya kutafakari ni bora kuliko miaka sitini ya ibada”. 

Akili ya mwanadam imeumbwa iwe chombo cha kumpeleka 
mwanadam kwa Mwenyezi Mungu na iwe nyenzo ya kumuongoza. 
Akili ni mkalimani wa mambo ya hakika ya Mungu. 

-Uislam ni diniya upendo: Akili pekee haitoshi katika kumuongo- 
za mwanadamu kwenye ukweli wa Mungu. Wakati wengine akili hus- 
hindwa kumuongoza mtu kuelekea kwa Mwenyezi Mungu. Badala 
yake humpeleka kwenye shimo la shaka. Hivyo, ni muhimu taamuli 
kuwa chini ya udhibiti wa upendo na kuiangaza kwa upendo. Rumi 
anasema: 

‘Amebarikiwa yule ambaye hutambua (kwa siri za kiroho) kwam- 
ba akili hutokana na Iblisi, wakati upendo unatokana na Adam.” 
(Masnawi, III, 1402) 





Uislamu Imani Na Matendo 


““Upendo ni kama merikebu kwa mteule: ni nadra sana kusababis- 
ha msiba kwani kwa sehemu kubwa ni ukombozi.” (Masnawi, iii, 1406) 

Watu mbalimbali, kama vile wanafalsafa, wanaotegemea akili 
kama muongozi wao huwa watumwa wa hisia na viungo vyao vya 
nje. Hukitumikia kile kinachoonekana na macho yao na kile kinac- 
hosikika na masikio yao bila kuzikumbusha nafsi zao yale yaliyofic- 
hikana. Akili yaweza kumjua Mwenyezi Mungu kwa njia ya upendo, 
ambapo akili hiyo pekee ni nyenzo tu ambao inaweza kufika kwa 
Muumba kwa kutumia upendo. 

Upendo hujumuisha kujitolea. Muumini anayempenda Mola 
wake anaweza hata kuyatoa maisha yake katika njia ya Mwenyezi 
Mungu. Maswahaba wa Mtume M walitoa kila kitu katika njia ya 
Mwenyezi Mungu na Mtume wake na hivyo wakafikia daraja ya juu 
kabisa katika historia ya binadam. Mtume M alipotaka kitu kutoka 
kwao walikuwa wakijibu: “Baba na mama yangu wawe fidia kwako”. 

Hivyo, Uislam ni dini ya moyo badala ya kuwa dini ya akili tu. 
Lengo lake la kwanza ni kuufikia moyo wa mtu. Pia ni dini ya mlinga- 
no: Kipengele cha msingi kabisa cha Uislamu ni kwamba inahusisha 
ulinganifu (balance) kati ya dunia na Akhera. Kama ambao Mwenyezi 
Mungu aliumba ulimwengu katika uelewano na utaratibu kamili, viv- 
yo hivyo Uislam umetoa njia kuelekea kwenye mlingano katika mais- 
ha ya mwanadamu. Uislam umeweka mizania na ulinganifu (balan- 
ce) kati ya dunia na Akhera, kati ya mwili na roho, kati ya wanaume 
na wanawake, masikini na tajiri, mtawala na mtawaliwa, na kati ya 
maada na Moyo. Mambo hayo yote yamepata ukamilifu wake ndani 
ya Uislam. Uislam hautoi muhanga au kuupuuza ulimwengu fulani 
kwa ajili ya ulimwengu wengine, au mwili kwa ajili ya roho. Uislam 
unaondosha mgongano kati yao na kuweka uelewano baina yao. 
Kwa mbawa hizi binadam anaweza kuruka na kupaa kwenye ulimw- 
ngu wa juu zaidi. 

-Uislamu ni dini ya eiimu na hekima: Uislamu sio dini inayomfaa 
mjinga. Kinyume chake, Uislamu ni dini ya mwisho na iliyo kamili- 
ka ambao imeletwa kupambana na ujinga. Kwa hiyo, Our’an inaele- 
za kuwa elimu ni sharti muhimu zaidi la kuwa muumini mwema na 
mwenye thamani: 





UISLAMUNA ASILI YAKE TUKUFU 




“Kwa hakika wanao mcha Mwenyezi Mungu miongoni mwa 
waja wake ni wanazuoni. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mwenye 
nguvu, Mwenye kusamehe.” (Fatir, 35:28) 

Mtume Muhammadi M anasema: “Ubora wa msomi juu ya mfan- 
ya ibada ni kama ubora wangu juu ya yule mwenye daraja ya chini 
kabisa miongoni mwenu” (Abu Dawud, iim,i) 

Hata hivyo, Uisalamu unaunganisha elimu na hekma. Elimu bila 
hekma humdhuru binaadamu badala ya kumletea faida. Kwa mfano, 
elimu ya tiba bila hekma inaweza kutumika kuuwa badala ya kutibu. 
Hivyo, Mtukufu Mtume M anaonya akisema: “aongezaye elimu yake 
bila kuongeza uchaji wake na kumuongopa Allah hujiweka mbali na 
Mwenyezi Mungu.” (Kanzal- Irfan, 62) 

-Uislamu ni dini ya maadili ya hali ya juu\ Binaadamu anafikiriwa 
kuwa kilele cha viumbe Yeye ni khalifa wa Mwenyezi Mungu ardhini. 
Japokuwa aliumbwa nje ya ardhi, Mwenyezi Mungu alimpulizia roho 
yake. Our’an Tukufu inatukumbusha ukweli huu na kutuonya tusi- 
ziache roho zetu zichafuliwe na tamaa zetu duni. Inamshauri mwa- 
nadamu kuitakasa roho yake dhidi ya mambo machafu na afike kwa 
Mwenyezi Mungu akiwa na moyo safi. Mtume Muhammad M ni mfa- 
no bora wa mtu aliyefanikiwa kufikia lengo hili la maisha na kufika 
kwenye kilele cha maadili mema. Anaeleza kuwa miongoni mwa ma- 
lengo makuu ya utume wake ni kukamilisha mfano bora wa maadili 
mema: 

“Kwa hakika nimetumwa kukamisha maadili mema.” (Muwatta, 
al-Hulk,7) 

Our’an inashuhudia ukweli huu na kumsifu kwa aya ifuatayo: 

“Na hakika wewe unatabia tukufu.” (Oaiam, 68:4) 

Maswahaba wa Mtume M walikuwa mashahidi hai wa hayaa 
aliyokuwa nayo. Alikuwa na haya kuliko hata mwanamwali aliyefu- 
nikwa. Ili kuonyesha umuhimu wa hayaa (yaani kumuoneya haya 
Mwenyezi Mungu), anasema: “Haya na imani huenda pamoja iwapo 
kimoja wapo kikiondoka kingine hufuata.” (Suyuti, Jamius-Saghiir, i, 53) 

Maneno yafuatayo ya Jalaluddin Rumi yanaangazia umuhimu 
wa hayaa (kuona haya pale unapotenda dhambi) katika imani: 





Uislamu Imani Na Matendo 


“Niliiuliza akili yangu imani ni nini? Akili ikaujibu moyo wangu: 
“imani ni mwenendo mzuri (adab), hivyo wale wasiokuwa na adabu 
watakuwa mbali zaidi na rehma za Mwenyezi Mungu.” 

-Uislamu ni dini ya wema na mwenendo mzuri'. kutokana na 
maelezo ya Mtume M, wema ambao watu wengi hawaupi umuhi- 
mu mkubwa, utaangaliwa kwa umuhimu mkubwa siku ya hukumu. 
Mtume ^ ambaye ni mfano bora katika vipengele vyote vya mais- 
ha, naye pia alituachia mfano bora wa wema. Alipokuwa akimuona 
yeyote katika maswahaba akitenda kosa, alikuwa akilisahihisha bila 
kumtusi muhusika. Badala ya kumzungumza moja kwa moja mkosa- 
ji, alikuwa akiuambia umma: “Lililotokea ni kwamba nimeona baadhi 
ya watu wakifanya wakifanya hivi au vile,” na kwa kuzungumzia jam- 
bo husika katika mtindo huu alikuwa amemsahihisha mhusika. 

-Uislamu ni diniya haki na uadilifu: Mojawapo ya dhana ya msin- 
gi inayosisitizwa na Uislamu kila mahali ni dhana ya haki na sheria. 
Kwa mujibu wa Uislamu, dhambi isiyosameheka tofauti na kumshiri- 
kisha Mwenyezi Mungu ni kuvunja haki za watu wengine. Mtume M 
wakati wa kipindi kigumu cha maradhi yake, akielekea mwisho wa 
uhai wake, alisisitiza sana umuhimu wa kuheshimu haki za za watu 
wengine kwa yeye mwenyewe kwenda msikitini na kuomba kuteke- 
lezwa haki yoyote ambao haikuwa imetekelezwa, akasema: 

“Enyi wafuasi wangu! Kama nilichukua mali ya yeyote miongoni 
mwenu kwa bahati mbaya, basi na aje achukuwe mali zangu hizi 
hapa. Na kama niliupiga mgongo wa yeyote miongoni mwenu kwa 
bahati mbaya,basi huu hapa mgongo wangu aje anipige na kulipa 
kisasi.” (Asim koksal, Islam Tarihi, v.ll, uk. 38) 

Dhana ya Kiislamu ya haki iliyoanzishwa na kuasisiwa kwenye 
msingi huo imara, ilifikia kilele cha ukamilifu na kushangaza msomi 
yeyote anayeidurusu kwa kina. Mwanafalsaha wa kifaransa, Lafayet, 
ambaye alikuwa na mchango mkubwa katika mapinduzi ya Ufaransa, 
baada ya kuifanyia uchunguzi mifumo yote ya sheria, alielezea ya- 
fuatayo: Ewe Muhammad! Hakuna aliyefikia kiwango chako katika 
kuleta haki miongini mwa watu.” 

Historia ya Uislamu imejaa visa vinavyoonyesha nafasi ya haki 
na uadilifu katika jamii za kiislamu. Siku moja mtu mmoja alinunua 





UISLAMUNA ASILI YAKE TUKUFU 




farasi kutoka sokoni. Ingawa farasi huyo alikuwa kinda na mwenye 
nguvu alikufa baada ya siku tatu. Mnunuzi huyo alishuku kwamba 
muuzaji alikuwa amempa sumu farasi kwa sababu ya kutaka kumu- 
umiza kutokana na mgogoro binafsi waliokuwa nao. Alikwenda ma- 
hakani siku tatu lakini hakimu hakuwepo. Kutokana na hali hiyo, mtu 
huyo aliuchukuwa mzoga wa farasi wake na kuupeleka kwa daktari 
wa wanyama. Uchunguzi wa mtaalamu ulithibitisha kuwa mtu huyo 
alikuwa sahihi katika shaka zake. Baada ya hakimu kutoka safarini 
mnunuaji huo wa farasi alikwenda kwa hakimu kwa mara nyingine. 
Hakimu akamwambia: “Kwa nini hukunijia mapema ili tuweze kuzita- 
zama alama za farasi huyo?” Mlalamikaji akajibu: “Mheshiwa! Nilikuja 
kwako kwa siku tatu mfululuzo laki hukuwepo.” Hakimu akajibu : “Ni 
kweli. Mama yangu alifariki dunia na nilisafiri kwenda kwenye mji 
wangu wa nyumbani ili nihudhurie mazishi yake.” Baada ya kutafa- 
kari kwa muda, hakimu alimgeukia katibu wa mahakama na kueleza 
hatia yake. Suala hilo lilitatuliwa kwa njia ifuatayo: kutokuwepo kwa 
hakimu kulisababisha mdai apate hasara. Kwa hiyo hasara itarudish- 
wa na kufidiwa na hakimu. 

Kwa kifupi, Uislamu ni dini ya haki na uadilifu kimwili na kiroho. 
Kwa hiyo, huko zamani wahenga wetu waliwaita kuwa “Waislamu” 
watu wasiokuwa na dini iwapo watu hao walikuwa wakiheshimu haki. 
Kwa upande wengine, wale Waislamu wale ambao hawakuwa wa- 
kiishi kwa haki walikuwa wakijulikana kama makafiri Waislamu (dis- 
believing Muslim). Uislamu unapotekelezwa kwa dhati una uwezo 
wa kutakasa nafsi ya binadamu dhidi ya kila aina ya kutokamilika. 
Uislamu tu ndio unaoweza kubadilisha watu waliotekwa nyara na ta- 
maa zao duni, kutoka kwenye vituo vya chini kabisa na kuwapeleka 
kwenye daraja kubwa kabisa. 

Mtume M anasema: “Mja wa Mwenyezi Mungu akiupokea 
Uislamu na kuutekeleza kwa vitendo, matendo yake yote mema ali- 
yoyafanya zamani huthaminiwa na dhambi zake zote zilizopita hu- 
futwa. Kuanzia wakati huo na kuendelea, matendo yake yote mema 
hulipwa kuanzia mara kumi mpaka mara sabini. Lakini, dhambi yake 
huandikwa mara moja tu (katika kitabu cha hisabu ya mja) ila pale 
Mwenyezi Mungu anapomsamehe (hapo dhambi yake hiyo haian- 
dikwi). “ 





Uislamu Imani Na Matendo 


Tangu siku za mwanzo kabisa za dini wamekuwepo watu am- 
bao wamekuwa hawataki kuukubali mwongozo wake na badala yake 
wamependelea kufuata tamaa zao duni kama watumwa wa Shetani. 
Kuna mifano mingi ya hili katika historia ya Uislamu. Ingawa watu 
wa Makkah walikiri uaminifu wa Mtume Muhammad M, wengi wao 
walikataa kukubaliana na ujumbe wenye kuwapatia uhai. Walielewa 
uhalisia wa Uislamu kupitia fahamu zao lakini kwa bahati mbaya wa- 
litawaliwa na tamaa zao duni. Hivyo wakaanguka ndani ya shimo la 
ukafiri. Pia, Wayahudi na Wakristo kwa karne nyingi walikuwa waki- 
bashiri ujio wa Mtume Muhammad M, lakini kwa kuwa alikuja kutoka 
taifa tofauti na walikuwa wametawaliwa na ( upendeleo wa) ubagu- 
zi wa utaifa wao, walikataa kumkubali. Hasa, Wayahudi waliwazidi 
watu wengine katika kuukataa Uislamu kwani walikuwa na historia 
ya muda mrefu ya kuwakataa na kuwaua Mitume. Tukio lifuatalo li- 
naonyesha ukweli huu kwa uwazi mkubwa. Mara baada ya Mtume M 
kuwasomea Wayahudi aya zifuatazo kutoka katika Our’an: 

“Na pindi wakikuhoji, basi sema: Mimi nimeusalimisha uso 
wangu kumwelekea Mwenyezi Mungu, na kadhaalika walio ni- 
fuata. Na waambie walio pewa Kitabu na wasio na kisomo: Je! 
Mmesilimu? Wakisilimu basi wameongoka. Na wakikengeuka 
basi Juu yako ni kufikisha ujumbe tu. Na Mwenyezi Mungu ni 
Mwenye kuwaona waja wake.” (Ai-i imran, 03:20). 

Baada ya kuwasomea aya hii aliuliza: 

“Je, mnaukubali Uislamu?” 

Wayahudi wakasema: 

“Ndiyo tunakubali.” 

Hapo Mtume M akauliza swali lifuatalo: 

“Je mnakubali pia kuwa Issa ni neno la Mwenyezi Mungu, 
mtumwa wake na Mtume wake?” 

Wakasema: 

“Hapana, Mwenyezi Mungu atulinde kutokana makosa hayo.” 

Hivyo, kwa kumkataa Issa kama nabii wa Mwenyezi Mungu, 
wakawa miongoni mwa waliokufuru wenye bahati mbaya. 





UISLAMUNA ASILI YAKE TUKUFU 




Akawauliza Wakristo: 

“Je, mnashuhudia kuwa Issa ni neno la Mwenyezi Mungu na 
Mtume wake.” 

Wakristo wakasema: 

“Inawezekanaje kwamba Issa awe kiumbe wa Mwenyezi 
Mungu, Yeye ni mwana wa Mwenyezi Mungu.” 

Wakati wengine, Mtume M, alikwenda katika shule ya wasomi 
wa Kiyahudi na kuwalingania katika Uislamu. Nuaim b. Harith na 
Zaid akamwuliza: 

“Ni ipi dini yako?” 

Mtume M akajibu: “Mimi ni wa dini ya Ibrahimu.” 

Waliposikia jibu hili, wakadai: “Ibrahamu alikuwa Myahudi.” 

Mtume M akasema: “Katika hali hiyo tunatakiwa kukubali Torati 
iwe msuluhishi wetu.” 

Wayahudi wakasita na hawakukubali wito huo. Walikuwa na 
mwanachuoni maarufu aliyeitwa Abdullah b. Salam. Mara zote wali- 
kuwa wakimsifu kwa elimu yake. Lakini alipoukubali Uislamu walisa- 
hau kuhusu sifa zao kwake na kuanza kumlaani. Walibadilisha sura 
zilizokuwa zikibashiri ujio wa Mtume Muhammad M- Our’an inasema 
katika kushughulikia suala hili: 

“Basi ole wao wanao andika kitabu kwa mkono yao, kisha 
wakasema: Hiki kimetoka kwa Mwenyezi Mungu, ili wachumie 
kwacho pato dogo. Basi ole wao kwa yale iliyo andika mkono 
yao, na ole wao kwa yale wanayoyachuma. (Bagara, 2:79) Miongoni 
mwa Mayahudi wamo ambao hubadilisha maneno kuyatoa ma- 
hala pake” (Nisaa, 5:46; Maidah, 4:13) 

Matendo haya yanaonyesha kwamba Wayahudi na Wakristo wa- 
libadilisha dini zao kulingana na tamaa zao, na hivyo wakauharibu 
uhalisia wa mafundisho yake. Leo, nakala kongwe zaid ya Torati ina- 
rudi nyuma kwenye karne ya 9 kabla ya Kristo. Hivyo, kuna kipindi 
kirefu kinachomtenganisha Mussa na kipindi ambacho Torati ilian- 
dikwa. Wale wanaotoa wito wa mageuzi katika Uislamu, kwa baha- 





Uislamu Imani Na Matendo 


ti mbaya wana lengo kama hilo. Kama ilivyokuwa kabla, wanaficha 
malengo yao ya siri kwa maneno mazuri. 

Akili ya binadamu haiwezi kuielewa kikamilifu hekima au mad- 
humuni ya ndani yaliyo nyuma ya ulimwengu kwa sababu uliumbwa 
kwa uwezo na nguvu ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anajua 
zaidi asili ya mtu kwa sababu Yeye ndiye aliyemuumba. Hivyo amri 
na makatazo yake kuhusu maisha ya mtu ni kulingana na asili yake. 
Akili ambao haikulelewa na ufunuo wa Mungu haiwezi kuufahamu 
uhalisia huu wa mambo. Akili yenye siha hatimaye haiwezi kabisa 
kuukataa ukweli kwamba Muumba anamjua zaidi kiumbe wake na 
hivyo anaweza kumuongoza kwenye njia ya maisha yenye kumfaa. 
Tunaweza kusema kuwa Uislamu ndiyo dini pekee iliyowekwa kuen- 
dana na maumbile yake. 

Mwenyezi Mungu Mtukufu kwa rehema yake isiyokuwa na ki- 
komo alimtumia binadamu Uislamu kama dini kwa wote. Katika 
Uislamu ameweka mfumo bora na wa kina kwa ajili ya maisha. Kama 
dini, Uislamu una uwezo wa kujibu swali lolote kuhusu maisha lina- 
loweza kujitokea katika akili ya mtu. Kwa mfano, ndoto zinazopindu- 
kia ukweli wa maisha yetu ya kimwili kwani huishi katika akili zetu. 
Hata hivyo, Uislamu unazithamini ndoto na kuzitolea hukumu maana 
zake. Mfumo wowote wa thamani ambao sheria imejengeka juu yake 
unapopuuza kipengele chochote katika asili (maumbile) ya msingi ya 
mtu utakataliwa na maumbile ya binadamu na hatimaye ataupuuza. 

Kwa mfano, Wakatoloki waliopuuzia haja ya kuwa na familia wa- 
kawakataza watawa na masista kuingia katika ndoa. Sheria kama 
hiyo inakinzana na maumbile ya mwanadamu na mwishowe humpe- 
leka mtu kwenye uasi. 

Maumbile ya mwanadamu yamebeba tabia zinazobadilika na zi- 
sizobadilika. Mifumo ya kidini inayopuuza hulka na tabia ya kibinada- 
mu (Human nature) haiwezi kupata uhalali wake. Maumbile ya kibi- 
nadamu huivuka mipaka ya nje iliyolazimishiwa. Kwa mfano, Ulaya 
ya Magharibi ilipata maumivu makali mno yaliyotokana na Ukristo 
uliochafuliwa, lakini kimsingi mwishowe waliufuta katika maisha yao 
na kuchagua kuubana Ukristo ndani ya mipaka ya Kanisa. Kwa ba- 
hati mbaya Wakristo wengi wameiacha dini kwa ujumla kutokana na 





UISLAMUNA ASILI YAKE TUKUFU 




mielekeo isiyokuwa ya Kimaumbile katika imani ya Kikristo. Vilevile, 
kutokana na kwamba kuamini dhati kutoka mbinguni ni mwelekeo wa 
kimaumbile baadhi ya “Wakristo” wameaza kumuamini hata shetani. 

Kwa upande wengine, Uislamu unatilia maanani juu ya maumbi- 
le na asili ya mwanadamu na hivyo dini hii haitapitwa na wakati. Kwa 
mfano, wanawake ni wenye hisia na mshituko zaidi kuliko wanau- 
me na hivyo katika mazingira fulani hawawezi kushughulika kisheria 
kama mashahidi, la sivyo haki inaweza ikashindikana kutekelezwa. 

Amri za Mwenyezi Mungu huzizuia tabia hasi za mwanadamu 
zisikuwe na kumdhibiti. Mbali na hilo, amri hizo hutusukuma kukuza 
tabia na sifa changa. Hata hivyo Uislam unatupatia uhuru wa kuya- 
tengeneza maisha yetu kulingana na mazingira mapya katika tabaka 
hilo la maisha yatokanayo na mageuzi na mabadiliko. Mwanadamu 
amepewa uhuru kwa faida yake mwenyewe. Hakuna mistari ya baya- 
na kuhusu vipengele vyenye kubadilika vya maisha. Hivyo, Uislamu 
ni dini ya uhalisia inayoshughulikia uhalisia wa maumbile ya bina- 
damu. Ni muhimu kufahamu pia kuwa kiasili tabia ya mwanadam 
huelekea kwenye jambo chanya kuliko kwenye hasi pindi inapokuwa 
huru dhidi ya shinikizo la kimuktadha analotakiwa kulifuata. Ili kusisi- 
tiza nukta hii, Mtume M anaeleza kuwa kila mtoto huzaliwa akiwa na 
maumbile (fitrah) ya Kiislam. (Bukhari, Janaiz, 92) 

Imesimuliwa na Abu Huraira kuwa: 

Mtume alisema, “kila mtoto huzaliwa akiwa na imani ya kweli ya 
Uislamu (yaani kumuabudu Allah pekee) na wazazi wake ndio wa- 
naombadilisha kumpeleka kwenye Uyahudi au Ukristo au Umajusi, 
kama ambavyo mnyama huzaa mnyama kamili. Je mnamuona akiwa 
amekatwa?” (Bukhah, juz. 2, kitabu 23, namba 467) 

Kutokana na huruma ya Allah kuizidi ghadhabu yake, kwa ujumla 
kuna amani na utulivu Ulimwenguni. Msituni tunaweza kuwaona wan- 
yama wadogo na dhaifu wakiishi bega kwa bega na wale wenye ngu- 
vu na ukali. Hali hiyo inathibiti pia kwa binadam ambaye ni dhihirisho 
la Ulimwengu. Japokuwa anaweza kuwa na sifa zote mbili za chanya 
na hasi, hali fulani huibuka pale ambapo sifa hizi zinakuwa haziwezi 
kujidhihirisha kwa uhuru na kutoka nje. Lakini, tabia hii chanya mara 
zote huharibiwa na taathira na ushawishi wa kimuktadha wa jamii 





Uislamu Imani Na Matendo 


kama ilivyoelezwa katika hadithi ya Mtume M iliyotajwa hapo juu. 
Uislam, kupitia njia ya maisha unayotuelekeza kuifuata, unaitunza 
tabia hii ya binadam isiyoharibiwa kwa kuruhusu usafi wa kiroho am- 
bao mwanadam alitunukiwa na Allah uchanue. Katika Uislamu inae- 
leweka vema kuwa tabia na sifa hasi za binadam zinaweza zisifutike 
moja kwa moja. Kwa mfano, badala ya kuruhusu uhuru wa moja kwa 
moja wa matamanio yetu ya kijinsia kama ilivyo kwa baadhi ya mi- 
fumo ya kisaikolojia ya kisasa, Uislam umeyakusanya matendo yetu 
ya kijinsia ndani ya mipaka ya ndoa na familia ili kulinda kuendelea 
kuwepo kwa kizazi cha mwanadam. Uislam unarahisisha uonyeshaji 
wa hisia za matamanio ya kimaumbele kwa sharti la ndoa na hivyo 
(dini hii) inaweza kuuelekeza msukumo wetu wa kijinsia kuelekea 
kwenye malengo ya Kimungu kama inavyoonyeshwa katika mfano 
wa uendelezaji wa kizazi chema. 

Kuhusu umiliki wa mali, Uislamu unafundisha kuwa kila kitu ka- 
tika uhalisia wake ni milki ya Mwenyezi Mungu. Waumini wanaon- 
gozwa kuvitumia vile walivyo navyo kwa faida ya wengine badala ya 
kujisalimisha kwenye lengo la kukusanya mali kwa matumizi binafsi 
pekee. Uislam unatuelekeza kukuza na kuendeleza hali ya kuwatam- 
bua na kushirikiana na wengine badala ya kuwa na husda na kijicho 
dhidi yao 

Kwa namna hiyo hivyo, Uislam unaunganisha uwezo mbali mbali 
wa kiakili wa binadam. Huukuza udadisi makini wa kiakili wa bina- 
dam kwenye msingi wa ufunuo kwani bila ya msaada huo akili ina- 
weza kumpeleka mwanadamu kwenye matokeo yenye kuchekesha. 
Hii ndiyo sababu kwamba siku zote wanafalsafa wamekabidhishana 
wao kwa wao. Aidha, katika mji wa Athens wa zamani suala la kuiba 
lilichukuliwa kuwa ni jambo lenye thamani iwapo mhusika asingeka- 
matwa. Wezi walivumiliwa na hawakuadhibiwa kwa sababu wizi wao 
ulikuwa ni zao la akili ya hali ya juu. Ingawa kuiba ni kosa la wazi na 
dhahiri, jambo hili halikutambuliwa na akili bila msaada wa ufunuo wa 
Mungu. Kama akili ya mwanadam imeshindwa kulitambuwa jambo la 
wazi na dhahiri, itatumainije kutambua jambo la kweli katika mambo 
yenye utata mkubwa. Pindi akili inapofanywa kuwa hakimu wa pekee 
kuna wakati pande zote mbili zitaonekana kuwa sahihi na hivyo haki 
kutotawala. Ufuatao ni mfano mzuri: 





UISLAMUNA ASILI YAKE TUKUFU 




Katika mji wa Athens ya zamani mwanafunzi mmoja wa sheria 
alikuwa na mkataba na mwalimu wake wa kumfundisha kuwa mwa- 
nasheria. (Kwa mujibu wa makubaliano yao) mwanafunzi huyo alita- 
kiwa kulipa nusu ya ada baada ya kumaliza mafunzo yake na nusu 
nyingine angeilipa baada ya kushinda kesi yake ya kwanza maha- 
kamani. Lakini, baada ya kumaliza mafunzo alimwambia mwalimu 
wake kuwa malipo ya awali aliyokuwa amelipa mwanzo yanatosha 
na asingelipa kiasi kilichobaki hata baada ya kushinda kesi. 

Mwalimu huyo wa sheria alimpeleka mwanafunzi wake mahaka- 
mani kwa kuvunja makubaliano. Siku ilipowadia kesi yao iliwasilish- 
wa mbele ya hakimu, mwalimu akamwambia hakimu “Nitalipwa pesa 
yangu kama nitashinda au hata kama nisiposhinda hii kesi.” Hakim 
akauliza: “Kwa vipi?” Mwalimu akaeleza: “Iwapo nitashinda hii kesi 
mwanafunzi wangu atalipa ada yangu kwa sababu atalazimika ku- 
tekeleza hukumu yako. Asipolipa atakuwa anapinga maamuzi yako, 
jambo ambalo haliwezekani. Iwapo nitashindwa, basi mwanafunzi 
wangu atakuwa ameshinda na kwa mujibu wa makubaliano yetu ni- 
natakiwa unachukua ada yangu pindi mwanafunzi wangu ashindapo 
kesi yake ya kwanza”. Mwanafunzi huyo ambaye alikuwa amefunzwa 
vizuri akasema. “Mambo ni kinyume chake, sitalipa ada hiyo niwe 
nimeshinda au nimeshindwa”. 

Hakimu akamtaka naye pia afafanue hoja yake. Akajibu: “endapo 
nitashinda sitatakiwa kumlipa, la sivyo itakuwa kinyume na maamuzi 
ya mahakama hii na hili halikubaliki. Endapo nitashindwa basi kwa 
mujibu wa makubaliano yetu sipaswi kulipa chochote”. 

Kama inavyoonekana katika mfano huo, akili ya mwanadam ina- 
weza kufika kwenye hitimisho lenye kudanganya kabisa kwa hoja 
zenye kukubalika kwa usawa. Matokeo haya huwa hayaepukiki en- 
dapo ufunuo utapuunzwa. Uislam huleta alama tafauti kwenye uhu- 
siano baina ya mahasim kwa kutilia mkazo umuhimu wa kuheshim 
haki za wengine kuliko kitu chochote kile. Uislam humfundisha mtu 
kufikiria mahitaji ya watu wengine zaidi kuliko mahitaji yake mwen- 
yewe. Hadithi inayoeleza kuwa si miongoni mwetu yule mwenye ku- 
lala akiwa ameshiba na hali ya kuwa majirani wana njaa inathibitis- 
ha wazi jambo hili. Katika namna hii Uislamu uliwalea wafuasi wake 
katika kushirikiana, kujali na kuwapenda akina kaka na akina dada. 





Uislamu Imani Na Matendo 


Kabla ya Uislamu, Waarabu walijulikana kwa hali yao ya chuki, ku- 
pitia vita vya umwagaji damu. Walikuwa na nyoyo ngumu sana kiasi 
kwamba walikuwa wakiwazika hai watoto wao wa kike kwa sababu 
waliwaona watoto hao kuwa ni aibu. Kamwe hawakuacha uadui na 
chuki za kikabila. Mwenye nguvu alimkandamiza mnyonge na sheria 
ilimpendelea mwenye nguvu. 

Akielezea mazingira na hali hii ya kijamii yenye kutisha, mshairi 
maarufu wa Kituruki Mehmed Akif anasema: 

“Kama mtu asingekuwa na meno, ndugu zake wangemtafuna.” 

Lakini Uislamu ulipodhihiri walichomoza na kuwa miongoni mwa 
watu wema na watukufu sana ulimwenguni. 

Wale ambao hapo kabla walikuwa tayari kunywa damu za wen- 
zao, Uislam ulipokuja wakafika kwenye hali iliyowasukuma kuangalia 
wema wa watu wengine kabla ya wema wao wenyewe hata kwa ku- 
yakabili mauti. Tukio lifuatalo lililosimuliwa na Hadrat Hudhaifa lina- 
onyesha kiwango cha wema na ukarimu waliofikia jamii ya watu wa 
mwanzo. 

Wakati wa vita vya Yarmuk, Hudhaifa alikuwa akiwatafuta ma- 
jeruhi mbalimbali na wale ambao bado walikuwa hai. Anasimulia 
“Nilimuona binamu yangu Harith akiwa katika dimbwi la damu. 
Nilimkimbilia ili nimpe maji, lakini alipokuwa akichukuwa maji alisikia 
sauti ya Ikrima akisema: ‘maji, tone la maji kwa ajili ya Allah’ 

Ikrimah aliashiria macho yake kwa Ikrimah na kuondosha mkono 
wake kwenye maji, akionyesha kwamba nimpelekee maji. Nilipomfikia 
(Ikrimah) tulisikia sauti ya lyash akisema; ‘maji tafadhali.’ 

Kama ilivyokuwa kwa Harith, Ikrimah naye hakuyapokea maji 
na badala yake aliniashiria upande wa lyash. Nilimkimbilia lyash laki- 
ni hakupata fursa ya kunywa maji, alikuwa amefariki. Nilirudi haraka 
kumletea maji Ikrimah, lakini naye pia alikuwa amefariki dunia. Kwa 
mshangao nilirudi haraka kwa Harith, bahati mbaya naye pia alikuwa 
amefariki dunia. Wapiganaji watatu waliokuwa karibu na kufa kisha- 
hidi, waliridhia kutokunywa maji waliyopewa kwa kupenda kujitolea 
zamu zao ili kwamba mtu wengine aanze kunywa. Kutokana na hilo, 
hakuna yeyote kati yao aliyefikiwa na maji kabla ya kuvuta puunzi 





UISLAMUNA ASILI YAKE TUKUFU 




yake ya mwisho na kila mmoja wao akafa shahidi bila kunywa hata 
tone la maji.” 

Tukio hili linaonyesha mfano wa viwango vya hali ya juu vya ma- 
adili ya Kiislamu yaliyokuwa yamepandikizwa ndani ya maisha ya 
wafuasi wake wa mwanzo. Watu hawa hawa ndio wale ambao wakati 
wa jahiliya (Kabla ya Uislam) waliona raha sana kuuana kwa sababu 
nyepesi zisizokuwa na uzito wowote. Kupitia Uislam nyoyo zao zika- 
funikwa na huruma na upole kiasi kwamba zama zao zilikuja kujulika- 
na hapo baadaye kama enzi za furaha (asr al-saadah). 

Mwenyezi Mungu Mtukufu anatukumbusha juu ya neema hii 
kubwa katika aya ifutayo: 

“Na kumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu iliyo Juu yenu, mli- 
pokuwa maadui na akaziunganisha nyoyo zenu, hivyo kwa nee- 
ma yake mkawa ndugu, na mlikuwa ukingoni mwa shimo la moto 
naye akawaokoeni nalo. Hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu anavyo- 
kubainisheni dalili zake ili mpate kuongoka” (SuratAi-i imran, 3:103) 

Aya hii inawaeleza binadamu wote kwa kielelezo cha Maswahaba 
wa Mtume M- 

Hali kama hiyo ilikuwepo pia kwa Waturuki kabla ya Uislamu jina 
lao halikuwa zuri katika kumbukumbu za historia. Katika harakati 
zake zote za kilometa 7000, Atilla hakuacha kitu zaidi ya umwagaji 
wa damu na machozi. Lakini walipopata heshima ya kuingia katika 
Uislam, taifa hili likawa miongoni mwa mataifa yenye kuheshimika na 
lenye kujaa upendo na huruma kwa wanadamu. Kutokana na huru- 
ma hii waliwaambia maadui zao maneno yafuatayo: 

“Ee huruma, wewe ni katili sana, Umemfanya adui yangu kuwa 
kipenzi chetu.” 


NGUZO TANO ZA UISLAM 

Kama tulivyoeleza hapo kabla Uislamu- unajumuisha imani na 
matendo mema. 

Kwa mujibu wa Uislam mtu ana wajibu wa aina mbili kwa 
Mwenyezi Mungu, moja ni kuwa na imani na nyingine ni kuhusu ma- 





Uislamu Imani Na Matendo 


tendo. Wajibu wa kuamini ndio wa kwanza kabla ya matendo. Hivyo, 
Mtume M anasema: “kitu ninachohofia zaidi kwa Ummah wangu ni 
kumfanyia Mwenyezi Mungu washirika.” (Musnad, iv, 124,126) 

Mbele ya Mwenyezi Mungu watu watagawanywa katika makun- 
di mawili, waumini na wasio- waumini. Imani ni mzizi katika kitu ki- 
moja kisichogawanyika. Kwa maneno mengine, iwapo mtu atakataa 
kuamini katika msingi wowote wa imani itakuwa sawa na kuikataa 
misingi yote. Misingi yote ina uzito ulio sawa kwa sababu mtu hana 
haki ya kukiita batili kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekiita kuwa ni 
sahihi. Katika udhaifu wake wa jumla, je anaweza kumkana Muumba 
mwenye uwezo na ujuzi wa kila kitu? Bila imani matendo mema ha- 
yanafaida. Katika Uislam, imani inachukua nafasi yajuu zaidi mion- 
goni mwa mambo ya lazima. Lakini, imani haiwezi kusimama peke 
yake bila matendo mema. Imani hulindwa kwa matendo mema dhidi 
ya madhara yoyote. Uislamu ni kama mti wa matunda. Imani kupitia 
moyo ndiyo mizizi yake. Kutangaza imani kwa ulimi ndio shina la mti 
na matendo mema ndio maua na matunda yake. Kama ambavyo 
matunda ndio shabaha ya mti, vivyo hivyo matendo mema ni ma- 
tokeo muhimu ya imani. Kumtambua Mwenyezi Mungu hupatikana 
kwa matendo mema. Kwa maneno mengine, Uislam sio tu suala la 
kuamini bali pia ni suala la matendo mema. Ni njia hatari kutarajia 
wokovu kwa imani tu bila kuwa na matendo mazuri. Kutokana na 
hali hiyo, nguzo moja tu ndio inayohusika na imani tu. Nguzo hiyo ni 
kukiri kwa moyo (kutamka shahada). Hadithi ifuatayo inazibainisha 
kwa uwazi nguzo tano za Uislamu: 

Anasimulia Ibn Umar kuwa Mtume wa Mwenyezi Mungu alisema: 

“Uislam umejengwa kwenye mambo matano: 

1. Kushuhudia kwamba hakuna Mwenye haki ya kuabudiwa isi- 
pokuwa Allah na Muhammad ni Mtume wa Allah. 

2. Kutekeleza swala (za wajibu katika jamaa) kwa kuzidumisha 
na kwa ukamilifu. 

3. Kutoa zaka 

4. Kutekeleza Hijja 





UISLAMUNA ASILI YAKE TUKUFU 




5. Kufunga Swaum wakati wa mwezi wa Ramadhani.” 

(Bukhari, huzuu, kitabu 2, namba 7) 

Hata hivyo, mambo haya matano sio Uisiam wote. Baii ni nguzo 
kuu ambazo jengo ia Uisiam iimesimama juu yake, iakini pia kuna 
misingi mingine. Uisiam unajumuisha maisha ya mwanadamu ku- 
anzia utotoni mpaka kwenye mwanandani, maisha ya kiroho na ya 
kimwiii viieviie maisha yake binafsi na ya Kijamii. Hata unapoisoma 
kwa haraka haraka Our’an Tukufu na maneno ya Mtume M utaona 
kwamba vinajumuisha vipengeie vyote vya maisha. Hata hivyo hadit- 
hi iiiyotajwa hapo juu, inawapa Waisiamu maeiekezo ya awaii na ya 
msingi ambao wanahitajika kuyafanya katika maisha yao. Biia nguzo 
kuu, hakuna jengo iinaioweza kusimama barabara kwenye msingi 
wake. Lakini, misingi mingine huisaidia misingi hiyo mikuu na hivyo 
kupanua nguvu ya jengo zima. Katika kuweka msisitizo juu ya jambo 
hiii hadithi ifuatayo inaeieza: 

“Uisiam umeundwa na mafungu nane. Fungu ia kwanza ni ku- 
uamini Uisiam, kutekeieza swaia ni fungu moja, kutoa zaka ni fungu, 
kufunga swaum nifungu, kuamrisha mema ni fungu, kuacha maovu 
ni fungu, kufanya juhudi katika njia ya Aiiah ni fungu...” 

Maamrisho ya Uisiam hufanya kazi kama mkono ya dira. Eneo 
moja ni ienye kudhibitiwa na iingine ni ienye kusogea na kutembea. 
Hii ina maana kwamba maamrisho ya wajibu ni iazima (yamethibi- 
tiwa) kwa waumini wote wakati ambapo matendo huru ya ibada ni 
kama mkono unasogea. Muumini anaweza kufanya matendo haya 
kwa uhuru kwa wingi kadiri ya uwezo wake. Waie wenye uwezo kama 
wa Abu Bakr wanatakiwa kufanya zaidi, sio sahihi kwao kuwa kama 
Mwisiam dhaifu. Kwa upande wengine, waie wasiokuwa na uwezo 
mkubwa kama wa Abu Bakr hawawezi kuutekeieza Uisiam kama 
aiivyofanya. Jambo ia msingi hapa ni kwamba baada ya kutekeieza 
matendo ya iazima ya ibada kwa ukamiiifu muumini anatakiwa ku- 
fanya matendo ya sunnah kwa kiwango anachoweza iii kwamba awe 
karibu na Mwenyezi Mungu kwa kuukana uiimwengu. Kwa kufanya 
hivi tunaweza kuimarika na kustawi kwa kiwango cha kustahiki kuwa 
na nafasi ya kuwa makhaiifa wa Mwenyezi Mungu ardhini. 





Uislamu Imani Na Matendo 


Kama ilivyo muhimu kuzielewa kanuni na sheria za dhahiri za 
Uislam, hivyo hivyo ni muhimu kuvielewa vipengele vya ndani vya ki- 
roho katika Uislam. Mara kwa mara Mwenyezi Mungu Mtukufu ame- 
tuhabarisha juu ya misingi hii kupitia kwa Mtume wake M- Kwa njia 
hii Mwenyezi Mungu ametupa uwezo kuufundisha Uislam katika njia 
sahihi na ametuongezea fursa ya kuutekeleza kwa ukamilifu. Hadithi 
ifuatayo inayojulikana kama hadithi ya Jibril, inasisitiza juu ya nukta hii: 

Kama ilivyosimuliwa na Umar “Umar ibr al-Khattab alisema: 
‘siku moja tulikuwa tumekaa na Mtume M mara akatokea mbele yetu 
mtu aliyekuwa amevaa mavazi meupe kabisa, nywele zake zikiwa na 
weusi usiyokuwa wa kawaida. Hakuwa na alama na athari za safa- 
ri. Miongoni mwetu hakuna aliyekuwa akimtambua. Hatimaye alikaa 
pamoja na Mtume M- Alikaa kitako mbele yake na kuweka viganja 
vya mkono juu ya mapaja na akasema: 

-Ee Muhammad, niambie kuhusu Uislamu. 

Mtume wa Mwenyezi Mungu akasema: 

-Uislamu namaanisha kuwa ushuhudie kuwa hakuna Mungu isi- 
pokuwa Allah na Muhammad ni Mtume wa Allah, kudumisha swala, 
kutoa zaka, kufunga mwezi wa Ramadhani, na kutekeleza hijja kama 
una uwezo wa (kumudu gharama za) safari. 

Muulizaji akasema: 

-Umesema kweli. 

Umar ibn al-khattab anasema: llitushangaza kwamba alikuwa 
akiuliza swali na kisha yeye mwenyewe anathibitisha usahihi wa ja- 
wabu”. 

Muulizaji akasema: 

-Niambie kuhusu imani. 

Mtume M akajibu: 

-Ni kuamini kwa dhati juu ya Mwenyezi Mungu, Malaika wake, 
vitabu vyake, mitume wake, siku ya Hukumu, na kuamini kwa dhati 
juu ya kheri na shari kuwa vinatoka kwa Mwenyezi Mungu. 

Akasema (muulizaji) 





UISLAMUNA ASILI YAKE TUKUFU 




Umesema kweli. 

Muulizaji akasema tena: Niambie kuhusu al-ihsani (kutenda 
wema) 

Akajibu: 

-Ni kumuabudu Mwenyezi Mungu kana kwamba unamuona, 
kwani kama humuoni, hakika Yeye anakuona. 

Akasema: 

-Niambie kuhusu kiyama. 

Mtukufu Mtume akajibu: 

-Anayeulizwa si mjuzi zaidi ya anayeuliza kuhusu giyama. 

Akasema: 

-Niambie baadhi ya alama zake. 

Mtume ^ akajibu: 

Mtumwa wa kike atamzaa bwana wake, utamuona mtu aliye pe- 
kupeku, mchunga mbuzi maskini wakishindana katika ujenzi wa ma- 
jumba ya kifahari. 

Msimuliaji (Umar ibn al-khattab) anasema: 

Kisha muulizaji aliondoka zake lakini mimi nilibaki pamoja na 
Mtume M kwa muda mrefu, kisha akaniambia: “Ewe Umar, wamjua 
huyu ni nani?” Nikajibu: “’Mungu na Mtume wake ndio wanaojua za- 
idi”. Akasema: Huyo ni (malaika) Jibril. Alikuja kuwaelekeza katika 
mambo ya dini yenu.” (Musiim, iman, 1) 

Kwa ufupi, Uislamu ni dini ya kumuabudu Mungu mmoja tu. 
Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema ndani ya Qur an: 

“Na sikuumba majini na watu ila wapate kuniabudu.” 

(Dhaariyaat, 51: 56) 

Mwenyezi Mungu Mtukufu anamuamuru Mtume wake ^ kuwae- 
leza binadamu juu ya ukweli huu: 

“Sema (Ewe Muhammad) Hakika nimeamrishwa nimuabudu 
Mwenyezi Mungu kwa kumfuata yeye tu. 





Uislamu Imani Na Matendo 


Na nimeamrishwa kwamba niwe wa kwanza wa waliojisali- 
misha (kwake). 

Sema: Mimi naogopa adhabu ya siku kubwa kama nikimuasi 
Mola wangu. 

Sema; Hakika nimeamrishwa nimuabudu Mwenyezi Mungu 
kwa kumtakasia utii wangu.” (Zumar, 39:140) 

Kuwa na imani kwa Mwenyezi Mungu sio ufuataji wa upofu na wa 
kibubusa wa sheria za kidini. Ni kumuabudu Muumba wa Ulimwengu, 
Mmiliki wa uhai na mauti, kuridhia hukmu yake, na kutenda mambo 
mema kulingana na matakwa yake. 

Uanzishaji wa dini ni heshima waliopewa Mitume peke yao. 
Miongoni mwa dini zote ulimwenguni, vyanzo vya Uislamu vimehi- 
fadhiwa na kulindwa vyema. Mwenyezi Mungu aliufanya muujiza wa 
Qur an kuwa sahihi na wenye kudumu milele. 

Uislamu uliziondosha aina zote za ngano (uwongo), ushirikina 
na kuondosha alama yoyote ya giza. Uislamu humsaidia mtu kuu- 
gundua utambulisho wake wa kweli na kumfundisha siri ya aya hii: 

“Nikampulizia roho yangu” 

Uislamu huking’arisha kioo cha moyo, kuuandaa kumuelekea 
Mwenyezi Mungu, kuupamba kwa maadili ya hali ya juu, na ni kioevu 
hicho chenye nguvu ndicho kinachoubadilisha usiku wa kifo na kuwa 
kitu kitamu kama hali ya kijana anayeusubiri usiku wa harusi. 

Mehmet Akifu alipoitazama hali yenye kusikitisha ya Waislamu 
wa zama zake kutokana na udhaifu wao katika kujisalimisha mbele 
ya Uislamu alisema: 

“Kama Waislamu hawataki kuangamizwa na matukio ya zama, 

Basi warejee kwenye kifua cha Uislamu. ” 








Imani Na Nguzo Zake 








IMANINA NGUZO ZAKE „ 




c^utamka shahada ya imani ni hatua ya kwanza katika kuingia 
ndani ya Uislamu. Ni sentensi inayobeba ushuhuda wa kuutambua 
umoja na upekee wa Mwenyezi Mungu na kumkubali Muhammad M 
kama Mtume wa Mwenyezi Mungu. Ndio mzizi wa dini. Imebeba siri 
zote za wokovu wa binadamu. Imebeba pia majina mengi yanaoon- 
yesha umuhimu wake kwa Waislamu: 

Kalimah al-tayyibah\ neno zuri, 

Kalimah al-taqwa\ neno la uchaji, 

Kawl thabit neno thabiti, 

Maqalid al-samawaat waal-ard\ funguo za mbingu na ardhi, 
Kalimah al- ikhlaas, neno la usafi wa moyo, 

Thamanul-Jannah'. thamani ya pepo. 

Tamko la shahada ni msingi wa Uislamu na ndio msingi wa ma- 
fundisho mengine yote ya dini. Mambo yote ya Uislamu yametege- 
mea msingi huu. Hivyo ni aina bora kabisa ya ibada kutamka mane- 
no haya matukufu. Ni ibada bora kuliko aina nyingine zote za ibada. 
Hata ibada bora ya swala huwa lazima kwa kipindi fulani cha muda 
ilhali shahada ya imani ni lazima kwa waumini katika nyakati zote. 
Wakati wote imani inatakiwa kulindwa dhidi ya aina zote za fikra ha- 
tari kama vile ukosefu wa usikivu. Funga, swala na aina nyingine za 
ibada zinaweza kuakhirishwa kama kuna kizuizi fulani, lakini kamwe 
imani haiwezi kuakhirishwa katika hali yoyote. 

Tamko la shahada ya imani ni: 

“Ash-hadu anlaila haila llah wa ash hadu anna Muhammadan 
abduhu warasuluhu” 






Uislamu Imani Na Matendo 


Hii ina maana kwamba: 

iii mtu aingie katika Uisiamu anatakiwa kutamka maneno haya 
kwa uiimi wake na kuyakubaii kwa moyo wake. Tamko ia shahada 
iimebeba hekima yote ya Qur-an na uhaiisia wa mambo yote. Kwa 
maneno mengine, Qur-an yote kwa ujumia ni tafsiri na ufafanuzi wa 
maneno haya. Msingi wa Qur-an umejengwa na imani ya Mungu 
mmoja, tawhid. 

Aya ifuatayo inaeieza kwa uwazi juu ya ukweii huu: 

“Hili ni tangazo liwafikie watu (wote) liwaonye, na wapate ku- 
jua yeye ni mwenyezi Mungu Mmoja tu, na ili wenye akili wakum- 
buke” (Ibrahim, 14:52) 

Matendo yote mazuri anayoyatenda mja wa Mwenyezi Mungu ni 
matokeo na ni matunda ya maneno haya mazuri. Kadri maneno haya 
yanavyozidi kuimarishwa ndani ya moyo ndivyo mja anavyopata fu- 
raha na raha katika ibada. Kwa upande mwengine matendo yote ya- 
nayosababisha hasira na ghazabu ya mwenyezi Mungu ni matokeo 
ya kutoyaamini maneno haya matukufu. Mwenyezi Mungu Mtukufu 
anaeieza ndani ya Qur-an: 

“Je, hukuona Jinsi Mwenyezi Mungu alivyopiga mfano wa 
neno zuri? Ni kama mti mzuri (ambao) mzizi wake ni imara na (kiia) 
tawi lake liko Juu (sana). Hutoa matunda yake kila wakati kwa idhi- 
ni ya Mola wake. Na Mwenyezi Mungu huwapigia watu mifano ili 
wapate kukumbuka. Na mfano wa neno baya ni kama mti mbaya 
ambao umengo’lewa ardhini hauna uimara.’’ (ibrahimu, 14:24-26) 

Kifungu cha maneno kisemacho, “Hutoa matunda kiia wakati”, 
kimefafanuiiwa na Mtume M kwamba ni haii ya kuendeiea kukumbu- 
ka na kutaja majina ya Mwenyezi Mungu. (Fadhail al-A’maal). 

Akifafanua aya hii, ibn Abbas anaeieza: “aya hii inaashiria 
tamko ia shahada, mizizi yake iko katika moyo wa muumini na ma- 
tawi yake yako mbinguni. Matendo mazuri ya muumini hufika mbin- 
guni. Maneno machafu ni yaie yenye ukafiri na yaie yanayomfanyia 
Mwenyezi Mungu washirika. Pasipo imani hakuna matendo mema 
yanayokubaiiwa.” 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


Kwa hiyo, Mwenyezi Mungu ametuhabarisha ndani ya Qur-an: 

“Kwa hakika amekwishafaulu aliyejitakasa” (Ai-A’iaa, 87:14) 

Mtume M anaeiezea dhana ya utakaso katika aya hii kuwa ni 
kutamka maneno haya ya shahada (lailaha illah lah Muhammad 
Rasululaah) kwa moyo wa dhati na kuacha ibada ya masanamu nje 
na ndani. (Fadhaail (a’maal, 466) 

Marafiki wa Mwenyezi Mungu ambao jukumu iao ni kuzi- 
takasa roho dhidi ya aina yoyote ya uchafu, hutenda kuiingana na 
mwongozo uiioeiezwa katika hadithi iiiyotajwa hapo juu. Si mara zote 
masanamu kuwa dhahiri, wakati mwengine roho za binadamu hu- 
iea masanamu yaiiyojificha kama viie matamanio yao ya kihayawani. 
Katika aya ifuatayo, Mwenyezi Mungu aiiyetukuka anaiaani na kuka- 
taza mweiekeo huo: 

“Je, umemuona yule aliyefanya tamaa yake kuwa Mungu 
wake,” (Jathiyah, 45:23) 

Miongoni mwa majukumu na kazi za Mtume ^ kama iiivyoeiez- 
wa ndani ya Our’an, ni kuzitakasa nyoyo za wanadamu dhidi ya ma- 
radhi ya kiroho na kuwafunuiia mawaidha ya kina ya kuamini umoja 
wa Mwenyezi Mungu. imani ni kama kioo, na iwapo mtu atakuwa 
msusuavu wa kutomtii Mwenyezi Mungu kioo hiki huwa na ukungu. 
Kioo chenye ukungu hutuzuia kupokea na kuakisi mwanga na nuru 
itokayo kwa Mungu. Nuru itokayo kwa Mungu huonekana tu katika 
moyo wa muumini iwapo moyo huo umeiainishwa kwa njia ya kuya- 
taja na kuyadhukuru majina ya Mwenyezi Mungu (dhikruiiah). Dhikri 
ni kinyume cha haii ya usahaiifu. Tabia ya ufifiaji wa moyo huondosh- 
wa kwa kurudi kwa Mwenyezi Mungu kwa moyo wote na kujinyenye- 
keza kwake. 

Mitume na marafiki wa Mwenyezi Mungu huwaita watu kwenye 
tamko ia shahada ya imani ambaio humfunguiia mwanadamu mian- 
go wa Mbingu na ardhi. Mitume wameshirikiana na binadamu mane- 
no haya matamu katika namna bora kabisa kwa njia ya upendo na 
huruma.Watu wengi waiiobarikiwa wameitikia wito huu na wameonja 
iadha ya imani ya kweii ambao ni tamu sana kuiiko hata kawthar 
(chemchem ya maji ya peponi). Wamekuwa msitari wa mbeie katika 





Uislamu Imani Na Matendo 


kubeba mwenge wa imani. Katika uwanda huu, tuangalie tungo zifu- 
atazo za/\z\z Mahmut Hudai: 

Yatii maamrisho ya M\/venyezi Mungu 
Njoo kwenye umoja, kwenye umoja 
ipige msasa imani yako 
Njoo kwenye umoja, kwenye umoja 

Usitazame mbaii sana kwenye kina kirefu 
Usiutupe moyo wako motoni 
Usikieiekee kiia kitu unachokiona 
Njoo kwenye umoja, kwenye umoja 

Kifumbie macho yako kiia kisichokuwa Aiiah 
Tarajia kutoka kwa Aiiah chochote utakacho 
Ondoa wasiwasi moyoni mwako 
Njoo kwenye umoja, kwenye umoja 

Unawaza nini 

Wewe mwenye kudanganywa na vitu vya kupita 

Siku moja utaamshwa 

Njoo kwenye umoja, kwenye umoja 

Acha kuiga kiupofu 

Kubaii umoja wa Aiiah kwa moyo wote 

Zifikie ndoto zako 

Njoo kwenye umoja, kwenye umoja 
Hivyo usiabudu mambo 
Tazama makusudio 

Jaribu kuwa karibu na Mungu wa kweii 
Njoo kwenye umoja, kwenye umoja 

Usiiamini nafasi yako yenye tamaa 
Usifikiri kwamba wajua 
Usijitupe katika moto wa shirki 
Njoo kwenye umoja, kwenye umoja 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


Acha mapendo yenye kupita 
Je umemkumbuka aliye kufa 
Msafiri kuendelea na safari yake hivyo usichelewe 
Njoo kwenye umoja, kwenye umoja 


Tamko la shahada lina hekma zisizokuwa na kikomo. Hivyo, ard- 
hi, mbingu na kila kilicho baina yake kinathibitisha ujumbe wa ma- 
neno haya matukufu. Hata Mwenyezi Mungu Mtukufu anashuhudia 
umoja Wake: 

“Mwenyezi Mungu na Malaika na wenye elimu, wameshuhu- 
dia kuwa hakuna aabudiwaye ila yeye tu, ni Mwenye kusimamia 
uadilifu. Hakuna aabudiwaye isipokuwa yeye tu, Mwenye nguvu, 
Mwenye hekima” (aal-l imraan, 3:18) 

Tamko la shahada lina maana nne kwa ufupi: 

1. Kutangaza uwepo wa mwenyezi mungu, 

2. Kutangaza sifa za mwenyezi mungu, 

3. Kutangaza matendo ya Mwenyezi Mungu 

4. Kutangaza ukweli wa Mtume wa Mwenyzi Mungu 

Tamko la shahada ya imani ni muhuri wa imani ya Kiislamu na 
hujulikana kama Aamantu. 

Nguzo sita za imani ni mukhtasari wa mfumo mzima wa imani ya 
Kiislamu. 

Tafsiri ya Aamantu ni kama ifuatavyo: 

Ninamuamini Mwenyezi Mungu aliyetukuka, Malaika wake, vita- 
bu vyake, Mitume wake, siku ya Hukumu, Kadari ya Mungu na kwam- 
ba kheri na shari hutokea kwa utashi wa Mwenyezi Mungu Mwenye 
ukuu na kwamba kuna maisha baada ya kufa. Ninashuhudia kwam- 
ba Muhammad M ni mja Wake na ni Mtume Wake. 

Pindi mtu anapozikubali nguzo tano za Uislamu huwa ni Mwislamu 
na anapozikubali nguzo sita za imani huwa muumini. Lakini, kutam- 





Uislamu Imani Na Matendo 


ka tu maneno haya kwa ulimi bila kuyakubali moyoni haitoshi kum- 
fanya mtu kuwa muumini. 

Mbali na kuamini kuwepo kwa Mwenyezi Mungu na utume wa 
Muhammad nitu pia anahitaji kuandaa ufahamu na unyoofu wa 
matendo katika maisha. Kwa maneno mengine, imani yetu lazima iwe 
imara na kamilifu ili iweze kutupeleka kwenye wokovu. Tunaposema 
kuhusu imani imara inajumuisha pia kuzikubali sifa zote za Mwenyezi 
Mungu. 


1. KUMUAMINI MWENYEZI MUNGU 

Akili ya binadamu hatuwezi kuielewa kikamilifu tabia ya Mwenyezi 
Mungu, aliyeumba mbingu na nchi, na vitu vyote vilivyomo kati yake. 
Kwa sababu hiyo, kutafakari kiini cha Mwenyezi Mungu huzalisha 
mawazo ya ajabu katika fikra ya mtu na kiuharibifu imani sahihi. 
Mtume M amekataza aina hii ya kutafakari: 

“Tafakari juu ya neema (uumbaji wake, nguvu na ukuu) ya 
Mwenyezi Mungu, wala usitafakari juu yake. (Kwani hakuna mtu ana- 
weza kumudu kufanya hivyo) “. (Kitab ai-Arbam) 

lli kusisitiza asili (tabia) yenye kikomo ya akili zetu, Masuffi wa- 
kubwa husema: 

“Mola wangu! Wewe uko kama ulivyo, Uko juu ya mtazamo wetu 
na taarifa zetu kuhusu wewe.” 

Kuitambua asili ya Mwenyezi Mungu ni jambo lililo zaidi ya uwe- 
zo wetu. Hata hivyo, inawezekana kwa akili ya binadamu kuthibitisha 
kuwepo kwa kisababishi kutokana na sababu, kumuona msanii ku- 
tokana na sanaa, kuona sababu kutokana na matokeo. Kama akili 
ya binadamu, kwa mtazamo safi na nia njema, itaziangalia sifa na 
matendo ya Mwenyezi Mungu ni jambo lisilofikirika kwamba itakataa 
kumuamini Mwenyezi Mungu. Kuikataa imani ni matokeo ya ugonjwa 
wa mawazo na kiakili. Kama usafi wa akili na moyo ukichungwa vina- 
weza kumuongoza mwanadamu dhidi ya kuikataa imani. Hata wale 
waliozaliwa katika jamii ya kikafiri wanaweza kuigundua imani ya 
kweli, kama inavyoweza kuonekana katika mfano wa Nabii Ibrahimu 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


8^1, madamu wana usafi wa moyo. Japokuwa Ibrahimu alizaliwa 
katika jamii iliyokuwa ikiamini masanamu, kwa kutumia akili na moyo 
wake aliongozwa kwenye imani ya kweli na akaingia katika umoja wa 
Mwenyezi Mungu. 

Kuamini ni rahisi zaidi kuliko ukafiri (kukana). Kuthibitisha kwam- 
ba hakuna Muumba hukutatatua masuala yanayokizunguka chan- 
zo cha ulimwengu, maisha na kifo. Hali ya ukafiri inafanana na mtu 
mwenye njaa akawa hahisi maumivu ya njaa yake kutokana na ku- 
haribika kwa neva, au mtu ambaye amelevywa na madawa akawa 
hahisi maumivu ya kisu kinachomkata. Our’an imewaita watu hao 
kuwa ni viziwi na mabubu. 

Mwenyezi Mungu Mtukufu aliumba maumbile ya mtu na akajaa- 
lia ndani yake haja ya imani ya Mwenyezi Mungu na kutafuta ukweli. 
Mpango huu wa Mungu haubagui. Kama hili halitokei ni kutokana na 
upofu na uziwi wa kiroho. Imani yetu ya ndani huzuiliwa na uzito wa 
maisha ya kidunia kama tunavyoshindwa kuzikumbuka ndoto zetu. 

Katika dini zote za aina mbili, yaani za mbinguni na zile zilizobu- 
niwa na watu kuna dhana ya imani ya Mwenyezi Mungu. Hata hivyo, 
dhana ya Mwenyezi Mungu katika dini zilizobuniwa na watu imepo- 
toshwa kwa kiasi kikubwa dhidi ya imani sahihi ambapo Mwenyezi 
Mungu ni muumba wa ulimwengu tu, ambapo amepita udhaifu na 
sifa zote za kibinadamu na badala yake ana sifa kamilifu zaidi ya 
sifa. Sifa hizi (za ukamil;ifu) zimeteremshwa kwetu kupitia Mtume M 
haziwezi kubadilika. Kulingana na mgawanyo unaokubaliwa na wa- 
somi wote, orodha ya sifa muhimu zaidi za Mwenyezi Mungu ni kama 
ifuatavyo: 

Kuwepo Kwa Mwenyezi Mungu: Mwenyezi Mungu yupo na 
uwepo wake hautegeme chochote. Hivyo, Yeye ni Mwenye kujite- 
gemea katika uwepo. Hakuna uwezekano wa yeye kutokuwepo. Na 
vitu vyote, tofauti na Yeye, ni viumbe vyake na uwepo wa vitu hivyo ni 
wa uwezekano (yaani vinawezekana kuwepo na vinawezekana ku- 
tokuwepo). Uwepo wake (hivyo vitu) sio wa lazima. imeelezwa wazi 
katika Our’an: 

^ ') 1 \ ')1 4 UI 





Uislamu Imani Na Matendo 


“Mwenyezi Mungu - hapana mungu ila Yeye Aliye hai, 
Msimamia mambo yote milele. Hashikwi na usingizi wala kulala. 
Ni vyake pekee vyote viliomo mbinguni na duniani....” (Baqara, 
2:255). 

Ni ukweli ulio dhahiri kwamba ipo nidhamu na mshikamano usio- 
kuwa na kasoro katika ulimwengu huu mkubwa. Utaratibu huu mad- 
hubuti umekuwa ukifanya kazi katika namna nzuri na uwiano mari- 
dadi tangu ulimwengu ulipotokea. Ni ukweli unaojulikana kwamba 
kama ardhi isingekuwa na kiwango cha 23.5 cha mwinamo wa pem- 
be yake, majira yasingetokea. Katika hali hiyo, sehemu moja ya ardhi 
ingekuwa katika majira ya baridi, na sehemu nyingine katika majira 
ya joto. Vivyo hivyo, lau kama umbali kati ya ardhi na jua ungalikuwa 
mrefu kidogo tu, ardhi nzima ingegeuka kuwa eneo lililoganda; au lau 
kama umbali kati ya vitu hivi viwili ungekuwa mfupi kidogo tu, ardhi 
ingegeuka kuwa majivu. Mambo haya na mfano wake yanaonyesha 
ukweli kwamba vyombo vyote hivi vya mbinguni vimepangwa kwa 
hekma ili maisha yawe yenye kuwezekana. 

Utaratibu huo wa ukamilifu na wenye kupendeza unatoa isha- 
ra ya uwepo, umoja, ukuu na uweza wa Muumba wa ulimwengu. 
Our’an Tukufu inasema: 

“Na Na mbingu ameziinua, na ameweka mizani (ya Haki).” 

(Rahman, 55:7). 

“Aliye umba mbingu saba kwa matabaka. Huoni tafauti yoyo- 
te katika uumbaji wa Mwingi wa Rehema. Hebu rudisha nadhari! 
Unaona kosa lolote? Tena rudisha nadhari mara mbili, nadhari 
yako itakurejea mwenyewe hali ya kuwa imehizika nayo imecho- 
ka.” (Mulk, 3-4). 

Kama mkulima akiona kuwa mimea katika shamba lake 
imeng’olewa bila utaratibu, atakihusisha kilichotokea kwenye sham- 
ba lake na mambo ya dhoruba au majanga mengine asilia. Lakini, 
kama ataona kuwa mimea imeng’olewa kwa utaratibu maalumu, kwa 
mfano mmoja katika mimea mitatu au mitano, hatokinasibisha kilicho- 
tokea kwenye shamba lake na majanga ya asili. Atatambua kwamba 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


kitendo hicho kiiifanywa na mtu mwenye akiii na utaaiamua. Atakuwa 
na fikra kwamba kitendo hicho kitakuwa kimefanywa na mmoja wa 
maadui zake. Katika haii hiyo, anatakiwa kuuiiza jinsi mfumo kamiii 
na maridadi wa uiimwengu unavyoweza kutokea kwa bahati nasibu 
iihaii yeye hakubaii kwamba kitendo kidogo kama cha kung’oa mi- 
mea kinaweza kutokea kwa bahati nasibu. Nadjib Fadi, mshairi maa- 
rufu wa Kituruki, anawaita waie waiionasa katika mghafaia huo: 

Mimi naona kwamba nimefungwa pande zote, 

Je, aliyefungwa si anahitaji mfungaji? 

Ni nani huyu fundi wa aliyeuchora huu uso wa binadamu; 

Je mtu haulizi anapokitazama kioo? 

Jaiai ai-Din ai-Rumi anatoa wito wa kuamsha ya macho na mioyo 
kwa kufungua miiango ya hekima na kutafakari: 

“Kama unavyoweza kuona harakati ya jiwe ia kusagia, ni bora 
kufanya juhudi zaidi kutazama maji ya mto yanapotembea!” 

“Unaweza kuona vumbi katika hewa, ni bora kuangaiia dhoruba 
inayoipeperusha juu!” 

“Unaangaiia sufuria ya kiwango, angaiia pia moto kwa macho 
yako!” 

“Niambie, Ewe mpumbafu! Ni jambo gani iinaioingia akiiini? Je 
majumba na makao yaie yana wajenzi au hayana wajenzi wajenzi? 

“Niambie, Ewe mwanangu! Ni jambo gani iinaioingia akiiini? Je 
yaie maandiko juu ya kuta na juu ya kurasa yana mwandishi, au ha- 
yana mwandishi? 

“Ewe mwana wa Adam! Unaweza kuonyesha hata kitu kimoja ki- 
iichotokea chenyewe? Tazama kitakachotokea utakapoung’oa mmea 
kutoka kwenye ardhi yake. Unadhani hujipandikiza wenyewe? “ 

Mshairi anaiweka nukta hii katika maneno kwa uzuri kabisa: 

Kama sehemu hii ingetokea yenyewe, 

Msafara huu pia ungetokea wenyewe !.. 





Uislamu Imani Na Matendo 


Dohani juu ya paa hukwambia, 

Kwamba hakuna moto, hakuna moshi. 

Kama hakuna nguvu, 

Je uiimwengu ungejizungusha wenyewe? 

Kama bwana shamba akiiiacha bustani iijiendeshe ienyewe, 
Je ngano itajiondoa kutoka kwenye majani yenyewe? 

Pindi udongo unapokuwa na kiu ya maji, wingu angani huiiambia 
jicho, 

Je, kuna mto unaotiririka wenyewe?.. 

Anayesema kuwa hajaona nyuma ya pazia, 
uongo wake utajigeuza kuwa nyoka wenyewe! 

Shetani atakuwa tayari kumwaga iami juu ya mwanga; 

Naye ataiambia dhamiri “Jiamini tu mwenyewe 

Uiimi uiimtaka MehmedT kuutambua moyo wake mwenyewe; 
Biia hivyo, uiimi haufanyi kazi wenyewe! 


Utashi na moyo wowote wenye kupenda asili na maumbili hu- 
tambua kwa dhati kuwa kuna mlolongo wa sababu na hayo yote 
hutegemea Msababishaji Mkuu wa sababu zote za pili, Mwenyezi 
Mungu, na hivyo humuamini Mwenyezi Mungu. Hata hivyo, Shetani 
anaweka mitego mingi katika kila kona ili kuwapotosha binadamu 
katika mawazo yao. Jalal al-Din al-Rumi anawaonya binadamu kuto- 
danganywa na hadaa za Shetani: 

“Msidanganyike na Shetani katika jambo hili la imani. Shetani 
ni mwizi mwenye akili sana anayesubiri kwa shauku giza la usiku ili 
akujie na anapopata fursa hugonga mlangoni kwako. Kisha unataka 
kuitikia hodi na kuona ni nani aliyegonga huku ukiwa na chemli mko- 
noni mwako. Na kila unapojaribu kumulika taa yako shetani huuzi- 
ma. Hivyo unashindwa kuona ni nani na wewe unahukumu kwamba 
chemli yako imekuwa na unyevunyevu. Hivyo unaendelea kutomjua 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


huyo mwizi anayezima taa. Hivyo, Shetani, kwa njia hii, huathiri nuru 
ya imani yako katika giza la kutoona. Basi, Shetani anaondoka na 
wema wa moyo wako na kukufanya ukiwa muflisi wa ya maisha ya 
baadaye. Kwa namna hii, unakaa bila kuvijua viumbe na Muumba. “ 

. Kama ilivyosemwa katika Our’an kwa maneno ya kwa ha- 
kika wanaomcha Mwenyezi Mungu miongoni mwa waja wake ni 
wanazuoni...” (Fatir, 35, 28), kutambua fahari na ukuu wa Mwenyezi 
Mungu vya kutosha , juu ya yote, ni suala la elimu (sayansi). Maelezo 
yafuatayo ya Einstein yanaeleza ukweli huu: 

“Muumba wa ulimwengu hachezi kete. Uumbaji wake si jambo 
la bure na lisilokuwa na makusudi. Tunaangalia, kadiri tunavyoweza, 
urari na utulivu wa dunia hii kwa kuustaajabia ... Mimi naweza kuse- 
ma kuwa mtu yeyote anayevumbua maumbile hufurahia heshima ya 
kidini kwa sababu huugundua Ukuu wa Mwenyezi Mungu. Kwa kwe- 
11, sifikirii kuwa yupo mwanasayansi wa kweli, ambaye hana imani ya 
dhati. Ukweli huu unaweza kufafanuliwa kama ifuatavyo: Ni vigumu 
kuwa na imani katika sayansi ukiwa huna dini. Hivyo, dini bila (sa- 
yansi) ni kipofu, na maarifa (sayansi) bila dini ni kiwete. “ 

Hivyo, Wanasayansi wengi wasiokuwa Waislamu wamesilimu 
na wengi wao, ingawa hawajaingia katika Uislamu, walijua kwamba 
walilazimika kukiri ukuu wa Mwenyezi Mungu. Huu ni muujiza wa 
Our’an. Mwenyezi Mungu anasema: 

“Na walio pewa ilimu wanaona ya kuwa ulio teremshiwa ku- 
toka kwa Mola wako Mlezi ni haki, nayo huongoa kwendea njia 
ya Mwenye nguvu, Mwenye kusifiwa..” (Saba, 34: 6). 

“Tutawaonyesha Ishara zetu katika upeo wa mbali na katika 
nafsi zao wenyewe mpaka iwabainikie kwamba haya ni kweli. 
Je! Haikutoshi kwamba Mola wako Mlezi kuwa Yeye ni Shahidi 
wa kila kitu?” (Fussilat, 41: 53). 

Mtu yeyote anayeutazama ulimwengu na kuuchukua kama somo 
huziona ishara zisizokuwa na idadi zilizotajwa katika aya hii. 

Kama katika dunia wangekuwepo binadamu na wanyama tu 
wangetumia oksijeni yote kwa kuigeuza kuwa kaboni dayoksaidi, na 
katika muda mfupi wangeathiriwa na sumu na kuangamia kutokana 





Uislamu Imani Na Matendo 


na kuongezeka kiwango cha kaboni dayoksaidi. Hata hivyo, Nguvu 
iliyouumba ulimwengu iliumba pia mimea na kuijaalia uwezo wa ku- 
tumia kaboni dayoksaidi na kuigeuza kuwa oksijeni ili kwamba ulim- 
wengu uendelee kufanya kazi kwa mizania. 

Kwa upande wengine, Muumba alijaza robo tatu ya ardhi kwa 
maji. Wingi mkubwa wa robo moja iliyobaki akaiumba katika namna 
ya jangwa lisilokuwa na rutuba na lenye miamba. Sehemu ya udongo 
wa dunia ni sehemu ndogo tu. Hata hivyo, Mwenyezi Mungu Mtukufu 
huigeuza hii sehemu ya udongo kutoka namna moja hadi nyingine ili 
iweze kuwa chanzo cha kuwalisha viumbe wote. 

Tuichunguze spishi (aina) moja ya mnyama. Wanyama wote wa 
zamani, wa sasa na wa baadaye wa spishi hii wangeletwa ardhini 
kwa mara moja, nafasi na riziki ya dunia isingetosha hata kwa aina 
hii moja. Hata hivyo, Mwenyezi Mungu aliwaumba katika utaratibu 
wa muda na mlolongo wa nafasi. Nukta hiyo ni muhimu kwa viumbe 
hai wote. Hivyo, dunia, kwa siri ya muda na nafasi, inaweza kubeba 
zaidi mara trilioni. Yaani, kuwepo kwa viumbe katika ulimwengu ku- 
nadhibitiwa na uwiano na ukomo. Kwa mfano, ni ukweli unaojulikana 
kwamba mti mmoja wa mkweranyani hutoa mamilioni ya mbegu na 
mbegu hizo hutawanyika kila mahali kwa njia ya upepo kana kwam- 
ba ni miamvuli iliyotengenezwa kwa manyoya. Kama mbegu za mti 
hata moja wa mkweranyani zikipata nafasi ya kuwa mti mpya, ma- 
eneo yote yenye rutuba ya dunia yataathirika kwa haraka sana na 
kujaa mti huu wa mkweranyani. Yaani, dunia isingekuwa na wasaa 
wa kutosha kwa ajili ya mti hata mmoja. Mfano huu unaweza kuvihu- 
sisha viumbe vyote. Ukweli huu unaonyesha kuwepo kwa uwiano na 
mizania isiyopenyeka katika ulimwengu. 

Mbali na hilo, Muumba Mwenye Ukuu alivijaalia viumbe hai vyote 
kuwa na sifa ambazo kwamba hata wale wanaoishi kwa aina moja ya 
vyakula huzalisha bidhaa mbalimbali na hawa hukamilishana ili ku- 
fanya maisha yawezekane kabisa. Kwa mfano, ng’ombe au kondoo 
anakula majani ya mforosadi na kutoa maziwa na pamba, lakini funza 
wa kutengeneza hariri huzalisha hariri, na mbawala huzalisha miski 
kutoka kwenye jani hilo hilo. Nyuki anazalisha asali kutoka kwenye 
chavua, lakini binadamu, ambaye anahesabiwa kuwa kiumbe mka- 
milifu zaidi, hana uwezo wa kuzalisha asali kama nyuki anavyofanya. 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


Rangi, harufu, na majani ambao maua mbalimbali hutokea kutokana 
na rutuba ya udongo ni sifa ya kuwa hakuna Mkemia mwenye uwezo 
wa kuvizalisha. Wakati mnyama na uwezo wa kubadilisha majani na 
kuwa nyama na maziwa, binadamu hana uwezo wa kuzalisha hata 
kipande kidogo tu cha nyama au maziwa kutoka katika tani za nyasi 
katika maabara ya kemikali. 

Binadamu yeyote mwenye busara anatakiwa kuona Uwepo na 
ukuu wa Mwenyezi Mungu popote anapouangalia ulimwengu. Sifa 
kama vile kutuma manabii na kuwakamilisha binadamu kwa maa- 
rifa na maadili, ni matendo ya neema ya Mungu. Aidha, binadamu 
anapojiangalia mwenyewe na kuungalia ulimwengu kielimu, huele- 
wa haraka sana jinsi inavyochekesha kutoamini ukuu na utukufu wa 
Muumba wakati anaposhuhudia maajabu hayo. Mshairi anaiweka 
nukta hii katika maneno mazuri akisema: 

Maana nyingi zinaonekana kupitia mifumo isiyokuwa na mwisho, 

Ishara za Mwenyezi Mungu siku zote zitakuwa ndani ya moyo 
wa Adamu. 

Ni ukkweii mkubwa; ardhi na mbingu hazina nguzo, 

Hakuna chembe isiyokuwa na kipimo !.. 

Kwa anga isiyokuwa na mwisho juu, na ardhi nyeusi chini; 

Ewe Mja, kinachokupasa ni kusujudu juu ya zuiia ia saia! 

Hakika, huu ulimwengu usio na kikomo ni ishara ya uwepo na 
fahari ya Mwenyezi Mungu. Ni mg’aro wa imani. 

Anga ina mashimo meusi na meupe. Huu ni ugunduzi mpya wa 
sayansi chanya. Lakini tunaona Mwenyezi Mungu akiapa kwa mas- 
himo hayo katika Our’an Takatifu. 

“Basi naapa kwa maanguko ya nyota, Na hakika bila ya sha- 
ka hiki ni kiapo kikubwa, laiti mngelijua!” (Waqia, 56: 75-76). 

Ukweli huu ambao sayansi ya kisasa imeugundua sasa hivi una- 
onyesha ukuu unaotukabili. Mahali ambapo nyota huzaliwa inaitwa 
shimo nyeupe na mahali ambapo hufa inaitwa shimo leusi. Kitu kido- 
go huja kupitia shimo leupe na ghafla huanza kupanuka mara trilioni 





Uislamu Imani Na Matendo 


zaidi ya ukubwa wake halisi na kuleta kundi kubwa la nyota. Na nyota 
nyingi ambazo ni kubwa zaidi kuliko dunia yetu hufa kwa kuyakaribia 
mashimo meusi (black holes). Vivyo hivyo, jua ambalo huianganza 
anga yetu, siku moja, litawekwa wazi na ukweli wa “Jua (na mwanga 
wake mkubwa) litakapokunjwa” (Takwir, 81:1). 

Siku hiyo jua litaufikia mwisho pia. Si ajabu kwamba siku hiyo 
ndio siku ya Kiyama. Ni mwisho wa kila kitu! .. Na hakuna njia isipo- 
kuwa kurejea kwa Mwenyezi Mungu kwa kusujudu. 

Kwa kifupi, wale walio makini huiona hii dunia, mbele ya ukuu wa 
Mwenyezi Mungu, kuwa ni vumbi tu kati ya matrilioni ya chembe za 
vumbi za angani. Miongoni mwake ni milima, mabonde, bahari, na bi- 
nadamu. Na hali hiyo, mwanadamu yupo tu kwa ajili ya kumtumikia. 

Mfano huu wa nafasi ya binadamu, wa kuwa tu tone la bahari, 
unahitaji mtazamo wa kimantiki juu ya Mwenyezi Mungu Mwenye 
nguvu, Mtukufu, Mwenye kujitegemea katika uwepo Wake, na 
Mpaji wa mahitaji ya watu na wanyama. Hata hivyo, ili kuwa na 
uwezo wa kuujua ukweli huu mtu anatakiwa kuufungua moyo wake. 
Inaelezwa katika Our’an Tukufu: 

“Je! Hawatembei katika ardhi ili wapate kuwa na nyoyo zao 
za kuzingatia, au masikio ya kusikilia? Kwani hakika si macho 
yanayo pofuka, lakini zinazo pofuka ni nyoyo ziliomo vifuani.” 

(Hajj, 22: 46). 

Ibrahim Haqqi wa Erzurum anaiweka nukta hii katika maneno 
kwa busara; 

Wale wanaotambua wanaweza kuona, 

Lakini wale ambao ni vipofu hawawezi. 


Yunus Emre anasema: 

Njia ya kweli hukupeleka eneo sahihi, 

Jicho halisi hukuongoza kumjua Mwenyezi Mungu ... 
Mwenyezi Mungu anaangalia kila mahali, 

Lakini inahitaji jicho kuona ... 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


Ardhi na mbingu vinatoa ushuhuda mwingi wa wazi wazi juu ya 
uwepo wa Mwenyezi Mungu na ukweli huu hauhitaji maelezo. Watu 
wa Mwenyezi Mungu huuonja ukweli huu na sifa zote za mioyo yao. 
Roho zao huzihisi siri za Mungu pindi wanapoitazama ardhi. Wale 
wanaoweza kusimamia tendo la kujikana kwa mujibu wa Hadithi ise- 
mayo, “kufa kabla ya kifo chako!”, hupanda katika uchangamfu wa 
uhalisia. Hujiondoa katika miili ya kimaada na kuishi katika roho ya 
Mtume M- Kamwe hawana shaka juu ya ukweli na uhakika. Mfano 
huu unaonyesha wazi ukweli huu: 

Junaid al-Bagdadi, mmoja wa Mawali Wakubwa, aliwauliza watu 
waliokuwa wakikimbilia mahali fulani: 

“- Mnakwenda wapi? Kwa nini hii haraka? “ 

Wakasema: 

“- Tumeambiwa kwamba amekuja mwanachuoni kutoka mahali 
fulani! Yeye ana uwezo wa kuelezea kuwepo kwa Mwenyezi Mungu 
kwa ushahidi elfu na moja! Tunakwenda kufaidika na maelezo yake. 
Unaweza kuja, ikiwa unataka! “ 

Aliposikia hayo, Junaid al-Bagdadi aliwaambia huku akitabasamu: 

“- Kuna dalili na ushahidi usiokuwa na idadi katika ulimwengu 
kwa macho kuona, na nyoyo kujisikia. Kuna ushahidi usiokuwa na 
idadi unaoonyesha kuwepo kwa Mwenyezi Mungu. Enyi watu! Licha 
ya ushahidi wote, basi, na wale ambao bado wana wasiwasi wana- 
weza kwenda! Moyo wangu hauna uchakavu wa shaka.” 

Hivyo, wale walio na ufahamu wa kiroho huieleza nukta hii kama 
ifuatavyo: 

“Mwenyezi Mungu kamwe hajajificha. Hata hivyo, inaweza ku- 
semwa kwamba “Mwenyezi Mungu haonekani na maono yetu kwa 
sababu binadamu hatuwezi kuvumilia nguvu ya uoni Wake.” 

Yaani, kama chumba kina balbu yenye voti elfu tano, macho ya 
binadamu hayawezi kuona kitu chochote chini ya voti hiyo yenye 
nguvu. Kama ilivyo katika mfano huu, uoni wa Mwenyezi Mungu ni 
wenye nguvu sana, na kwa ajili hii kumuona Mwenyezi Mungu lina- 
baki kuwa siri kwa wanadamu. Yaani, binadamu hawana uwezo wa 





Uislamu Imani Na Matendo 


kumuona Mwenyezi Mungu kwa macho yao ya kibaiolojia. Hiyo ndiyo 
sababu Mwenyezi Mungu alimwambia Musa Nabii “Kamwe huwezi 
kuniona (moja kwa moja)!” (Araf, 7:143). 


WA TANGU: Ni sharti la kimantiki kwamba viumbe wote walito- 
kea kutokana na kisababishi cha awali (priori cause) kwa msingi wa 
sababu-na-matokeo. Kisababishi hiki cha awali (priori cause) (chen- 
ye kuwepo) hakihitaji kuumbwa, badala yake ni lazima kiwe na uwe- 
zo wa kuumba. Hivyo, kisababishi hiki cha awali ni Mwenyezi Mungu 
Mtukufu. Hiki (kisababishi) ni chenye kuwepo ambacho binadamu hu- 
kiita Mwenyezi Mungu. Uwepo wake Mtukufu hauna mwanzo. Yeye 
ndiye mwanzo wa kila kitu. Alikuwepo tangu na tangu. Inaelezwa 
katika Our’an; “Yeye ndiye wa Mwanzo na wa Mwisho, naye ni 
wa dhahiri, na wa siri ...” (Hadidi, 57: 3). “Katika mwanzo alikuwe- 
po Mwenyezi Mungu, hakuna kilichokuwepo kabla yake ...” (Bukhari). 
Mtume M alikuwa akisema katika maombi yake: “Ee, Mola wangu! 
Wewe ni wa mwanzo, na hakuna kilichokuwepo kabla Yako Wewe ...” 
(Musiim, 61) na aliwashauri Waislamu kuomba kwa maneno haya. 


WA MILELE: Mwenyezi Mungu hana mwisho, Yeye ni wa milele. 
Our’an inasema kwamba; “Wala usimuombe pamoja na Mwenyezi 
Mungu mungu wengine, hakuna aabudiwaye ila yeye tu, kila kitu 
kitaangamia isipokuwa yeye, hukumu iko kwake, na kwake mta- 
rejeshwa.” (Qasas 28:88).” 

Kila kilicho Juu yake kitatoweka. Na itabaki dhati ya Mola 
wako, Mwenye Utukufu na Heshima.” (Rahman, 55:26, 27) 

Hakuna chochote katika dunia hii chenye sifa ya umilele. Hii ndiyo 
maana kwamba kila kitu katika ulimwengu huu huishi kwa msingi wa ma- 
isha ya kushirikiana, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameifanya sifa hii 
(milele)kuwaYakepekeeyakeakafanyaviumbevyotekuwa vyampito. 
Maneno yasemayo “Ni yeye pekee, ambaye ni wa milele” yaliyoan- 
dikwa kwenye alazama za makaburi ya Waislamu yanaashiria ukweli 
huu. Yunus Emre anatukumbusha ukweli kwamba kila kitu isipokuwa 
Mwenyezi Mungu ni cha mpito: 

© _ 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


Nionyeshe Jengo, Ambalo halina mwisho mbaya... Kusanya mali 
yako yote, ambao yote utaiacha... 

Basi, watu wa Mwenyezi Mungu hawaipi umuhimu hii dunia hii 
na huishi kwa ajili ya kufikia hali ya kuzama ndani ya utumishi wa 
Mwenyezi Mungu. Watu hawa hawaangukii katika furaha ya mpito 
na kujishughulisha na hii dunia, na wao, wakiwa katika siri ya kanuni 
ya “kufa kabla ya kifo”, hujiandaa kwa ajili ya safari ya msimu wa 
milele. 

Kuamini kwamba “mwili ndio unaoangamia, si roho”, huutupa 
mbali utumwa wa mwili, na kwenda katika safari ya moyo. Hatimaye, 
hufika kwa Mwenyezi Mungu na kusema: 

Nimempata Yule anayepedwa sana, Basi maisha yangu na yawe 
yenye kutoiewa kafara. 


UMOJA WA MWENYEZI MUNGU: Ukweli kwamba ulimwengu 
unaendelea kufanya kazi kwa uwiano na na utulivu mkubwa tangu 
ulipoumbwa inatosha kuonyesha kwamba kila kitu ni kazi ya nguvu 
moja. Kama nguvu hii ingekuwa na washirika, uwiano na utaratibu 
wa ulimwengu ungeharibika kutokana na tofauti kati yao (washirika 
hao), na anga yenye machafuko ingeyafanya maisha yasiwezekane. 
Inaelezwa katika Our’an: 

“Na Mwenyezi Mungu amesema: Msiwe na miungu wawili! 
Hakika Yeye ni Mungu Mmoja. Basi niogopeni Mimi tu!” (Nahi, 
26:51) 

“Sema: Lau kuwa wangelikuwa pamoja naye miungu min- 
gine kama wasemavyo, basi wangeli tafuta njia ya kumfikia 
Mwenye Kiti cha Enzi” (isra, 17:42) 

“Lau wangeli kuwamo humo miungu wengine isipo kuwa 
Mwenyezi Mungu basi bila ya shaka hizo mbingu na ardhi zingeli 
fisidika. Subahana ‘Llah Ametakasika Mwenyezi Mungu, Bwana 
wa A’rshi (Kiti cha Enzi), na hayo wanayo yazua.” (Anbiya, 2i:22) 

“.. Wala hanaye mungu mwengine. Inge kuwa hivyo basi kila 
mungu angeli chukua alivyo umba, na baadhi yao wangeli was- 





Uislamu Imani Na Matendo 


hinda wengine. Mwenyezi Mungu ameepukana na sifa wanazo 
msifu.” (Muminun, 23: 91) 

Mtu anapoichunguza Our’an kwa kina ataona kwamba jambo 
kuu zaidi ambalo Mwenyezi Mungu anawaamrisha waja Wake ni ku- 
ziamini sifa Zake. Kati ya sifa hizi, imani katika umoja wa Mwenyezi 
Mungu ni ya muhimu sana. Ni muhimu hivyo kiasi kwamba kumpa 
Mwenyezi Mungu sifa ya kuwa na mshirika ni dhambi kubwa ina- 
yopelekea ghadhabu ya Mwenyezi Mungu katika Uislamu. Our’an 
inaonya na kuwashauri watu kutoangukia katika aina hii ya ufukara 
wa kiakili; 

“... Anaye mshirikisha Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi 
Mungu atamharimishia Pepo, na mahaia pake ni Motoni. Na wa- 
lio dhulumu hawatakuwa na wa kuwanusuru.” (Maida, 5:72). 

“Na kwa yakini yamefunuliwa kwako na kwa walio kuwa kab- 
la yako: Bila ya shaka ukimshirikisha Mwenyezi Mungu a’mali 
zako zitaanguka, na lazima utakuwa miongoni mwa wenye kuk- 
hasiri.” (Zumar, 39:65) 

“Hakika Mwenyezi Mungu hasamehe kushirikishwa, na hu- 
samehe yaliyo duni ya hilo kwa amtakaye. Na anaye mshirikisha 
Mwenyezi Mungu basi hakika amezua dhambi kubwa.” (Nisaa, 4:48) 

Dini nyingine za ufunuo zilikuwa sawa na Uislamu katika hali 
yake ya awali lakini hatimaye zilipotoshwa na kuwa mbali na msingi. 
Miongoni mwa dini hizo ghiliba iliyofanywa ndani ya Ukristo ni ajabu 
sana. Imani ya umoja wa Mwenyezi Mungu katika Ukristo ilibadilish- 
wa sana mwishoni mwa karne ya tano na imani katika umoja kami- 
li na upekee wa Mwenyezi Mungu ikabadilishwa na kuwa imani ya 
Utatu. Hata hivyo, watu wenye hamasa ya kidini sasa hawaiungi mko- 
no imani hii isiyoingia akilini na wameanza kujiondoa katika Kanisa. 
Kwa hiyo, leo upapa umeanza kazi kitaalamu ili kuona Ukristo uki- 
rejea kwemye kuelezea imani yake ya awali ya umoja wa Mwenyezi 
Mungu. Mwenyezi Mungu ni “Mmoja.” Kauli hii inatosha kuashiria 
kwamba hakuna uwezekano kuwa na mungu wa pili. Mshairi anaele- 
za kwa ufasaha na uwazi umoja wa Mwenyezi Mungu kwa maneno 
haya: “Ni yeye tu ndiye Mwenye kuwepo. Yeye ni Mmoja wa peke 
yake; Yeye ndiye Mmoja tu “! Hivyo, imani katika umoja wa Mwenyezi 
Mungu inatakiwa iwe wazi kiasi cha kutosha kutofikiria uwezekano 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


wa kuwepo mungu wa pili. Uislam unataka na unaamrisha aina hii 
ya imani katika umoja wa Mwenyezi Mungu. Hii ni hatua ya kwanza 
katika kuja chini ya dini ya Kiislamu. Milango mingi ya rehema ya 
Mwenyezi Mungu, baraka na neema, na ukarimu Wake imefungu- 
liwa kwa wale wanaopiga hatua stahili katika njia hii. Hivyo, Bilal-i 
Habashi (Mwenyezi Mungu awe radhi naye) alivumilia mateso ma- 
kali kutoka kwa Washirikina waliotaka arudi kwenye ibada ya ma- 
sanamu, na kwa hamasa kubwa ya imani akawajibu kwa kutamka 
maneno yafuatayo: “Ahad,Ahad (Mmoja, Mmoja). (Mwenyezi Mungu 
ni Mmoja!)” Kutokana na uvumilivu wake alipewa heshima ya kuwa 
muadhini mkuu wa Mtume M- 

Hata doa la upungufu katika suala la imani hauwezi kukamilishwa 
kwa vitendo vingi vyema. Hii inaweza kufananishwa na msimamo wa 
mtu ambaye hushukuru kwa mambo mazuri yanayoelekezwa kwa- 
ke, lakini akawa hatuwezi kuvumilia tusi lolote linaloelekezwa kwen- 
ye heshima yake. Hivyo, kashfa si lolote isipokuwa ni ukiukwaji wa 
Utukufu wa Mwenyezi Mungu. Ni uovu inayofanywa dhidi ya Utukufu 
wa Mwenyezi Mungu. Ni kwa sababu hii kwamba linachukuliwa kuwa 
jambo lisilosameheka. Basi, imani ni kitendo cha msingi ambacho 
Mwenyezi Mungu anakitaka na kisha huja amali njema. 

Wakati wa vita ya Uhud mtu mmoja jasiri aitwaye Amr bin Sabit 
alifika mbele ya Mtume M kwa ajili ya kusilimu, lakini aliposhuhudia 
ukali wa vita alimuuliza Mtume M kama anatakiwa kujiunga na vita 
kwanza au kutamka imani yake ya Mungu Mmoja. Mtume alimwambia: 
“- Tamka imani yako kwanza, jiunge na vita baadaye!” Amr bin Sabit 
alifuata kile alichoambiwa na Mtume M- Baada ya vita, Mtume M 
alipouona mwili wake ukiwa miongoni mwa mashahidi alisema: 
“Alifanya kazi kidogo, lakini alipata kingi..!” (Ramazanogiu Mahmud Sami, 
Uhud Gazvesi, 35). 

Umoja unahitaji mtu kutamka kuwa Mwenyezi Mungu ni Mmoja tu 
na wa pekee na hana mshirika. Ni (tamko la) kukana uwili. Ni kasri la 
imani linalowapa binadamu kiti bora zaidi cha enzi. Yunus Emre ana- 
weka nukta hii katika maneno yafuatayo kwa namna nzuri kabisa: 

Tunahitaji kasri ia umoja, Na tangazo ia habari njema, Lifukuze 
nje wazo ia uwiii, Na nafsi yako, ewe mja! 





Uislamu Imani Na Matendo 


Kwa kuwa umoja ni sifa inayostahiki utukufu wa Mwenyezi 
Mungu, kupenda kuinasibisha na Mwenyezi Mungu huwa na athari 
katika kufanya maombi ya mtu yajibiwe. Mtume M alikuwa akiwausia 
masahaba kupenda sifa za Mwenyezi Mungu, hasa Umoja, ili ma- 
ombi yao yaweze kukubaliwa. Ubade bin Samit anasimulia kutoka 
kwa Mtume M' “Wale wanaoamka usiku waombe kwa maneno haya: 
‘Hakuna mungu isipokuwa Allah. Yeye ni Mmoja na hana mshirika. 
Mamlaka yapo mikononi mwake, na himidi zote zinamstahiki Yeye. 
Yeyeni MwenyeNguvu.Ametakasika nachochote kisichofaa, na Yeye 
ni Mkuu. Nguvu na uwezo wote wa kuomba hutoka kwa Mwenyezi 
Mungu. “Mtume M aliendelea: “Kama mtu atasema ‘Mola wangu 
Mlezi! Tafadhali nisamehe ‘! Au kama ataomba maombi mengine, au 
kama atachukua wudhu na kuomba maombi yake yatajibiwa.” (Bukhari, 
Tahajjud, 21). Mtume M pia alisema: “Yeyote anayehisi kuwa anahita- 
ji msaada wa Mwenyezi Mungu, basi, na achukue wudhu kwanza 
na kisha asali rakaa mbili. Amhimidi na kumsifu Mwenyezi Mungu 
na mtakie rehma Mtume, na kisha aombe kwa maombi yafuatayo: 
“Hakuna mungu isipokuwa Allah Mwenye ukarimu. Mwenyezi Mungu 
Mola wa ulimwengu ametakasika kutokana na chochote kisichofaa, 
sifa njema na himidi zote ni zake. Ewe Mola wangu! Nakuomba kwa 
unyenyekevu msamaha wako, na uniokoe na kila aina ya dhambi. 
Na naomba unisalimishe kutokana na kila aina ya mali na neema. 
Ninakuomba usizibakishe dhambi zangu na mapungufu yangu! Ee, 
Mola wangu, Mwingi wa Rehema na Mwenye kurehemu, nijaalie ku- 
fanya matendo unayoyakubali.” (Tirmizi, Witr, 17). 


UPEKEE WA MWENYEZI MUNGU; Mwenyezi Mungu halin- 
ganishwi na chochote. Hana ufanano na kiumbe yoyote. Kwa hiyo, 
ameepukika kutokana na sifa yoyote ya kimaada. Moja ya maeneo 
ya utata katika dini zilizopotoshwa leo hii ambalo linatakiwa kushug- 
hulikiwa ni suala hili. Dini hizi zimepotea na kuacha kando sifa hizo 
za Mwenyezi Mungu kama vile kutofikirika, kuwa zaidi ya mawazo 
na mtazamo, na wamemnasibisha Mwenyezi Mungu na sifa nyingi 
za viumbe katika vitabu vyao kulingana na mawazo yao wenyewe. 
Wamefikia hata kumhusisha na sifa za usahaulifu, uchovu, kujuta, ku- 
toona, na kukanganyikiwa. Kwa mfano, kwa mujibu wao, Mwenyezi 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


Mungu anatoa amri kuhusu mafuriko, lakini baadaye anazisahau. 
Anaona tu kuwa kila mahali pamefunikwa na maji! Ni hapo tundipo 
anapokumbuka amri yake na baada ya kuhakikisha kuwa viumbe 
wako katika safina anafanya haraka kwenda kufunga mlango wa sa- 
fina Yeye mwenyewe. Lakini pia, kwa mujibu wa vitabu vyao Mtume 
Yakobo Mtume alipambana na Mwenyezi Mungu naye akamshinda 
Mwenyezi Mungu. Mbali na maneno hayo yasiyoingia akilini, inajulika- 
na kwamba Wayahudi walimwita Uzair kuwa ni mwana wa Mwenyezi 
Mungu, na Wakristo, wakamuita Kristo kuwa ni Mwana wa Mwenyezi 
Mungu (Tauba 9:30). Mwenyezi Mungu anasema katika Our’an kuhusu 
jaribio lao la kuamini mawazo yao wenyewe: 

“ Na wala hawakumhishimu Mwenyezi Mungu kama anavyo 
stahiki kadiri yake. Na Siku ya Kiyama ardhi yote itakuwa mko- 
noni mwake, na mbingu zitakunjwa katika mkono wake wa kuu- 
me. Subhanahu wa Taa’la Ametakasika na Ametukuka na hayo 
wanayo mshirikisha nayo.” (Zumar, 39:67). 

“.. Hapana kitu kama mfano wake. Naye ni Mwenye kusikia 
Mwenye kuona (kila kitu).” (Shura, 42:11). 


aJ ^ Uj -dj U -U-vaJi 

" oi- o'- 

-L>.i JJ jUj 




“Sema: Yeye Mwenyezi Mungu ni wa pekee. Mwenyezi Mungu 
Mkusudiwa. Hakuzaa wala hakuzaliwa. Wala hana anaye fanana 
naye hata mmoja.” (ikhias, ii2:i-4). 


Mtume alipomsikia mtu akiomba “Ewe Mola wangu! Wewe ni 
Mmoja na wa pekee, hukuzaa wala hukuzaliwa, huna unayefana- 
na naye. Ninakuomba kwa rehema yako. Nisamehe dhambi zan- 
gu, ! Wewe ni Mwenye kusamehe Mwenye huruma!”, alisema: 
“Amesamehewa. Amesamehewa. Amesamehewa!” (Abu Daud, Saiaat, 
179). Yunus Emre, anayeijua hii habari njema, anajilinda kwa kwa 
Mwenyezi Mungu na maneno yafuatayo: 


£we Mwenyezi Mungu Mtukufu, Mwenyezi Mungu Mtukufu, 
Hakuna kama wewe! Tafadhaii tusamehe dhambi zetu, Wewe ni 
Mwenye kurehemu!.. 






Uislamu Imani Na Matendo 


MWENYEZIMUNGU Nl MWENYE KUJITOSHELEZA: Mwenyezi 
Mungu ni Mwenye kujitosheleza katika uwepo Wake na ni wa milele. 
Sifa ya kujitosheleza na ya milele ni moja ya majina ya Mwenyezi 
Mungu, kwa maana ya kwamba Yeye ni Mwenye kujitosheleza ka- 
tika uwepo Wake na hana mwanzo wala mwisho, na kwamba Yeye 
hana haja yoyote kutoka kwa viumbe. Badala yake, kila kitu kinahitaji 
Uwepo Wake. Our’an inasema: 

“Enyi watu! Nyinyi ndio wenye haja kwa Mwenyezi Mungu, na 
Mwenyezi Mungu ndiye Mwenye kujitosha, Msifiwa. “(Fatir, 35:15) 

“...Hakika Mwenyezi Mungu si mhitaji wa walimwengu.“ (An- 
kabut, 29:6). 

Kama ujumbe huu wa Kimungu unavyoeleza wazi, Mwenyezi 
Mungu hana haja yoyote ya wakala kwa ajili ya uwepo Wake. Ndio 
maana inaelezwa kuwa Mwenyezi Mungu ni Mwenye kujitosheleza 
moja kwa moja. 

Kama mtu haitambui sifa hii ya Kimungu ya Mwenyezi Mungu, 
na kama hana imani kamili katika suala hili, imani yake inawekwa 
katika nafasi ya kutotosha na ya bure, kwa sababu kwa kufanya hiv- 
yo anamshusha Mwenyezi Mungu na kumuweka kwenye daraja ya 
viumbe. 

Hivyo, Mwenyezi Mungu ameepukana na sifa za vingine visiv- 
yokuwa Yeye. Hata hivyo, nyoyo zenye imani iliyokomaa daima hu- 
omba kwa jina la Mungu la “Mwenye kujitosheleza na wa milele”, 
na kwa baraka ya maombi haya, nyoyo na roho, hujifunga kam- 
ba ya Mwenyezi Mungu na kujinyenyekeza kwa Mwenyezi Mungu. 
Yaani, furaha ya mja ya kuomba kwa majina ya Mwenyezi Mungu 
huonyesha ni kwa kiwango gani asivyomtegemea yeyote asiyekuwa 
Mwenyezi Mungu. Swahaba mmoja wa Mtume aliomba kama ifua- 
tavyo: “Ee, Mola wangu! Himidi zote ni Zako, Wewe ni Mwingi wa 
Rehema, na hakuna Mungu, ila Wewe, Wewe ni Muumba wa mbin- 
guni na ardhi Mwenye utukufu na huruma. Wewe ni Hai, Msimamizi, 
wa Milele. Ee Mola wangu, nakuomba kwa kupitia majina yako..! “ 
Mtume alipomsikia huyu mtu akiomba, aliwuliza wale walio ka- 
ribu naye: “Je, Mnajua kwa mtu huyu anaomba kwa kupitia nini? 
Wakasema: “Mwenyezi Mungu na Mtumewakewanajuazaidi!” Mtume 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


M akajibu: “Naapa kwa Mwenyezi Mungu ambaye maisha yangu yapo 
mikononi mwake kwamba mtu huyu aiimuomba Mwenyezi Mungu 
kwa kutumia majina yake makubwa. Maombi na haja zinazoombwa 
kwa kupitia majina hayo makubwa hujibiwa”. (Tirmizi, Daawaat, 63). 


Sifa maarufu za Mwenyezi Mungu ni kama zifuatavyo: 

UHAI: Mwenyezi Mungu yu hai, na hii sifa Yake ipo pamoja Naye 
mwenyewe. Yeye yu hai kama jina maarufu “/-/ayy” iinavyoonyesha. 
Yeye yu hai, wa miieie, na ana uhai haiisi. Na hivyo, uzima wote 
huwepo kutokana na sifa hii ya Mwenyezi Mungu, na vina uhusiano. 
Basi, uhai wa kiumbe ni kuzuka na kidunia ambao huja kama mato- 
keo ya muungano wa mwiii na roho. Hivyo, hurudishwa kutoka kiia 
kiumbe kiiicho katika mkondo huo. Sifa ya uhai wa miieie (Hayy) ni 
maaium kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu Yeye iazima awe hai, 
wa kudumu, na kuwa na uzima haiisi. Kwa ufupi, uhai wa Mwenyezi 
Mungu si kanusho (kinyume cha) ia kifo, na ni miiki ya Mwenyezi 
Mungu. Hiii iimeeiezwa katika Our’an: 

“Na mtegemee Aliye Hai, ambaye hafi ...” (Furqan, 25:58). 

Abu Musa (Mwenyezi Mungu awe radhi naye) anasimuiia: 
“Mtume M aiitokea kati yetu na kutamka sentensi hizi tano: “Mwenyezi 
Mungu daima yu hai, kamwe hasinzii, na kwa hakika usingizi haum- 
pati. Hupunguza au kuongeza riziki anayotoa. Maombi yanayoteke- 
iezwa usiku humfikia Mwenyezi Mungu kabia yaiiyofanywa mcha- 
na, na maombi yaiiyofanywa mchana humfikia Mwenyezi Mungu 
kabia yaie yaiiyofanywa wakati wa usiku. Pazia iake ni Utukufu wa 
Kimungu. Kama Mwenyezi Mungu angefunua pazia hiii, dhati yake 
ingevichoma viumbe vyote.” (Musiim, iman, 293). imesemwa katika ma- 
neno mengine ya Mtume M- 

“Mwenye kuomba msamaha wa Mwenyezi Mungu kwa kusema 
mara tatu ‘Ninaomba huruma ya Mwenyezi Mungu aiiye Hai na wa 
miieie”, husamehewa dhambi zake. ” (Ahmad bin Hanbai, Musnad, iii, 10). 

Mwenyezi Mungu anasema: 





Uislamu Imani Na Matendo 


“Yeye ndiye aliye Hai - hapana mungu isipo kuwa Yeye. Basi 
muabuduni Yeye mkimsafishia Dini Yeye. Sifa njema zote ni za 
Mwenyezi Mungu, Mola Mlezi wa walimwengu wote.”(Mumin, 40:65). 

Mtume M alikuwa akiomba dua ifuatayo anaposumbuliwa na. 
“Ee, Mola wangu Mlezi, uliye hai, na wa milele! Ninaomba msaada 
wako utokanao na rehema yako. “(Tirmizi, Daawat, 91). 

Ali (Mwenyezi Mungu awe radhi naye) anasimulia: “Vita ya Badr 
ilipoanza nilipambana kwa muda fulani. Kisha nikaja kwa Mtume M- 
Nilitaka kuona alikuwa akifanya nini. Nilimkuta akiwa katika hali ya 
kusujudu akisema maneno haya: ‘Ee Mola wangu, Ewe uliye hai, 
na wa milele! Najikinga kwako, nataka msaada wako! Nilimuacha 
na kwenda kupambana kwa mara nyingine. Kisha nikarudi kumuona 
tena. Bado alikuwa katika hali ya kusujudu na bado alikuwa akise- 
ma: ‘Ee Mola wangu, Ewe uliye hai, na wa milele! Najikinga kwako, 
nataka msaada wako! Nilirudi kupambana tena, na baada ya muda 
nilirudi tena kwa mara nyingine. Bado alikuwa katika hali hiyo hiyo, 
na aliendelea kuwa katika hali hiyo mpaka Mwenyezi Mungu akatupa 
ushindi.” 

Kuhusu aya hii ya Our’an, “Jueni kwamba Mwenyezi Mungu 
huifufua ardhi baada ya kufa kwake.Tumekubainishieni Ishara ili 
mpate kuzingatia.” (Hadidi, 57:17) 

Ibn Abbas anasema: 

“Ufufuaji wa ardhi ni somo la wazi tunaloweza kuliona. Hata hiv- 
yo, maana ifuatayo pia imeashiriwa katika aya ya hapo juu. Mwenyezi 
Mungu huzilainisha nyoyo nyeusi na ngumu katika mambo ya imani 
na kuziongoza kurudi kwa Muumba wake. Huzifufua (mellows) nyo- 
yo mfu kwa njia ya elimu na hekima.” 

Ujuzi (hekima): Mwenyezi Mungu anajua, na elimu yake (he- 
kima) imezunguka kila kitu (all-encompassing). Hakuna kitu choc- 
hote kinachozidi elimu yake. Anajua barabara yaliyopita na yajayo. 
Hakuna kinachofichikana kwake. Kila kitu hujulikana na kudhibiti- 
wa naye. Na hekima (elimu) yote waliyoipata binadamu ni chembe 
ndogo tu ya sifa hii ya Mwenyezi Mungu. Our’an Tukufu inasema: 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


“Hakika Mwenyezi Mungu hakifichiki chochote kwake, duniani 
wala mbinguni..” (Ai-imran, 03:05). 

“Sema: Mkificha yaliyomo vifuani mwenu au mkiyafichua 
Mwenyezi Mungu anayajua; na anayajua yaliyomo mbinguni na 
yaliyomo duniani. Na Mwenyezi Mungu ni Muweza wa kila kitu.” 

(Al-lmran, 03:29). 

“Na Yeye ndiye Mwenyezi Mungu mbinguni na ardhini. 
Anajua ya ndani yenu na ya nje yenu. Na anajua mnayo yachu- 
ma.” (An’am, 06:03). 

“Anayajua yaliyo mbele yao na yaliyo nyuma yao; wala wao 
hawajui chochote katika vilio katika ujuzi wake, ila kwa atakalo 
mwenyewe....” (Baqara, 2:255). 

Ndiyo maana tunasema: “Mwenyezi Mungu anajua zaidi!” Kwani 
elimu ya mwanadamu ni ndogo kuliko hata ncha ya pini (pinhead) 
katika bahari ya ulimwengu mkubwa. Imeelezwa ndani ya Our’an: 

“... Nanyi hamkupewa katika ilimu ila kidogo tu”. (isra, 17:85). 

Milango mingi ya elimu iko wazi kwa ajili ya binadamu kufan- 
ya uchunguzi, lakini pia kuna kuta za siri ambazo haziruhusu ku- 
penya au mpaka Mwenyezi Mungu atoe idhini. Sababu ya jambo hili 
ni kumfanya mja ajue udhaifu wake na kuuelewa utegemezi wake 
kwa Mwenyezi Mungu, na hivyo kusalimu amri mbele ya hekima ya 
Mwenyezi Mungu. Imeelezwa ndani ya Our’an: 

“... huenda mkachukia kitu nacho ni kheri kwenu. Na huen- 
da mkapenda kitu nacho ni shari kwenu. Na Mwenyezi Mungu 
anajua na nyinyi hamjui.” (Bagara, 2:216). 

Kwa hakika, binadamu hupata shida juu ya mambo ambao awali 
huonekana kuwa mabaya. Wanashindwa kuona rehma iliyo nyuma 
yake. Na wakati wengine huzungukwa na mambo mengi yanayomjia 
katika sura ya uzuri, na akashindwa kuona shari iliyo ndani yake. 

Inasimuliwa kuwa kulikuwa na mtu mwema wa kabila moja la 
Kiarabu. Kabila hilo lilikuwa likisikiliza ushauri wa mtu huyo na kuten- 
da kwa mujibu wa maelekezo yake. Asubuhi moja walipoamka wali- 
kuta mbwa wao wote wakiwa wamekufa. Wakaenda moja kwa moja 







Uislamu Imani Na Matendo 


kwa mtu huyo kumwambia kilichotokea. Baada ya muda mfupi wa 
kutafakari akawaambia: Kifo chao huwenda kikakuleteeni wokovu!” 
Usiku uliofuata kuku wao wote walikufa pia. Wakaenda kwa mtu huyo 
tena. Aliwajibu kwa namna ileile: Kifo chao huwenda kikakuleteeni 
wokovu!” Waliposikia hivyo mtu mmoja miongoni mwao akauliza: “- 
Ewe, bwana! Mbwa ni walinzi wetu, na kuku ni waadhini wetu. Aina 
gani ya wokovu tunaoweza kuletewa na vifo vyao? Mtu huyo mwema 
akajibu: “- Mwenyezi Mungu ndiye anayejua siri zote. Hakika, lazi- 
ma atakuwa ameweka siri kubwa katika tukio hili ambao hatuwezi 
kuigundua kwa sasa.” Na usiku uliofuata hakuna taa ya yeyote ili- 
yokuwa ikiwaka. Kila mtu alikuwa anashangaa ni aina gani ya kero 
ingeweza kutokea na tena. Hata hivyo, walipoamka asubuhi na wa- 
ligundua kwa nini matukio hayo ya ajabu yalikuwa yakitokea. Usiku 
huo adui alikuwa amevamia na kupora katika sehemu za jirani. Adui 
alikuja karibu na kabila hilo, lakini kwa kuwa hakuna mbwa wala kuku 
waliosikika, na pia hakuna mwanga ulioonekana alipita bila kuwa na 
taarifa nao. Hivyo, kabila hilo liliokoka dhidi ya uporaji na mauaji ma- 
kubwa. (Silk’s-Suluk). 

Hivyo, tunaona tukio linaloonekana kuwa chanzo cha dhiki liki- 
geuka katika neema! Ibrahim Haqqi wa Erzurum anaiweka nukta hii 
katika maneno kama ifuatavyo: 

Usiulize kwa nini hili iiko hivyo, 

Linafaa mahali lilipo. 

Angalia nini kitatokea mwisho; 

Tuone nini Mola wetu ataleta mwisho, 

Yeye hufanya lililo bora! 



“Mja anapopatwa na maradhi, Mwenyezi Mungu humtumia ma- 
laika wawili na kuwaaamuru: ‘- Nendeni na mtazame jinsi mja wan- 
gu anavyoukaribisha ugonjwa anaougua.’ Wakimkuta mja akimshu- 
kuru na kumsifu Mwenyezi Mungu, hutangaza msimamo wake kwa 
Mwenyezi Mungu ambaye ndiye mwenye kujua zaidi. Na Mwenyezi 
Mungu, ambaye huwatuma malaika kushuhudia matendo ya mja, 
husema: ‘-Kama nikiyachukua maisha ya mja huyu mwenye kushu- 
kuru, anastahili mahali peponi. Lakini, kama nikimponya anastahili 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


kuwa na nyama bora na damu, nami nitamsamehe dhambi zake.” 
(Muwatta, Ayn, 5). Maneno haya ya Mtume M yanakubali kuwa matu- 
kio yanayoonekana kuwa hayana faida ya nje kwetu ni majaribio 
ya Mungu, na yanaweza kuwa na thawabu kubwa nyuma yake. 
Katika historia ya binadamu kuna matukio ambao kwa mara ya kwanza 
yalionekana kutokea katika hali ya hasira, lakini mwishoni yakageuka 
katika hali ya neema. Hata hivyo, kinyume chake pia kilichotokea. Kwa 
mfano, watu wa Nabii Hud waliyachukulia vibaya mawingu ya adhabu 
kuwa ya mvua. Ni pale tu mawe yalipoanza kuanguka badala ya mvua 
ndipo walipouelewa ukweli. Hata hivyo, walikuwa wamechelewa mno! 


Kwa hiyo, ni wajibu wa mja kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu 
akijua kwamba Mwenyezi Mungu anajua zaidi. Na kujisalimisha ku- 
naweza tu kuwa hakika kwa ujuzi wa Mwenyezi Mungu au tafakuri 
ya ndani kwani hakuna sayansi inayoweza kuondosha matokeo ma- 
baya yanayoletwa na ujinga katika jambo hili. Ni ujuzi wa Mwenyezi 
Mungu tu ndio unaoweza kuondosha matokeo mabaya. Kwa kweli, 
kuna watu wengi wazuri wasiosoma ambao walipewa jazaa kubwa 
kupitia ujuzi wa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hiyo, Yunus Emre 
anasema kwamba sayansi (elimu) ya msingi ni ujuzi wa Mwenyezi 
Mungu: 

SHabi ishirini na tisa, 

Unazisoma kuanzia A mpaka Izzard, 

Unasema A, Ee bwana, 

Inamaanisha nini? 

Sayansi ina maanisha maarifa, 

Ina maana kujitambua, 

Kama haijui nafsi yako, 

Kwa nini unasoma sayansi? 

Mwenyezi Mungu ameiwekea kikomo nafsi ya binadamu dhidi ya 
hekima yake; Na haijui nafsi yoyote itachuma nini kesho...” 

(Luqman, 31:34). 

“Sema: Hakika ujuzi wake (wa kiyama) uko kwa Mwenyezi 
Mungu...” (Mulk, 67:26). 





Uislamu Imani Na Matendo 


Elimu ni katikasifaza Mwenyezi Mungu. Yaani, ujuzi kamili ni wake. 
Ujuzi wake, umekizunguka kila kitu. Ujuzi wa Mwenyezi Mungu ni kama 
kioo. Mambo yanayojitokeza katika kioo yanatofautiana, lakini kioo ki- 
nashughulikiamamboyoteyanayoonekanandaniyake,nahakibadiliki. 
Ujuzi wa Mwenyezi Mungu umeepukana na kuwa matokeo ya ku- 
fikiria au wazo (dhana). Utaratibu maridadi na utulivu wa ulimwen- 
gu ambao hakuna utashi au akili inayoweza kuukataa, ni ushahidi 
mzuri wa ujuzi wa Mwenyezi Mungu usiokuwa na mwisho. Ni dhahiri 
kwamba mwanadamu anaweza kufikia hata uvumbuzi mdogo kwa 
miaka mingi na kwa njia ya ushirikiano wa watu wengi tofauti tofauti. 
Kwa mfano, mawasiliano ya leo kwa simu za mkononi ni matokeo ya 
mkusanyiko wa maarifa ya mwanzo wa karne iliyopita kutoka kwa 
uzoefu mwingi tofauti wa binadamu. Ustawi na maendeleo mengine 
ni ya aina hii pia. Ambapo uvumbuzi wote huu na siri nyingine zisizo- 
kuwa na kikomo ambazo hazijadhihirika ni mambo ambao Mwenyezi 
Mungu aliyaweka katika utaratibu wa ulimwengu mara mmoja kwa 
ujuzi wake wa kimungu. Mwenyezi Mungu katika Our’ani, anawa- 
kumbusha wanadamu ukweli huu: 

“Asijue aliye umba, naye ndiye MJua siri, Mwenye khabari?”. 

(Mulk, 67:14). 


MWENYEZI MUNGU, MWENYE KUSIKIA YOTE; Mwenyezi 
Mungu ni Msikizi. kusikia kwake si kama kusikia kwetu. Hakuna sauti 
inayofichika kwake. Kama inavyoelezewa Yeye ni Mwenye kusikia 
sauti ya sisimizi akitembea juu ya jiwe. Na viumbe vyote vyenye uwe- 
zo wa kusikia tu husikia kupitia chembe ya sifa ya Mwenyezi Mungu 
ya Msikizi. Wanaponyimwa uwezo huu hawawezi kusikia chochote. 
Kuna mifano mingi juu ya hilo. Mara kwa mara Mwenyezi Mungu 
ameiweka sifa Yake ya Msikizi sambamba na ile ya Mwenye kuona 
yote, na kuwakumbusha binadamu kuwa Mungu anaona kila kitu, na 
hivyo anawaonya dhidi ya kupotea njia ya haki. 


MWENYEZIMUNGU, MWENYE KUONAYOTE: Sifa ya Mwenye 
kuona yote pia ni sifa ya Mwenyezi Mungu kwa mujibu wa tabia yake 
ya Kimungu. Huna kila kitu, Yeye ndiye Mwenye kuona yote. Hakuna 

® _ 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


kitu kinachofichikana kwake. Tena, kama iiivyoeiezwa, anamuona si- 
simizi mweusi juu ya jiwe jeusi wakati wa usiku. 

Jaiai ai-Din Rumi anaeiezea kwa nini binadamu wamefahamish- 
wa juu za sifa za MJuzi wa yote, Mwenye kusikia yote, na Mwenye 
Kuona yote: “Mwenyezi Mungu anawahamisha juu ya sifa yake 
ya Mjuzi iii msije kujaribu kuanzisha uharibifu duniani.” “Mwenyezi 
Mungu anawahamisha juu ya sifa yake ya Msikizi iii muifunge mido- 
mo yenu dhidi ya maneno machafu na yasiyopendeza.” “Mwenyezi 
Mungu anawafahamisha juu ya sifa yake ya Mwenye kuona yote iii 
msifanye matendo maovu na ya siri.” 

Hivyo, Mwenyezi Mungu anawafanya waja wake kujua wajibu 
wao katika suaia hiii kama ifuatavyo: “Wala usiyafuate usiyo na 
ujuzi nayo. Hakika masikio, na macho, na moyo - hivyo vyote 
vitasailiwa. (Siku ya Kiyama)”. (isra, 17:36). 

Niyadhi Misri anauweka wajibu huu ndani ya maneno jukumu 
kwa tungo zifuatazo: 

Jicho lisilokuwa na uwezo wa kuona, Si chochote ila ni adui wa 
kichwa chake. Sikio lisilokuwa makini unachukua ushauri wowote, 
Linastahili kumiminiwa risasi ndani yake. Ulimi usiokua na mazoea 
ya kutaja majina ya Mwenyezi Mungu, Nyama hiyo usiite kuwa ni 
ulimi. 

Waja wa Mwenyezi Mungu waiioghafiiika wataambiwa kama ifu- 
atavyo: “Ewe mja! Je, uiitutambua katika maisha ya kidunia, au ia? 
ikiwa siyo, kwa nini hukujaribu kututambua? Kama ndiyo, uiipaswa 
kuishi ipasavyo. ” 

Mtukufu Nahshabi anayenukuu maeiezo ya hapo juu anasema: 
“Ewe usiye na khofu! Fanya unaiofanya biia uwepo wa watu wengine 
iii iwe wazi kama unamuogopa Mwenyezi Mungu, au watu! Kama 
unamkhofu Mwenyezi Mungu, basi mkhofu kiia mahaii ..! “Wafuasi 
wa kweii wa njia ya wema na uchaji, kiia mahaii na kiia wakati, hu- 
fahamu ukweii kwamba wao wako chini ya uchunguzi wa Mwenyezi 
Mungu.” 

Khaiifa wa piii Omar aiikuwa akifanya doria katika mitaa ya Madina 
wakati wa usiku ambapo aiisimama kwa ghafia kusikia mgogoro uiio- 





Uislamu Imani Na Matendo 


kuwa ukitoka njeya nyumba kati ya mama na binti yake. Mama alikuwa 
anamwambia binti: “-! Ongeza maji kwenye maziwa tutakayouza kesho 
Binti akajibu: Mama, Je, Khalifa hakukataza kuchanganya maji 
na maziwa?” Mama alimwambia binti yake akisema: “-Muda huu wa 
usiku Khalifa atajuaje kuwa tumeongeza maji kwenye!..” Hata hivyo, 
msichana huyo aliyekuwa akimkhofu hakukubaliana na udanganyi- 
fu alioutaka mama yake, akamwambia mama: “- Mama, tuchukulie 
kwamba Khalifa hatoona, vipi kuhusu Mwenyezi Mungu? Ni rahisi 
kuwaficha watu huu udanganyifu, lakini itawezekanaje kumficha 
Mwenyezi Mungu ambaye ni Mwenye Kuona kila kitu..?” 

Khalifa, Omar, alivutiwa sana na maneno ya msichana huyu ana- 
yemuogopa Mwenyezi Mungu. Aliathirika sana na tabia ya msicha- 
na huyu mwema kiasi kwamba baadaye aliweza kusaidia kufanya 
maandalizi ili mwanaye amuoe binti huyu. mar bin Abdulaziz, amba- 
ye alikuwa Khalifa wa tano, alikuwa wa ukoo wa mwanamke huyu 
mtukufu na mtoto wake. Kwa hiyo, suala zima hapa ni kusimamia 
kwa uangalifu kwa kutambua kwamba tunaishi chini ya uchunguzi 
wa Mwenyezi Mungu. Imeelezwa katika Our’an Tukufu: “Macho ha- 
yamfikilii bali Yeye anayafikilia macho. Naye ni MJuzi, Mwenye 
khabari.” (Anam, 6:103). 


UTASHI WA MWENYEZI MUNGU: Mwenyezi Mungu anataka 
na kutenda atakavyo. Anapotaka jambo, amri yake ni “Kuwal”, na kitu 
hicho hutokea. Matendo yake kamwe hayahojiwi: 

“Yeye ndiye Muumba wa mbingu na ardhi pasina ruwaza; na 
anapo taka jambo basi huliambia tu: “Kuwa” Nalo huwa. (Baqara, 
2:117). 

“Yeye ni Mwenye nguvu (kuangalia) Juu ya waja wake, na 
Yeye ni Mwenye kujua kila kitu.” (Anam, 6:ii8). 

“Sema: Ewe Mwenyezi Mungu uliye miliki ufalme wote! Wewe 
humpa ufalme umtakaye, na humwondolea ufalme umtakaye, na 
humtukuza umtakaye, na humuangusha umtakaye. Kheri yote 
iko mikononi mwako. Hakika Wewe ni Muweza wa kila kitu.” (Ai-i 
Imran, 03:26). 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


Kama aya hizi zinavyoashiria kwamba Mwenyezi Mungu Mtendaji 
Haiisi. Tukio na tendo ioiote hutegemea Utashi Wake. Katika neno 
moja, “jambo analopanga hutokea, na jambo asilopanga halitokeil’’ 

Kwa hiyo, matendo ambao Mwenyezi Mungu ameyaidhinisha 
hutokea kuiingana na Utashi Wake. Na matendo ambao Mwenyezi 
Mungu asiyoyataka, tena, hutokea kwa idhini yake Mungu, iakini wa- 
kati huu ni katika namna ya majaribu kwetu. Hivyo, kama aya ya juu 
inavyoeieza, kiia kinachotokea kinahitaji sharti ia “Mwenyezi Mungu 
akipenda au akitaka”. Sharti hiii iinajumuisha viumbe vyote, kimwiii 
na kiroho, pamoja na manabii pia. Mfano wa hiii uiitokea katika ma- 
isha ya Mtume M'- 

Kundi moja ia mabedui iiiikuja kwa Mtume M kumuuiiza baadhi 
ya maswaii. Kwa kuwa hakuwa mwenye ujuzi sana kuhusu swaii iao 
na kufikiri kwamba angepata ufunuo kuhusu hiio baadaye siku hiyo, 
aiiwaambia wamtembeiee tena kesho kwa kuwaambia: “Njoo mni- 
one kesho na kupata jibu ienu!” Hata hivyo, kwa kuwa hakusema 
“Mwenyezi Mungu akipenda hivyo au Mwenyezi Mungu akitaka,” wa- 
kati akizungumza nao hakuna ufunuo uiioteremshwa na Mwenyezi 
Mungu kwa wiki mbiii. Na baada ya muda mrefu wa kusubiri ufunuo 
wa kwanza uiikuwa ya aya ifuatayo: 

“Wala usisema kamwe kwa Jambo lolote lile: Hakika nita- 
lifanya hilo kesho. Isipokuwa Mwenyezi Mungu akipenda. Na 
mkumbuke Mola wako Mlezi pale unapo sahau, na sema: Asaa 
Mola wangu Mlezi ataniongoa kwenye uwongozi ulio karibu zai- 
di kuliko huu.” (Kahf, 18:23). 

Kama aya hii inavyoeieza, mara zotebinadamu hawana uwezo, 
au hawana uwezo mkubwa, kutenda kama watakavyo kwa sababu 
utashi na nguvu yao ni yenye upungufu. Hivyo, mja anapaswa kujua 
mipaka yake, azingatie haki za Mwenyezi Mungu, siyo iazima kwen- 
da mbaii sana. Mwenyezi Mungu anaeiezea kuwa Yeye anasamehe 
dhambi na makosa ya waja wake, iakini si ya kumkana Mwenyezi 
Mungu au kumfanyia washirika na kukiuka haki za watu wengine. 
Yaani, Mwenyezi Mungu humsamehe mtu yeyote amtakaye na ha- 
tamsamehe mtu yeyote asiyemtaka. Hiii iinaeiezwa ndani ya Our’an 
kama ifuatavyo. 





Uislamu Imani Na Matendo 


“Na ni vya Mwenyezi Mungu vyote vilivyomo katika mbin- 
gu na vilivyomo katika ardhi. Yeye humsamehe na humuadhibu 
amtakaye. Na Mwenyezi Mungu ni Msamehevu Mwenye kure- 
hemu.” (Ai-i imran, 3:129). Marafiki wa Mwenyezi Mungu huufunga- 
manisha utashi wao na utashi wa Mwenyezi Mungu kwa kuitambua 
sifa hii. Kama ilivyo katika mambo mengine hufanya kila kitu kwa 
ajili ya Mwenyezi Mungu. Hutambua vyema kuwa utashi wowote wa 
Mwenyezi Mungu huwekwa kikamilifu hukielekeza kila kinachowa- 
zunguka katika mwelekeo huu. 

Sheikh Sunbul Sinan (Mwenyezi Mungu awe radhi naye) aliwau- 
liza wanafunzi wake swali lifuatalo: “Enyi wanangu! Mngefanya nini, 
kama Mwenyezi Mungu angewapa haki ya kuongoza ulimwengu?” Kila 
mmoja alitoa majibu tofauti. Mmoja alisema: “- Ningependa kuwaan- 
gamiza makafiri wote!” Wengine akasema: “- Ningependa kutokome- 
za walevi wote!” Mtu wengine alisema: “- Ningependa kuwaangamiza 
wavutaji wote!” Katika wanafunzi kulikuwa na mwanafunzi mwerevu 
aitwaye Mustapha Muslikhiddin Affendi. Yeye alikaa kimya. Sheikh 
akamuelekea na kumuuliza: “- Ewe mwanangu! Ungefanya nini? “ 
Mustafa Muslikhiddin Affendi akajibu kwa heshima; “- Ewe Bwana! 
Kuna ubaya gani -Mungu apishe mbali - na jinsi Mwenyezi Mungu 
anavyouendesha ulimwengu? Ningependa kuweka mambo kama 
yalivyo.” Sheikh Sunbul Sinan alifurahi na kusema: “Jambo hili lime- 
pata kituo ambacho ndipo linapotakiwa kuwa” Na tangu siku hiyo na 
kuendelea Mustafa Affendi Muslikhiddin aliitwa kama kituo cha mab- 
wana na alirithi nafasi ya sheikh. 

Ibrahim Haqqi wa Erzurum anatangaza ahadi yake kwaa 
Mwenyezi Mungu kwa maneno yafuatayo wakati akiashiria nukta hii 
kwa muhtasari: 

Vitendo vyake vyote ni vyenye ukuu, 

Vitendo vyake vyote vinarandana kwa uzuri, 

Na vitendo vyote ni vyenye kupendeza; 

Tuone kiie anachokifanya, 

Hufanya iiiiio bora! 

Juu ya ujumbe wangu amefanya bora, 

Juu ya kiapo changu amefanya bora. 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


Juu ya ujumbe wangu amefanya bora; 

Tuone kile ambacho Mwenyezi Mungu amefanya, 

Amefanya bora!.. 

UWEZOWAMWENYEZI MUNGU: Mwenyezi Mungu ni Mwenye 
nguvu na Mwenye Uwezo. Hakuna kitu kigumu kwake. Allah anaiele- 
zea kwa muhtasari sifa hii katika Our’an kama ifuatavyo: 

Mwenyezi Mungu ni Muweza wa kiia kitu.” (Baqara, 02:20). 

Katika aya nyingine akasema: 

“Hakika amri yake anapo taka kitu ni kukiambia tu: ‘Kuwa’ 
Na kikawa.” (Yasin, 36:82). 

Na Mwenyezi Mungu anapokiamuru kitu, kitu hicho hulazimika 
kutokea. Basi, tunapaswa kutoangukia katika makosa ya kufikiri juu 
ya Uweza wa Mwenyezi Mungu kwa akili zetu dhaifu kwani tuna uwe- 
zo mdogo wenye kikomo. Nguvu ya Mwenyezi Mungu isiyokuwa na 
mwisho imeepukana na mipaka na udhaifu wowowte ambao bina- 
damu wanao. Kwa hiyo, hakuna kiumbe ambaye si dhaifu mbele ya 
uwezo wake usiokuwa na mwisho. Uwezo wetu ni wa kiwango am- 
bacho yeye ametaka. 

Historia imeshuhudia kushindwa kwa watu wengi waliosimama 
dhidi Nguvu hii. Kati yao ni Namruudh, Kisra, Abu Jahli, na wengi- 
ne wengi. Waliondoka duniani mkono mitupu. Mwenyezi Mungu ali- 
yachukua maisha yao akiwapeleka kwenye dhihaka. Hasa, kifo cha 
Namruudh, ambaye alidai kuwa ni Mungu, kinavutia mno, kikitoa 
ujumbe kuhusu nguvu na uwezo wa Mungu. Namruudh alikufa ku- 
tokana na kuumwa na mbu. Maangamizi ya Abraha na askari wake 
walioishambulia Ka’bah, akiwategemea tembo aliokuwa nao, yaliyo- 
tokana na ndege wa Ababil ni tukio lingine tena lenye kutia fora. 

Jalal al-Din Rumi anasema: 

“Ingawa dunia hii ni kubwa mno na haina mwisho kwa maono 
yako, hailingani hata chembe mbele ya Mwenyezi Mungu. Fungua 
macho yako na uangalie kote;! tetemeko la ardhi, kimbunga, na ma- 
furiko hufanya kitu gani kwenye ulimwengu na yaliyomo ndani yake’’ 





Uislamu Imani Na Matendo 


Kwa kweli, Nguvu za Mwenyezi Mungu wakati wengine hujion- 
yesha wazi katika namna ya isiyokuwa ya kawaida ambao hatujaizo- 
ea. Kwa mfano, ubora chanya wa moto, maji, upepo, na mambo men- 
gine ya asili wakati mwengine hubadilika kuwa vitu vyenye kuharibu 
kwa nguvu ya Mungu. Katika suala hili, mtu anapaswa kuona utashi 
wa Kimungu katika historia ya matukio yanayotokea katika ulimwen- 
gu wa uumbaji Wale wasioweza kuona ni kukwama kwa mtazamo 
wa upofu. Jalal al-Din Rumi anawaonya watu hao walioghafilika: 
“Usisahau kwamba dunia hii ni majani mbele ya Mwenyezi Mungu. 
Wakati wengine utashi wa Kimungu huyainua na wakati wengine 
huyashusha. Wakati wengine hufanya dunia iwe salama na wakati 
wengine iwe mbaya. Wakati wengine huupeleka ulimwengu kulia, na 
wakati wengine kushoto. Wakati wengine huifanya bustani la mawa- 
ridi, na wakati wengine bustani la miiba ... ” 

Ukweli huu umegusiwa mara kwa mara ndani ya Our’an: 

“Hujui kwamba Mwenyezi Mungu ana ufalme wa mbingu na 
ardhi? Nanyi hamna mlinzi wala msaidizi isipo kuwa Mwenyezi 
Mungu.” (Baqara, 2:107). 

Yunus Emre, Sultani wa watu wanahekima na wenye upen- 
do, anauweka kwenye maneno udhalili wetu mbele ya Mwenyezi 
Mungu: 

Kama nikichukua njia yangu biia wewe, 

Siwezi kusaidiwa na kupiga hatua! 

Wewe ni nguvu wangu katika mwiii wangu, 

Yenye kukitwaa kichwa changu !.. 

Maneno ya Mwenyezi Mungu: Mwenyezi Mungu ni Mwenye ku- 
nena. Hana haja ya sauti, herufi, maneno, na kuunda sentensi. Yaani, 
maneno ya Mwenyezi Mungu ameepukana na herufi na sauti; ma- 
neno yake kamwe hayafanani na yale ya binadamu. Na binadamu 
wanaweza kuzungumza kwa njia ya kupokea kutokana na sifa hiyo ya 
Mwenyezi Mungu. Yunus Emre anaizungumzia nukta hii kikamilifu: 

Ewe Mjuzi wa kiini cha maneno 

Njoo na useme neno hiii iinatoka kwake? 

Mtu ambaye hatuwezi kueiewa asiii ya neno, 

Anadhani kwamba iinakuja kutoka kwangu! 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


Mwenyezi Mungu Mtukufu huwasilisha maagizo, makatazo, na 
matakwa mengine kwa malaika, manabii, na binadamu, na hata vi- 
umbe wengine wote kwa njia ya sifa ya Kimungu ya kunena. Kimsingi, 
kama uumbaji wake huja kwa njia ya neno lake la uumbaji “Kuwal”, 
katika namna fulani, inategemea hii sifa ya Mwenyezi Mungu. Ishara 
ndogo ya sifa hii huonekana katika uwezo wa kuzungumza waliope- 
wa binadamu. Yunus Emre anasema katika suala hili: 

Neno linaweza kusimamisha vita, 

Neno linaweza kusababisha kichwa kukatwa, 

Neno linaweza kuigeuza sumu kuwa supu 
Kuwa asali na siagi! 

Vitabu vyote vitakatifu huletwa kwa njia ya sifa ya Mungu ya ku- 
nena. Ufunuo wakati wengine uliletwa na Malaika Jibril, na wakati 
wengine moja kwa moja, nyuma ya pazia. Hii ni aina ya mawasiliano 
na Mwenyezi Mungu. Imeelezwa Our’an: 

“Na haikuwa kwa mwanaadamu kwamba Mwenyezi Mungu 
amsemeze ila kwa Wahyi (Ufunuo), au kwa nyuma ya pazia, au 
kumtuma MJumbe. Naye humfunulia ayatakayo kwa idhini yake. 
Hakika Yeye ni Mtukufu, Mwenye hikima.” (Shura, 42:51). 

“.. Na Mwenyezi Mungu alinena na Musa moja kwa moja.” 

(Nisaa, 4:164). 

Mwenyezi Mungu alinena na Musa moja kwa moja na si kwa njia 
ya lugha au sauti, lakini kwa njia ya sifa yake ya milele ya Kimungu ya 
kunena. Watu sabini waliosuhubiana na Musa kushuhudia tukio na 
Malaika Jibril hakukusikia au kuhisi mazungumzo haya ya Kimungu. 
Musa alipoteza fahamu katika makabiliano haya ya Kimungu. Alijisikia 
kuwa nje ya mipaka ya muda na nafasi walaha kukumbuka mahali ali- 
pokuwa, katika dunia hii, au Akhera. Alitaka sana kumuona Mwenyezi 
Mungu, lakini aliambiwa na Mwenyezi Mungu: “kamwe huwezi kuniona” 
Hata hivyo, Musa aliposisitiza bila kufahamu kumuona Mwenyezi 
Mungu, aliambiwa aangalie mlimani na kama akiona mlima ukiba- 
ki ataweza kumuona Mwenyezi Mungu pia. Kulingana na maelezo, 
mng’aro ulikuja kwenye mlima nyuma ya vifuniko vingi, mlima ukali- 
puka, na Musa akapoteza fahamu. Alipopata fahamu aliomba huru- 
ma ya Mwenyezi Mungu, akihisi kwamba alikuwa amekwenda mbali 





Uislamu Imani Na Matendo 


sana. Kama Musa asingepoteza fahamu, basi, angesukumwa pamo- 
ja na mlima pia. 

Kwa upande wengine, Malaika Jibrili, mmoja wa malaika wakuu, 
alisema maneno yafuatayo kumwambia Mtume M usiku wa safari 
ya kimiujiza ya Mtume kuelekea mbinguni pindi walipofika kwenye 
mti wa mkunazi (sidratul muntaha) mbingu ya saba: Ewe Mtume! 
Ninaruhusiwa tu kufika mahali hapa. Zaidi ya mahali hapa, utakwenda 
pekeyako. Kama nikipiga hatua moja tu zaidi, nitaungua na kuwa mkaa” 
Ni Mtume Muhammad M ambaye alipewa nafasi ya ukarimu kati- 
ka suala hili na alipata heshima ya kupaa mbinguni. Usiku wa 
kupaa, Mtume M, sultan wa ulimwengu, aliheshimiwa kwa mu- 
ungano maalum na mawasiliano kwa njia ambao hatuwezi kujua. 
Kwa kuwa sifa ya Kimungu ya kunena haina ushirika na mane- 
no mengine, imeepukana na kikomo cha aina yoyote. Maneno ya 
Mwenyezi Mungu yanayojitokeza kwetu katika dunia hii, kwa kweli, 
ni bahari isiyokuwa na mwisho wa maana. Hili limeelezwa ndani ya 
Our’an kama ifuatavyo: 

“Sema: Lau kuwa bahari ndio wino kwa (kuandikia) maneno 
ya Mola wangu Mlezi, basi bahari ingelimalizika kabla ya kuma- 
lizika maneno ya Mola wangu Mlezi, hata tungeliileta mfano wa 
hiyo kuongezea.” (Kahf, 18:109). 

“Na lau kuwa miti yote iliyomo duniani ikawa ni kalamu, na 
bahari (ikawa wino), na ikaongezewa juu yake bahari nyengine 
saba, maneno ya Mwenyezi Mungu yasingelikwisha. Hakika 
Mwenyezi Mungu ni Mwenye nguvu, Mwenye hikima.” (Luqman, 
31:27). 

Maneno yote katika dunia hii yanatokana na sifa ya kunena ya 
Mungu. Hivyo, Mwenyezi Mungu ana Majina Makuu yanayotamkwa 
kwa lugha zisizokuwa na idadi. Allah alijaalia viumbe wote, ikiwa ni 
pamoja na wale wanaodhaniwa kutokuwa viumbe hai, lugha kutoka- 
na na sifa yake ya kunena. Imeelezwa katika Our’an Tukufu: 

“Zinamtakasa zote mbingu saba na ardhi na vyote viliomo 
ndani yake. Na hapana kitu ila kinamtakasa kwa sifa zake. Lakini 
nyinyi hamfahamu kutakasa kwake. Hakika Yeye ni Mpole na 
Mwenye maghfira!” (isra, 17:44). 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


Yunus Emre anataamali siri ya aya hii: 

Mito ya peponi 

Hutiririka ikitamka maneno Aiiah, Aiiah 

Kurumbizi wa Uisiamu 

Huimba wakisema maneno Aiiah, Aiiah 

Matawi ya mti wa Tuba 
Husoma Our’ani kwa ndimi zao 
Mawaridi ya peponi 
Hunukia maneno Aiiah, Aiiah 

UUMBAJI (MWANZO): Ni sifa ambao kwayo Mwenyezi Mungu 
huumba. Ina maana kuumba kitu kutoka katika hala ya kutokuwepo; 
na aina hii ya uumbaji ni Yake pekee. Viumbe visivyokuwa na idadi 
vimeumbwa Naye. Na sifa nyingine sahihi za Mwenyezi Mungu zime- 
juishwa katika sifa ya uumbaji. 

Imeelezwa ndani ya Our’an: 

“Ambaye ametengeneza vizuri umbo ia kiia kitu; na akaan- 
zisha kumuumba mtu kwa udongo.” (Sajda, 32:7). 

“Yeye ndiye aliye kuumbieni vyote vilivyomo katika ardhi. 
Tena akazielekea mbingu, na akazifanya mbingu saba. Naye ndi- 
ye MJuzi wa kila kitu.” (Bagara, 02:29). 

“Aliye kujaalieni kupata moto kutokana na mti wa kijani nan- 
yi mkawa kwa huo mnawasha.” (Yasin, 36:80). 

“Je! Hawavioni vitu alivyo viumba Mwenyezi Mungu - vivu- 
li vyao vinaelekea kushotoni na kuliani, kumsujudia Mwenyezi 
Mungu na vikinyenyekea?” (Nahi, 16 :48). 

Sifa ya uumbaji inatofautiana na sifa nyingine za Mwenyezi 
Mungu. Mwenyezi Mungu anajua kwa sifa ya ujuzi. Na kwa njia 
ya sifa ya Nguvu, Yeye hufanya vitu kuwepo au kuviangamiza. 
Na kwa Utashi, huamua kufanya vitu kuwepo au kuviangami- 
za. Na kisha huja sifa ya Uumbaji ambao kwayo vitu huumbwa. 
Siri za ulimwengu zimefichwa ndani ya sifa ya Uumbaji. Hivyo basi, 
kila kitu kinashuhudia uwepo wa Mwenyezi Mungu. 







Uislamu Imani Na Matendo 


Kwa ujumla, Mwenyezi Mungu hujulikana kwa waja wake hasa 
kutokana na sifa hizo zilizoelezwa hapo juu. Sifa zote hizi na sifa 
nyingine za Mungu zisizokuwa na idadi hazina kikomo cha kuwepo 
kulingana na mahitajio ya muda na mahali, bali zipo wakati wote. 

Hakuna sifa ya Mwenyezi Mungu yenye kinyume na katika dhati 
ya Mwenyezi Mungu. Yaani, Mwenyezi Mungu yu hai, lakini ameta- 
kasika na kifo. Yeye yupo, lakini uwepo wake umeepukana na kuto- 
kuwepo. Ana ujuzi, lakini ujuzi wake umeepukana na ujinga. Yeye 
ni mwenye kukidhi haja, lakini yeye si mwenye kuhitaji. Sifa zote za 
Mwenyezi Mungu zinafuata mstari huu. 

Kwa upande wengine, Mwenyezi Mungu ameepukana dhidi ya 
kuwa na viungo vya binadamu kuhusu sifa zote, na hakuna hata 
chembe ya sifa ya Mwenyezi Mungu iliyopo kwa binadamu. Bali bi- 
nadamu huakisi tu sifa zake. Yaani, uwezo wetu wa kuongea huto- 
kana na kuakisi sifa ya Mwenyezi Mungu ya kunena. Hivyo, uhai wa 
Mwenyezi Mungu haufanani hata kidogo na uhai wetu. Kuona kwake 
si kama kuona kwetu. 

Kwa mukhtasari, maudhui ya sifa zote za Mwenyezi Mtukufu 
wake huonyesha hali kutokuwa na kikomo wala mwisho. Na sifa zote 
ni zaa milele katika huko nyuma na hata baadaye. Yaani, hakuna 
sifa ya Mwenyezi Mungu yenye kikomo. Hivyo, ujuzi wake, nguvu, 
kunena, uumbaji, na sifa zote nyingine zimeepukika na aina yeyote 
ya mfano na maelezo. Inapokuja kwa upande wetu zinakuwa na ki- 
komo na muda. Hivyo, binadamu, ambao hawawezi kujijua wenyewe 
kikamilifu , hawawezi kuzijua sifa za Mwenyezi Mungu kama inavyo- 
takiwa. Yaani, kama hatuwezi kuijua kwa usahihi dhati ya Mwenyezi 
Mungu hatuwezi kuzijua tabia sahihi za sifa za Mwenyezi Mungu. 

Kwa upande wengine, dhati au sifa kuu haiwezi kulinganish- 
wa au kuhusishwa na dhati duni. Kama aina hiyo ya mahusiano 
ikianzishwa, itaishusha thamani ile dhati kuu. Kwa mfano, pindi paka 
anaposuhubiana na simba, ushirikiano huu unaashiria ubora wa paka 
huyo juu ya paka wenzake katika suala la nguvu. Hata hivyo, pindi 
simba anaposuhubiana na paka, ushirika huu huonyesha woga na 
udhaifu wa simba. Hivyo, kumlinganisha Mwenyezi Mungu na viumbe 
ni upofu na uovu.Aidha, kashfa hiyo haiendani na ukuu wa Mwenyezi 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


Mungu. Hii ndio sababu kwamba kitendo hicho huitwa ushirikina, na 
mtendaji wa kitendo hicho huitwa mshirikina. Kwa mfano, washirikina 
waiifanya makosa ya kuzihusisha sifa za ya Mwenyezi Mungu zisizo- 
kuwa na kikomo kama viie Mwenye kusikia na Mwenye kuona sam- 
bamba na uwezo wao wa kusikia na kuona katika mtazamo wa mfu- 
mo wao wenyewe na, hatimaye, wakapunguza imani yao kuhusu sifa 
za Mwenyezi Mungu kwa kuyaamini mawe dhaifu waiiyoyatengeneza 
waowenyewe. Hata hivyo, waie wenye kufahamu ukweii kwamba sifa 
zao za kibinadamu ni cheche chakavu zitokanazo na sifa za Mwenyezi 
Mungu huishi katika msimu wa kutokuwa chochote kwa eiimu hii ya 
kiroho na wao, wakiwa wenye hisia ya furaha ya imani, husema: 
“Hakuna mwenye kuwepo, ila Mwenyezi Mungu.” 

Wana eiimu saiama kiakiii na kiroho juu ya ukweii kwamba “Mola 
wangu! Wewe uko kama ulivyo!” Kwa namna hii, wao, huepukika 
dhidi ya shaka na udanganyifu wowote, na wakiwa wenye moyo safi 
humueiekea Moia wao, na kupata nafasi katika kitabu cha watu wa 
Mungu. Mmoja wa madarweshi aiimuuiiza Bayazid-i Bastami:“Ewe 
Bwana! Je, ni yepi majina makubwa ya Mwenyezi Mungu? “ Bayazid-i 
Bastami akamjibu: “- Ewe mwanangu! Je, kuna majina yoyote ma- 
dogo ya Mwenyezi Mungu? Usiwe na wasiwasi, majina yote ya 
Mwenyezi Mungu ni makubwa. Kama unataka maombi yako yapate 
kujibiwa na Mwenyezi Mungu, acha kushughuiishwa na starehe za 
maisha! Majina ya Mwenyezi Mungu hayajitokezi katika nyoyo zenye 
wasiwasi. Ni nyoyo zenye mwanga ambazo Mwenyezi Mungu huzi- 
hudhuria kupitia majina mengi.” 


II. KUAMINI MALAIKA 

Maiaika ni viumbe wema wasiokuwa wa kimaada. Hii ndio sa- 
babu kwamba hatuwezi kuwaona katika maumbiie yao haiisi kwa 
macho yetu. Hata hivyo, wana uwezo wa kuonekana katika kiia aina 
inayoonekana kuwa bora. Hata hivyo, waiiruhusiwa kuonekana na 
baadhi ya Manabii Wakubwa katika maumbiie yao yasiyo ya kidunia. 
Maumbiie yao hayahitaji chakuia, kinywaji au kuiaia. Kwa kuwa wame- 
umbwa kutumia uhai wao wote katika kumtumikia Mwenyezi Mungu 
hawakupewa nafsi. Kwa hiyo, maumbiie yao hayaruhusu kumuasi 





Uislamu Imani Na Matendo 


Mwenyezi Mungu. Idadi yao haihesabiki. Inaeelezwa kuwa matone 
ya mvua huletwa ardhini na malaika na kila malaika anaweza kusi- 
mamia tone tu mpaka Siku ya Malipo. Hii ndiyo sababu kwamba ma- 
tone ya mvua au chembe za theluji hazigongani wakati wa kuja chini. 
Malaika wana daraja mbalimbali kulingana na majukumu tofauti. 
Mawlana Jalal al-Din Rumi anasema katika suala hili: “Kila malaika 
ana thamani au daraja tofauti kama utofauti kati ya mwezi mpya na 
mwezi mpevu. ” 

“Kila malaika ana fungu kutoka katika nuru ya Kimungu. Na wa- 
mejaaliwa Nuru ya Kimungu kulingana na darja zao. ” 

Kuna malaika wanne maarufu ambao tunaweza kuwaweka katika 
darja ya “manabii” wa malaika. Nao ni Jibra’il, Mika’il, Izra’il na Israfil. 
Jibrail alipewa jukumu la kuleta ufunuo kwa manabii. Mika’il anajuku- 
mu kwa matukio ya asili. Izra’il wajibu wake ni kuyahitimisha maisha 
yetu. Israfil atapiga baragumu wakati wa mwisho wa dunia na Siku 
ya Malipo. Katika tabia ya kuzungumza, Malaika, ni kama roho tuliyo- 
pewa. Kwa kuwa hatuwezi kuona roho zetu, hivyo hatuwezi kuwao- 
na. Kama hatuwezi kukataa kuwepo kwa roho zetu hatuwezi kukana 
uwepo wa malaika. Inaelezwa kuwa kukataa kuwepo kwa Malaika ni 
kama kukanusha kuwepo kwa manabii kwa sababu malaika huleta 
ukweli wa Mungu kwa binadamu. Hivyo, Our’an inawaonya wale wa- 
naomkana Jibra’il, malaika wa ufunuo: 

“Sema: Aliye kuwa ni adui wa Jibril, basi huyo ndiye aliyeite- 
remsha Our’ani moyoni mwako kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, 
inayothibitisha yaliyokuwa kabla yake, na ni uwongofu na bis- 
hara njema kwa Waumini.” (Baqara, 2: 97). 

Kama tulivyoona, na Malaika, mbali na kumuabudu Mwenyezi 
Mungu, wana majukumu mengine. Baadhi huwasaidia binadamu ka- 
tika ugumu wa utekelezaji wa amri ya Mwenyezi Mungu. Aina hii ya 
malaika, kusaidia watu wenye imani, mara nyingi wamekuwa wakio- 
nekana katika historia ya Uislamu. Maswahaba wa Mtume, mavete- 
rani wa vita ya Badr, waaliushuhudia ukweli huu kama ifuatavyo: 

“Wakati vita ya Bad r ikiwa imepamba moto tulishuhudia maadui 
wakifa hata bila mapanga yetu kuigusa miili yao. ” 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


Mwenyezi Mungu anaelezea ukweli huu ndani ya Our’an kwa 
kusema; “Mola wako Mlezi alipowafunulia Malaika: Hakika Mimi 
ni pamoja nanyi, basi watieni nguvu walioamini. Nitatia woga 
katika nyoyo za waliokufuru. Basi wapigeni Juu ya shingo na 
wapigeni kwenye kila ncha za vidole.” (Anfai, 08:12). 

“Na laiti ungeli ona Malaika wanapo wafisha wale walio ku- 
furu wakiwapiga nyuso zao na migongo yao, na kuwaambia: 
lonjeni adhabu ya Moto!’” (Anfai, 8 : 50). 

Baadhi ya malaika wapo katika kazi ya kutulinda. Wanaitwa 
Malaika wa Hafaza, na baadhi ya malaika wanaandika yote tunayo- 
yatenda. Hawa huitwa Waandishi wenye hishima (Kiraman Katibfn). 
Na Malaika Munkar-Nakir wanahusika na kazi ya kumhoji mtu mara 
baada ya kifo chake. Pia kuna malaika wanaowaombea binadamu 
wasamehewe na Mwenyezi Mungu na wasipotee. 


III. KUAMINI VITABU VYA MWENYEZI MUNGU 

Kuanzia kwa Adamu mtu na nabii wa kwanza na kuende- 
lea, Mwenyezi Mungu alituma amri na makatazo yake kwa njia ya 
ufunuo, kwanza katika mfumo wa kurasa (vitabu) na baadaye katika 
namna ya vitabu kwa kuwa muongozo ulihitajika kadiri jamii ilivyo- 
panuka na matatizo kuongezeka. Kuna vitabu vikuu vitakatifu vinne: 
Taurati {Torati), Zabur (Zabur/), Injil {Injili), na Our’ani. Adamu alipewa 
kurasa 10 (au vitabu), Sethi alipewa kurasa 50; Idris (Enoch) alipewa 
kurasa 30, na Ibrahim alipewa kurasa 10. Ama kwa vitabu vikubwa, 
Taurati alipewa Musa, Zabur ilitumwa kwa Daudi, Injili ilitumwa kwa 
Issa (Yesu), na hatimaye Our’an ilitumwa kwa Muhammad M, Sultani 
wa ulimwengu. 

Vitabu Vitakatifu ni kama barua kutoka kwa Mwenyezi Mungu 
kwa waja wake. Zinashughulika na jinsi binadamu wanapaswa ku- 
tumia maisha yao na kutoa dawa kwa ajili ya furaha ya milele. Ni 
ashirio (reflections) la sifa ya Mwenyezi Mungu ya milele ya une- 
naji wa Mwenyezi Mungu wa tangu na tangu kabla ya kuwepo 
kwa ulimwengu na mtazamo wa binadamu. Hivyo, vitabu vitaka- 
tifu pia vinatoa ishara ya kunena pamoja na ujumbe wake pia. 





Uislamu Imani Na Matendo 


Our’an, ambao kitabu kitakatifu cha mwisho, kiiivifuta ( abrogated) 
vitabu viiivyopita. Sababu za hiii ni mbiii. Kwanza, kwa muda mrefu 
kabia ya ufunuo wa Our’an, vitabu vitakatifu katika haii yake ya awaii 
viiikuwa aidha vimepotea (kutoonekana) au kupotoshwa au aya ziii- 
kuwa zimefichwa. Piii, mabadiiiko ya mahitaji ya binadamu yaiihitaji 
ujumbe mpya, kamiii na wa mwisho. Hata hivyo, ujumbe awaii na wa 
msingi wa sahifa na vitabu vyote kuhusu misingi mikuu ya imani ni ya 
aina moja. Mshairi anauweka ukweii huu katika maneno kwa namna 
sana. 


Maana ya vitabu vinne ni 
Hakuna mungu ila Mwenyezi Mungu 

Mwenyezi Mungu anasema katika Our’an: 

“Kila umma tumewajaalia na ibada zao wanazo zishika. Basi 
wasizozane nawe katika jambo hili...” (Hajj, 22:67). 

Sifa kuu ya dini za mbinguni ni kwamba zinatokana na ufunuo wa 
Kimungu biia shaka yoyote. Hata hivyo, kipengeie hiki kwa sasa ki- 
mebaki ndani ya Uisiamu pekee kwa sababu vitabu vya dini za kabia 
ya Uisiamu viiikabiiiwa na makosa ya binadamu kwa njia ya kupotos- 
ha na kuvuruga maana ya asiii. Kama jambo ia kweii, Uisiamu uiitum- 
wa hasa kutokana na uvurugaji huu. Wakati huo huo, Our’ani, kama 
ufunuo wa mwisho, inajumuisha misingi ya asiii ya dini ziiizotanguiia 
na ni ukamiiifu na utimiiifu kwa mahitaji ya binadamu kwa ajiii ya 
amani na furaha hapa na katika Akhera. Kama kitabu cha mwisho, 
kinaiindwa na kuhifadhiwa na Mwenyezi Mungu. Our’an inatoa chan- 
gamoto ambao kamwe haitapotoshwa au kubadiiishwa: 

“Na ikiwa mna shaka kwa hayo tuliyo mteremshia mja wetu 
basi leteni sura moja ya mfano wake, na muwaite mashahi- 
di wenu badala ya Mwenyezi Mungu, ikiwa mnasema kweli.” 

(Baqara, 02:23). 

Kama aya hii inavyoeieza, Our’an imebakia biia kuvurugwa kwa 
karne. inajumuisha kanuni eiekezi kwa ajiii ya wokovu wetu kama 
ifuatavyo: 

1. Misingi ya imani na matendo mema. 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


2. Asili ya maisha ya binadamu: Hatua ya kumbwa, kuzaliwa, 
maisha, na hatimaye kifo. Na pia maumbile ya mwanadamu: misu- 
kumo isiyokomaa ya nafsi; misukumo iliyokomaa ya kiroho, na njia 
za kuitakasa nafsi. 

3. Mfumo tata wa ulimwengw. Tabaka saba za mbingu; jua, mwe- 
zi, nyota, matukio ya asili, mvua, kukhitalifiana usiku na mchana, vi- 
umbe vilivyopo kati yambingu na ardhi na sifa zao. 

4. Habari za kihistoria: hali mbaya na nzuri za kaumu zote dunia- 
ni na Akhera, Adhabu za Mwenyezi Mungu, na mafunzo kutoka kwa 
manabii na watu wao, na mazingatio kutokana na yaliyopita. 

5. Bahari ya kutafakari na kukumbuka itokanayo na tangu na 
tangu na hadi milele. 


IV. KUAMINI MITUME 

Manabii ni viongozi wanaoongoza (watu) kutafuta na kubaki 
kwenye njia iliyonyooka. 

Binadamu wanapokabiliwa na kupotea dhidi ya njia ya sawa, 
Mwenyezi Mungu huwalinda wasipotee zaidi kwa kuwatumia mana- 
bii. Hivyo, Mwenyezi Mungu, kwa kutumia vitabuvitakatifu na mana- 
bii, huwahabarisha binadamu kuhusu majukumu na mipaka yao, na 
aliwafanya kuwa wenye kuwajibika; na Mwenyezi Mungu alitoa nafa- 
si hii kwa kaumu ya watu. 

Imeelezwa ndani ya Our’an Tukufu: 

“Na kwa hakika kwa kila umma tuliutumia Mtume kwamba: 
Muabuduni Mwenyezi Mungu, na muepukeni Shetani...” (Nahi, 
16:36). 

Madhumuni ya dini ni kuwasaidia binadamu kuondoa au kupun- 
guza misukumo hasi ya nafsi, na kuwasaidia kuongeza misukumo 
chanya. Hata hivyo, ili lengo hili litimie binadamu wanahitaji “mfano 
kamili.” Hii ni moja ya sababu ya Mwenyezi Mungu kuwatuma ma- 
nabii kwa binadamu, ili wawe mifano na vielelezo kamili kwa bina- 
damu. 





Uislamu Imani Na Matendo 


Mwenyezi Mungu anasema katika Our’ani kuhusu suala hili: 

“Na hatukumtuma Mtume yeyote ila at’iiwe kwa idhini ya 
Mwenyezi Mungu...’’ (Nisaa, 4:64). 

Mtume Muhammad M ni kilele cha ukamilifu. Hii ndio maana 
Mwenyezi Mungu anasema katika Our’an: 

“Hakika nyinyi mnayo ruwaza njema kwa Mtume wa Mwenyezi 
Mungu kwa anaye mtaraji Mwenyezi Mungu na Siku ya Mwisho, 
na akamkumbuka Mwenyezi Mungu sana.’’ (Ahzab, 33:21). 

Hivyo, kila mtu ana wajibu wa kumuamini Mwenyezi Mungu na 
kuwa mja mwema. Ingawa Mwenyezi Mungu amewaahidi pepo mitu- 
me wake huko Akhera, wao pia walipewa wajibu wa kutimiza kazi ya 
utume. Hii imeelezwa ni katika Our’an kama ifuatavyo: 

“Na kwa yakini tutawauliza wale walio pelekewa Ujumbe, na 
pia tutawauliza hao Wajumbe.’’ (Araf, 07:06). 

Kwa kuwa Mtume Muhammad M alikuwa akifahamu vyema 
wajibu huu, aliwaambia wafuasi wake zaidi ya laki moja wakati wa 
Hotuba yake ya Kuaga kabla ya kifo chake; 

“Enyi watu! Hakika mtaulizwa kuhusu mimi kesho;majibu yenu 
yatakuwa yepi?” 

Maswahaba wakamjibu kwa pamoja: 

“-Umetimiza kazi yako ya kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu. 
Umetushauri na kutuhubiria!” 

Mtume nuru ya uhai, aliposikia maneno yao, alisema: 

“Enyi wenzangu! Je nimefikisha ujumbe? .. 

Je nimefikisha ujumbe?.. 

Je nimefikisha ujumbe?..” 

Mtume M alitaka ushahidi wao uthibitishwe kwa kurudia swali 
lake mara tatu na kisha alimuomba Mwenyezi Mungu awe shahidi: 

“Ewe Moia shuhudia!.. 


Ewe Mo!a shuhudia!.. 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


Ewe Mola shuhudia..!” {Buk\nan, iim, 37). 

Kwa kuwa kila watu walitumiwa nabii, idadi ya manabii ni kubwa. 
Imeelezwa ndani ya Our’an: 

“Na Mitume tuliokwisha kukuhadithia kabla yake, na Mitume 
wengine hatukukuhadithia...” (Nisaa, 4:164). 

Kulingana na baadhi ya hadithi, idadi ya manabii ni 124,000. 
Our’an inataja majina 25 tu ya manabii maarufu zaidi. Baadhi yao 
walipewa shariah mpya (sheria kuu), lakini wengi waliendeleza sha- 
riah ya manabii waliopita. 

Manabii walipewa kazi kubwa tatu zifuatazo: 

1. Kuwasomea watu wao Aya za Mwenyezi Mungu, 

2. Kuwaongoza watu kusafisha nafs zao , 

3. Kudurusu vitabu nakujifunza hekima zilizofunuliwa ili kuwaon- 
goza watu kwenye njia iliyonyooka. 

Kuwepo kwa manabii ni muhimu kwa ustawi wetu. Wanajumuisha 
mifano mingi ya haiba nzuri katika mwili mmoja, na huongoza kwa 
umoja roho za binadamu kumuelekea Mola wao. 

Waliandaliwa na kuchaguliwa na Mwenyezi Mungu. Hivyo, wana 
vipengele mbalimbali vya sifa walizojaaliwa na Mwenyezi Mungu. 
Sifa hizo ni kama zifuatazo: 

Ukweli: Manabii daima hudumisha hulka ya haki. Matendo yao 
yanaafikiana kikamilifu na maneno yao. Ni vigumu kwao kusema 
uongo. Ukweli wao ulithibitishwa hata na wale ambao hawakuwa wa- 
umini wao. Hapa kuna mifano michache ya mengi kuhusu sifa yao 
ya uaminifu: 

Heraclius, Kaisari wa Byzantium, ili kujifunza juu ya Mtume 
Muhammad M, alimhoji Abu Sufyan, ambaye wakati huo alikuwa ka- 
firi. Moja ya maswali ilikuwa: 

“-je amewahi kutoheshimu maneno yake?” 





Uislamu Imani Na Matendo 


Abu Sufyan ingawa wakati huo alikuwa mpinzani wa Mtume M, 
alijibu vizuri kuhusu Mtume M'- Hapana! Yeye daima hushikamana 
na maneno yake! “ 

Ubay bin Khalaf alikuwa ni adui mkubwa wa Uislamu; alikuwa 
hivyo kiasi kwamba, kabla ya kuhamia Madina, alikuwa akimwambia 
Mtume M'- 

Ninamtunza farasi mwenye nguvu, na mimi siku moja nitakuua 
nikiwa nimempanda farasi huyo.” 

Mtume M alikuwa akimjibu: 

Mwenyezi Mungu akipenda nitakuua!” 

Wakati vita vya Uhud vikiendelea Ubay bin Khalaf alikuwa akim- 
tafuta Mtume M, huku akisema: 

“- Kama nisipompata leo, nitaangamia!” 

Alipofika karibu na Mtume M maswahaba walitaka kumuua. Hata 
hivyo, Mtume M akawaita: 

“-! Hebu na aje kwangu” 

Alipofika karibu, Mtume^ alichukua mkuki kutoka mkononi mwa 
swahaba na kumrushia. Mkuki huo uliiparaza shingo ya Ubay, laki- 
ni ilitosha kumfanya adondoke kutoka juu ya farasi wake. Alitishika 
sana kiasi kwamba alirudi mbio kwenye safu za jeshi lake akipiga 
mayowe, “- Naapa kwamba Muhammad ameniua..!” 

Waabudu masanamu walioliona jiraha lake walisema: 

“- Huu ni mchubuko tu!” 

Bado hilo halikumpa utulivu na alisema: 

“- Wakati nikiwa Makka Muhammad aliniambia: ‘Bila shaka nita- 
kuua!’ Naapa kwamba nitakufa hata kama akinitemea mate tu ..!” 

Ubay aliendelea kuomboleza. Abu Sufyan alimuondoa hofu hiyo 
akisema: 

“- Hutakiwi kuogopa kuhusu mkwaruzo huu mdogo.” 

Ubay akajibu: 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


Je, unajua aliyenifanyia hivi? Ni Muhammad. Naapa kwa lat na 
Uzza kwamba kama mkwaruzo huu ukisambazwa kwa watu wote wa 
Hijaz wanaweza kuangamia. Nikiwa Makka Muhammad aliniambia: 
‘Bila shaka nitakuua.’ Hivyo niliamini kwamba ataniua. Kama alivyo- 
sema kwamba, bila shaka nitauliwa na yeye hata kama atanitemea 
mate tu.” 

Hatimaye, Ubay, ambaye alikuwa ni adui wa Mtume M, alifariki 
dunia siku moja kabla ya kurudi Makkah. 

Tukio hili linatoa somo muhimu. Hata muabudu sanamu mkubwa 
mja ambaye alimjua Mtume M vizuri kabisa aliamini jinsi maneno 
yake yalivyokuwa na nguvu. 

Uaminifu: Manabii ni binadamu wenye kuaminika zaidi ku- 
liko watu wote. Hata wasio-waumini wanaamini kile wanachokise- 
ma. Hivyo, hata waabudu sanamu walimuona Mtume Muhammad 
M kama mtu anayestahili kuaminiwa zaidi; walimwita Muhammad 
Mkweli, na walimkabidhi mali zao badala ya jamaa zao. Walimuamini 
sana kiasi kwamba Mtume M alikuwa na amana za baadhi ya waa- 
budu sanamu hadi wakati wa uhamiaji wake Madina. Ingawa alikuwa 
katika hatari ya maisha yake alimtaka, Ali, mpwa wake, abaki katika 
mji wa Makkah ili azikabidhi mali hizo kwa wamiliki wake. 

Akili: Manabii ni binadamu wa kipekee katika suala la akili na 
ufahamu. Wana vipawa vikubwa vya akili, maamuzi mazuri, na ku- 
vutia. Sifa hizi huonekana kwa namna mbalimbali katika kila nabii. 
Maisha ya Mtume Muhammad M yana mifano mingi ya kipengele 
cha sifa hii. 

Kabla ya ufunuo Ka’bah ilifanyiwa ukarabati na makabila ya 
Makka. Hata hivyo, utata ulizuka kuhusu nani atakayekuwa na hes- 
hima ya kuweka jiwe jeusi kwenye pembe ya Ka’bah. pindi walipoka- 
ribia kugombana, mmoja kati yao alitoa maoni: 

“- Acheni kupambana! Kama hatuwezi kutatua suala kati yetu 
hebu tumteue mtu wa kwanza kuingia lango hili awe mwamuzi 
wetu!” 

Mtu huyo alipoingia, tabasamu lilizifunika nyuso zao kwa sababu 
aliyeingia ni Muhammad, “Mkweli.” 





Uislamu Imani Na Matendo 


Baada ya Mtume M kujifunza kuhusu mgogoro huo, alichagua 
mwakilishi mmoja kutoka kila kabila. Kisha alitandaza vazi lake juu 
ya ardhi na akawataka kuliweka jiwe jeusi juu yake na wawakilishi wa 
kila mmoja ashikilie joho. Hivyo, kila kabila likaweza kuwa na heshi- 
ma ya kubeba jiwe jeusi. Kisha, yeye mwenyewe, aliweka jiwe jeusi 
mahala pake huku wakiwa wameshikilia vazi. Na kuonyesha mfano 
huo mzuri wa mtizamo na akili, Mtume M alizuia mapambano ambao 
yangeweza kutokea. 

Kwa upande wengine, hekima iliyoonyeshwa katika vita kwa ajili 
ya Uislamu na mtizamo, hasa katika vita vya Hudaybiya, ushindi ka- 
tika Makkah na Hunain, na jinsi alivyoamiliana na watu wa Taif, na 
uadilifu aliouonyesha, yote hayo ni mambo ambao hayawezi kufiki- 
wa na binadamu yeyote. 

Mawasiliano: Manabii huwasilisha amri za Kimungu kwa bina- 
damu kama walivyoamriwa. Katika ufikishaji wao hawaongezi wala 
kupunguza ujumbe husika. 

Utakatifu (usafi): Manabii wameokolewa na kila aina ya uasi na 
dhambi. Hata hivyo, kwa kuwa wanatakiwa kufahamu kwamba wao 
pia ni viumbe dhaifu na wasije kudai kuwa ni miungu wakati wengine 
huweza kufanya makosa madogo ya binadamu. Kuna hekima nyin- 
gine pia katika jambo hilo. Kama wangekuwa watakatifu kwa kila ku- 
kosa, binadamu katika akili zao wangekuwa na udhuru wa kutofuata 
mfano wao kwa kufikiri kwamba hawatokuwa na uwezo wa kutosha 
kutekeleza amri na makatazo ya Mungu. Hivyo, manabii wasidhani- 
we kuwa miongoni mwa malaika, na Our’an inagusia juu ya somo hili 
katika aya hizi tukufu: 

“Sema: Ingelikuwa duniani wapo Malaika wanatembea kwa 
utulivu wao, basi biia ya shaka tungeli wateremshia Malaika 
kuwa ni Mtume wao.’” (isra, 17:95). 

“Waia hatukuwafanya miili isiyo kula chakula, wala hawaku- 
wa wenye kuishi milele.” (Anbiyaa, 2i:08). 


Mbali na sifa hizi tano za manabii kuna sifa tatu za ziada za 
Mtume Muhammad M- Nazo ni kama ifuatavyo: 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


1. Mtume Muhammad M ni kipenzi cha Mwenyezi Mungu. Yeye 
ni bora kuliko wengine wote. Yeye ndiye mwenye kuheshimika zaidi 
kuliko binadamu wote. Nadjib Fadhil Kisakurek, mshairi wa Kituruki 
anamuelezea Mtume M kwa maneno yafuatayo: 

Harufu yako ilichujwa katika enzi na enzi, 

Wewe ni asali, uhai ni sega la asali ... 

2. Mtume Muhammad M alitumwa kwa wote binadamu na maji- 
ni. Yaani, yeye ni nabii wa enzi hizo mbili. Na dini aliyekuja nayo ni ya 
kudumu mpaka mwisho wa dunia. Manabii wengine walitumwa kwa 
watu fulani kwa kipindi fulani. Kwa hiyo, wakati miujiza ya Manabii 
wengine wote ilikuwa halali kwa muda zama zao wenyewe, miujiza 
ya Mtume Muhammad M haina kikomo cha wakati. Kati ya miuji- 
za hiyo Our’an ni muujiza mkuu ambao utaendelea kuwepo mpaka 
mwisho wa dunia. 

3. Mtume Muhammad M ni Mtume wa mwisho wa Mwenyezi 
Mungu. Hata hivyo, kwa kuzingatia maneno ya Mtume M' “Mimi 
ni nabii wakati Adamu alikuwa kati ya maji na udongo’’ yeye ni wa 
“kwanza” kuumbwa kwani aliumbwa kuwa nabii kwa wote, ulimwen- 
gu wa binadamu na majini. 

Mbali na sifa zote hizi, Mtume Muhammad, M alipewa daraja ya 
juu ya “Makam-i-Mahmud’’ na ya maombezi makubwa. Kwa saba- 
bu hii, Mtume Mwenye huruma M aliomba msamaha kwa Mwenyezi 
Mungu kwa dhambi za watu (ummah) wake Siku ya ya Kiyama na 
maombezi haya yatakubalika. Maneno ya Our’an yasemayo, 

“...Na lau pale walipojidhulumu nafsi zao wangeli kujia, wa- 
kamwomba Mwenyezi Mungu msamaha, na Mtume akawaom- 
bea msamaha, hapana shaka wangeli mkuta Mwenyezi Mungu 
ni Mwenye kupokea toba na Mwenye kurehemu..” (Nisaa, 4:64), 
yanaonyesha jinsi maombezi ya Mtume Muhammad yatakavyokuwa 
muhimu na madhubuti Siku ya Malipo. 

Maelezo yafuatayo ya Mtume M pia yanatoa habari njema kwa 
nyoyo zetu: 

“Siku ya Kiyama watu watakwenda kwa Adamu na kumuomba 
awaombee msamaha kwa Mwenyezi Mungu wakisema: 





Uislamu Imani Na Matendo 


Tafadhali tuombee msamaha kwa Mwenyezi Mungu!” 

Adam atajibu: 

Mimi sina daraja hiyo, nendeni kwa Ibrahim! Yeye ni rafiki wa 
karibu wa Mwenyezi Mungu ...” 

Watakapokwenda kwa Ibrahimu atawaambia: 

“- Mimi sina daraja hiyo, nendeni kwa Musa! Yeye ndiye aliye- 
zungumza na Mwenyezi Mungu ...” 

Watakwenda kwa Musa. Yeye atawaambia: 

“- Mimi sina darja hiyo, nendeni kwa Issa! Yeye ni Roho na neno 
la Mwenyezi Mungu...” 

Watakapokwenda kwa Issa atawaambia: 

“- Mimi sina darja hiyo, nendeni kwa Muhammad!” 

basi, wao watakuja kwangu nami nitawaambia: 

“-. Ndiyo, mimi ninayo darja hiyo” 

Hapo nitaomba ruhusa ya kuingia mbele ya Mwenyezi Mungu 
na ruhusa itatolewa. Nitaongozwa kwa baadhi ya maneno ya himid 
ambao kwa sasa siyajui; nitamhimidi Mwenyezi Mungu kwa maneno 
haya na kusujudu. Hapo nitaambiwa: 

“Ewe Muhammad, inua kichwa chako! Sema sasa; maneno yako 
yatasikika! Omba sasa, maombi yako yatapokelewa! Omba msama- 
ha sasa; maombezi yako yatakubaliwa!” 

Basi mimi nitasema: 

“Mola wangu! Nataka umma wangu, nataka umma wangu ..!” 

Mwenyezi Mungu atasema: 

“Ewe Muhammad! Njoo na umtoe motoni kila mwenye imani ka- 
tika moyo hata ya kiasi cha mbegu ya haradali.” 

Mimi nitatoka nje na kutenda kama nilivyoambiwa. Basi nitarudi 
kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa maneno ya sifa kama nilivyofanya 
awali. Kisha nitasujudu tena. Na Mwenyezi Mungu atasema tena: 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


“Ewe Muhammad, inua kichwa chako! Sema sasa; maneno yako 
yatasikika! Omba sasa, maombi yako yatapokelewa! Omba msama- 
ha sasa; maombezi yako yatakubaliwa! ” 

Nitasema tena: 

“Mola wangu! Nataka watu wangu, nataka watu wangu ..!” 

Mwenyezi Mungu atasema: 

“Ewe Muhammad! Njoo na umtoe motoni kila mwenye imani ka- 
tika moyo hata ya kiasi cha mbegu ya haradali.” 

Mimi nitatoka nje na kutenda kama nilivyoambiwa. Basi nitarudi 
kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa manenoya sifa kama nilivyofanya 
awali. Kisha nitasujudu tena. Na Mwenyezi Mungu atasema tena: 

“Ewe Muhammad, inua kichwa chako! Sema sasa; maneno yako 
yatasikika! Omba sasa, maombi yako yatapokelewa! Omba msama- 
ha sasa; maombezi yako yatakubaliwa! ” 

Mimi nitasema tena: 

“Mola wangu! Nataka jamii yangu, nataka jamii yangu!” 

Mwenyezi Mungu anasema: 

“ Ewe Muhammad! Njoo na umtoe motoni kila mwenye imani 
katika moyo hata ya kiasi kidogo zaidi ya mbegu ya haradali.” 

Mimi nitatoka nje na kutenda kama nilivyoambiwa. Basi nitarudi 
kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa manenoya sifa kama nilivyofanya 
awali. Kisha nitasujudu tena. Na Mwenyezi Mungu atasema tena: 

“Ewe Muhammad, inua kichwa chako! Sema sasa; maneno yako 
yatasikika! Omba sasa, maombi yako yatapokelewa! Omba msama- 
ha sasa; maombezi yako yatakubaliwa! ” 

Mimi, wakati huo, nitasema: 

“Mola wangu! Naomba msamaha wako kwa kila mtu ambaye ali- 
kuwa akisema ‘Hakuna mungu, isipokuwa Allah!..’” 

Mwenyezi Mungu atasema: 





Uislamu Imani Na Matendo 


“Naapa kwa fahari na ukuu wangu kwamba nitamtoa motoni 
kila mtu ambaye alikuwa akisema ‘Hakuna mungu isipokuwa Allah.” 
(Bukhari, Tawhid, 36). 


Kwa ufupi, manabii walikuwa na sifa zisizokuwa na kifani na wali- 
kuwa viongozi kwa binadamu, na watu wao waliamrishwa kuwaamini 
na kuwafuata: Mwenyezi Mungu, Mtukufu, anaamuru,: 

“Semeni nyinyi: Tumemuamini Mwenyezi Mungu na yale tu- 
liyo teremshiwa sisi, na yaliyo teremshwa kwa Ibrahim na Ismail 
na Is-hak na Yaakub na wajukuu zake, na waliyo pewa Musa na 
Isa, na pia waliyo pewa Manabii wengine kutoka kwa Mola wao 
Mlezi; hatutafautishi baina ya yeyote katika hao, na sisi tumesi- 
limu kwake’” (Baqara, 2:136). 

“Hao ndio ambao Mwenyezi Mungu amewahidi. Basi fuata 
hidaya yao...” (Anam, 6:90). 

Wale wenye kutii amri hii ya Mungu hupata furaha na wokovu 
katika dunia hii na katika Akhera. Hupata daraja ya heshima katika 
ulimwengu huu na ulewa kesho. Mwenyezi Mungu anasema: 

“Na wenye kumt’ii Mwenyezi Mungu na Mtume, hao wa pa- 
moja na wale alio waneemesha Mwenyezi Mungu miongoni mwa 
Manabii, na Masiddigi, na Mashahidi, na Watu wema. Na uzuri 
ulioje kuwa pamoja na watu hao!” (Nisaa, 4:69). 

Wale wenye kuasi amri hii ya Mungu ni wenye bahati mbaya na 
khasara katika ulimwengu wa dunia na akhera: 

“.. Basi tembeeni katika ardhi, muangalie ulikuwaje mwisho 
wa wanao kanusha (kweli)” (Nahi, 16:36). 

“Anaye mkataa Mwenyezi Mungu, na Malaika wake, na Vitabu 
vyake, na Mitume wake, na Siku ya Akhera, basi huyo amekwis- 
ha potelea mbali.” (Nisaa, 4:136). 

Huko nyuma, kwa kweli, watu wengi wasiokuwa na tahadhari 
ambao walidanganywa katika historia na hadhi ya mpito ya dunia 
wamepotea kutoka kwenye upeo angavu ulioelezwa na Manabii wa 
Mwenyezi Mungu, wakaangamia. Waliwapeleka hata watu wao kwen- 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


ye maangamizi. Kwa upumbavu waakaanguka kwa uchafu mbaya 
wa ulimwengu huu na wakakhasirika. Bila kuwa na ufahamu juu ya 
hekima na siri ya uumbaji, waliiga tabia ya wanyama, na mwishowe, 
wakikabiliwa na adhabu ya Kimungu, waliangamizwa. 

Inaelezwa katika Our’an: 

“Ni vizazi vingapi (visivyokuwa na idadi) tuliviangamiza kabla 
ya wao? Unaweza kumpata mmoja wao (sasa) au kusikia (kiasi 
kama) mchakato wao?” 

“Je! Hawatembei katika ardhi wakaona ulivyo kuwa mwisho 
wa walio kuwa kabla yao? Nao walikuwa na nguvu zaidi kuliko 
wao, na wakaitimbua ardhi na wakaistawisha zaidi kuliko waliv- 
yo istawisha wao. Na Mitume wao wakawajia na dalili zilizo wazi. 
Basi hakuwa Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwadhulumu, lakini 
walikuwa wakijidhulumu nafsi zao.” (Rum, 30:9). 

Mwenyezi Mungu anasema kuhusu watu hao wazembe 
waliong;ang’ania ukafiri licha ya ishara na maonyo ya Mungu yasi- 
yohesabika: 

“.. Wakapotelea mbali watu wasio amini.” (Muminun 23:44). 

Kwa ufupi, manabii wote ni watu waliobarikiwa ambao waliuon- 
goza ubinadamu kwenye msingi wa umoja wa Mwenyezi Mungu. 
Kumkana mmoja wao ambaye unabii wake umethibitishwa na Our’an 
humtoa mtu husika nje ya mzunguko wa imani. Kwa mfano, mtu 
ambaye anakanusha unabii wa Issa hachukuliwi kuwa ni muumini. 
Manabii wote waliwasilisha misingi na kanuni sawa, na zote zilikuwa 
za dini ya Kiislamu. Mtume wa Mwisho, Muhammad M, ni bwana wa 
manabii wote. Atawakusanya watu wake pamoja chini ya “bendera 
ya himidi” Siku ya Malipo. bendera Hii pia itawakusanya manabii wa- 
liomtangulia wakiongozana na watu wao waliowaamini manabii wao 
na kuifuata njia iliyonyooka. Yaani manabii wote pamoja na watu wao 
waliowaamini mpaka maagizo yao yalipofutwa na Mwenyezi Mungu 
watapata nafasi yao kati ya “Watu wa Muhammad.” 

“Na Salamu Juu ya Mitume. Na sifa njema zote ni za Mwenyezi 
Mungu Mola Mlezi wa walimwengu wote.” (Saffat, 37:181-82). 





Uislamu Imani Na Matendo 


V. KUAMINI AKHERA 

Mwenyezi Mwenyezi Mungu aliyeteua hatua tano za maisha ya 
binadamu. Hatua ya kwanza ni ulimwengu wa roho; ya pili ni kipindi 
alichotumia katika tumbo ya mama, hatua ya tatu ni ya maisha ya 
kidunia katika ulimwengu huu, hatua ya nne ni kipindi alichotumia 
katika hatua ya kati na ya kaburi; hatua ya tano ni maisha ya Akhera, 
na ya milele ima peponi au motoni. Maisha ya kidunia yalitolewa kwa 
watu kama mtihani: Wokovu na furaha ya milele hutegemea maten- 
do na mwenendo wa binadamu katika maisha ya kidunia. Kuamini 
Akhera ni moja ya nguzo sita za imani inayowawezesha watu kuwa 
na ufahamu wa ukweli kuwa kuna malipo au adhabu kwa malipo ya 
matendo na vitendo hivyo na kwa hiyo watu wana majukumu wakati 
wa maisha ya kidunia. Umuhimu mkubwa umetolewa kwenye imani 
katika Akhera kwa kiasi kwamba imetajwa katika aya nyingi katika 
Our’an sambamba na imani ya Mwenyezi Mungu. 

Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema: 

atakaye muamini Mwenyezi Mungu na Siku ya Mwisho na 
akatenda mema basi watapata malipo yao kwa Mola wao Mlezi, 
wala haitakuwa khofu Juu yao, wala hawatahuzunika.” (Baqara, 2:62) 

Kuhusu viwango vya sifa za waumini: “Hawatakuomba ruhusa 
wale wanao muamini Mwenyezi Mungu na Siku ya Mwisho, wa- 
sende kupigana Jihadi kwa mali yao na nafsi zao. Na Mwenyezi 
Mungu ni Mwenye kuwajua wachamungu, (Tawba: 9:46)” Aya zina- 
onyesha picha ya tabia za kumuamini Mwenyezi Mungu na Siku ya 
Mwisho. 

Akhera itakayoanza baada ya kifo ni jambo jipya, la kweli na uzi- 
ma wa milele. Aya tukufu inasema: 

“Na haya maisha ya dunia si chochote ila ni pumbao na 
mchezo. Na nyumba ya Akhera ndiyo maisha khasa; laiti wan- 
geli kuwa wanajua!” (Ankabut, 29:64) 

Kwa sababu ya kulijua hili mtu yeyote atauweka kila wakati ka- 
tika matumizi mazuri na kutumia vyema kila fursa na kamwe haachi 
kuwa na tahadhari na Mwenyezi Mungu hata kidogo. Maisha yao 
hubadilika na kuwa maisha ya kuabudu yaliyojaa matendo mema. 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


Huwa katika hali kati ya khofu na matumaini kuhusu hatma na ma- 
rejeo yao. Nyoyo zao hulia na macho yao humwaga machozi kwa 
sababu ya kumkhofu Mwenyezi Mungu na wasiwasi wa hisabu Siku 
ya Malipo. 

Inasemekana kwamba mtu mmoja mcha Mungu alikwenda soko- 
ni. Alikuwa anaenda kununua vitu vichache anavyovihitajia. Alikuwa 
amefanya mahesabu ya gharama ya kile alichopanga kununua na 
kuamua kuwa alikuwa na fedha za kutosha. Hata hivyo, alipokwen- 
da sokoni aligundua kuwa pesa aliyokuwa nayo haitoshi kumaliza 
manunuzi. Hivyo, mcha Mungu alianza kulia na kuendelea huku watu 
waliomzunguka wakishangaa kumuona katika hali hiyo. Walijaribu 
kumpa moyo na kumwambia kwamba kulia kwa kukosa fedha za 
kutosha si tabia sahihi. Baada ya muda mtu huyu mwema alirudi ku- 
toka katika hali yake na kuwaambia watu waliokuwa wakimshangaa: 
“Msidhani kuwa ninamwaga machozi kwa ajili ya dunia hii! 
Nimetambua kwamba hesabu yangu nyumbani haikuafikiana na ma- 
nunuzi ya sokoni! Jinsi gani basi mahesabu ya manunuzi katika du- 
nia hii yanaweza kuafikiana na yale ya Akhera!” 

Hakuna shaka, machozi yanayomwagika kwa ajili ya ibada na 
kumtumikia Mwenyezi Mungu katika maisha haya yataleta tabasamu 
katika Akhera. Kwa hiyo basi, mshairi mashuhuri Yunus Emre anac- 
hukua nafasi yake katika safu ya mbele ya wale wenye kumwaga 
machozi kwa ajili ya maisha ya akhera na kumualika kila mtu kujiun- 
ga na safu hiyo: 

Kwa kukumbuka siku hiyo (siku ya Kiyama) 

Tumwage machozi kwa ajiii ya siku hii 
Ni siku ya kujisaiimisha kabisa 
Tumwage machozi kwa ajiii ya siku hii 

Ardhi itapasuka siku hiyo. 

Wafu wote watafufuiiwa 
Makosa yote yatauiizwa 
Tumwage machozi kwa ajiii ya siku hii 

Mbingu itapasuka siku hiyo 
Mwanadamu ataumia sana 







Uislamu Imani Na Matendo 


Kila mtu atakuwa na hofu 
Tumwage machozi kwa ajili ya siku hii 

Kitisho cha siku hiyo 
Kitawabadilisha watoto kuwa wazee 
Huruma iliyoje kwa mwenye dhambi 
Tumwage machozi kwa ajili ya siku hii 

Siku hiyo ni wakati wa kilio 
Wanaume na wanawake kuwa watupu 
Basi nyoyo zote na ziungue 
Tumwage machozi kwa ajili ya siku hii 
Ewe Yunus! Tembea katika njia iliyo sawa 
Ndugu atafaa kitu gani? 

Ponyo inaweza tu kutoka kwa Mwenyezi Mungu 
Tumwage machozi kwa ajili ya siku hii 

Katika shairi tofauti, Yunus anaomboleza: 

Urari wa hesabu na uwe wa halali 
Na ule wa haramu upokee adhabu 
Madhalimu watashughulikiwa kama wanavyostahili 
Nifanye nini, Nitasema nini? 

Wakati maisha ya hapa duniani yatakapokamilika, mmoja wa 
Malaika wakuu, Israfil atapiga parapanda “baragumu” (Sur) na kwa 
sauti ya dahari itokanayo na Sur hiyo binadamu watafufuliwa na kis- 
ha watakusanywa katika eneo la ufufuo (makutano). 

Ufufuo wa watu siku ya mwisho ni jambo rahisi kwa Mwenyezi 
Mungu Mtukufu aliyeumba vitu ambavyo havikuwahi kuwepo kabla. 
Our’an inazungumzia ukweli huu kama ifuatavyo: 

“ Na mwanaadamu husema: Hivyo, nitakapo kufa, ni kwe- 
li nitafufuliwa niwe hai tena? Je! Hakumbuki mwanaadamu ya 
kwamba tulimuumba kabla, na hali hakuwa chochote?” (Maryam, 
19:66-67) 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


“Anadhani mtu kuwa Sisi hatutaikusanya mifupa yake? 
Kwani! Sisi tunaweza hata kuziweka sawa sawa ncha za vidole 
vyake!” (Qiyama, 75:3-4) 

“Kwani mwanaadamu haoni ya kwamba Sisi tumemuumba 
yeye kutokana na tone la manii? Kisha sasa yeye ndio amekuwa 
ndiye mgomvi wa dhaahiri! Na akatupigia mfano, na akasahau 
kuumbwa kwake, akasema: Ni nani huyo atakaye ihuisha mifu- 
pa nayo imekwisha mung’unyika? Sema: Ataihuisha huyo huyo 
aliye iumba hapo mara ya mwanzo. Na Yeye ni Mjuzi wa kila ku- 
umba. Aliye kujaalieni kupata moto kutokana na mti wa kijani 
nanyi mkawa kwa huo mnawasha. Kwani aliye ziumba mbingu 
na ardhi hatuwezi kuwaumba mfano wao? Kwani! Naye ndiye 
Muumbaji Mkuu, Mjuzi. Hakika amri yake anapo taka kitu ni ku- 
kiambia tu: Kuwa! Na kikawa. Basi Ametakasika yule ambaye 
mkononi mwake umo Ufalme wa kila kitu; na kwake Yeye mtare- 
Jeshwa.” (Ya SIN, 36:77-83). 

“Hukitoa kilicho hai kutokana na kilicho kufa, na hukitoa ki- 
licho kufa kutokana na kilicho hai. Na huihuisha ardhi baada ya 
kufa kwake. Na kama hivyo ndivyo mtavyo fufuliwa.” (Rum, 30:19) 

“Sema: Kuweni hata mawe na chuma. Au umbo lolote mnalo 
liona kubwa katika vifua vyenu. Watasema: Nani atakaye turu- 
disha tena? Sema: Yule yule aliye kuumbeni mara ya kwanza! 
Watakutikisia vichwa vyao, na watasema: Lini hayo? Sema: 
A’saa yakawa karibu!” (isra, 17:50-51) 

“ Enyi watu! Ikiwa nyinyi mna shaka ya kufufuliwa basi kwa 
hakika Sisi tulikuumbeni kutokana na udongo, kisha kutokana 
na manii, kisha kutokana na kipande cha damu ilio gandana, 
kisha kutokana na kipande cha nyama chenye umbo na kisicho 
kuwa na umbo, ili tukubainishieni. Nasi tunakiweka katika ma- 
tumbo ya uzazi tunacho kitaka mpaka muda ulio wekwa. Kisha 
tunakutoeni kwa hali ya mtoto mchanga, kisha mfikie kutimia 
akili. Na wapo katika nyinyi wanao kufa, na wapo katika nyinyi 
wanao rudishwa kwenye umri wa unyonge kabisa, hata mtu awe 
hajui kitu baada ya kuwa anakijua. Na unaiona ardhi imetulia 





Uislamu Imani Na Matendo 


kimya, lakini tunapo yateremsha maji Juu yake husisimka na ku- 
tutumka, na kumea kila namna ya mimea mizuri.” (Hajj, 22:05) 

Aya hizi, kama maneno ya Mwenyezi Mungu, ambaye hufisha na 
kuhuisha, zinaonyesha ufufuo bila shaka utatokea. Mbele ya kweli 
huo usioepukika mtu anapaswa kuzingatia tamko lifuatalo: “Utakufa 
kama una ulivyoishi; utafufuliwa kama ulivyokufa.” Basi, mtu anataki- 
wa kuwa tayari kwa siku hiyo. 

Kama Yunus asemavyo: 

Enyi marafiki! Enyi ndugu! 

Nina hofu kwamha mimi nitakufa 

Hata hivyo, niko tayari kupata kinachostahiii 

Hivyo sijaii kufa 

Kisha, Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema: 

“Basi anaye tenda chembe ya wema, atauona! Na anaye ten- 
da chembe ya uovu atauona!” (Zaizaia, 99:7-8) 

“Siku ambao kwamba mali hayato faa kitu wala wana. Isipo 
kuwa mwenye kumjia Mwenyezi Mungu na moyo safi. Siku am- 
bao kwamba mali hayato faa kitu wala wana. Isipo kuwa mwenye 
kumjia Mwenyezi Mungu na moyo safi.” (Shuara, 26:88-89) 

Akiongoza na aya hizi mshairi mashuhuri Arif Nihad anaandika 
mistari ifuatayo: 

Waiisema: Hakuna kuni iiiyopo katika moto; 

Abiria atachukua kuni yake mwenyewe!” 

Hapo nikatambua kwamba mtu aendaye peponi 
Atachukua uaridi na nyunginyungi iake pamoja naye! 

Yunus pia anatoa tahadhari juu ya jambo ambalo mtu anatakiwa 
ajiandae nalo wakati akielekea Siku ya Kiyama: 

Kesho kazi haitamaiizika 

Kama haikukamiiika ieo katika dunia hii! 

Kwa maneno mengine, Akhera ni mahali muhimu kwa ajili ya 
watu wote wema na wabaya kwa sababu hakuna kitu cha maumbile 
na cha asili zaidi kuliko kuwalipa wema na kuwaadhibu wale wana- 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


ostahili adhabu. Kama pasingelikuwa na magereza au taasisi nyin- 
gine kwa ajili ya wahalifu wenye kutenda makosa katika dunia hii ya 
muda, maisha yasingestahmilika. Hata kwa sababu hii tu, inaweze- 
kana kuamini kuwepo kwaAkhera. 

Ni rahisi kuona na kubaini usawa (reciprocity) katika mifano 
ifuatayo: Mtu huelekea kumuadhibu hata mdudu mdogo kwa kuwa 
amemng’ata mwilini. Kwa upande wengine mtu huelekea kuutambua 
hata wema wa kupewa kikombe kimoja cha kahawa na kumbukum- 
bu ya shukrani hii huendelea kudumu kwa miaka mingi. Kwa hiyo, 
ni upofu usiokubalika kwa kutegemea kwamba amali na matendo 
mabaya ya mtu katika maisha yake yote yatabaki bila kuhisabiwa 
mbele ya Mwenyezi Mungu Mtukufu. Kuna mateso ya muonevu, ma- 
lalamiko ya aliyeonewa, kashfa ya asiyeamini, na imani ya muumini 
katika maisha yetu ya dunia hii. Ingelikuwa hakuna malipo (thawabu) 
na adhabu kwa matukio na tabia hizo, si tu kwa mpango wa Kimungu 
ulioviweka viumbe vyote chini ya udhibiti na amri ya binadamu usin- 
gekuwa na maana bali pia kuumbwa kwa binadamu kusingekuwa 
na maana. Yote haya yangekuwa yanapingana na sifa ya Mwenyezi 
Mwenyezi Mungu, ambaye ni Mwadilifu na Mwenye kutenda haki. 
Kwa kuwa Mwenyezi Mungu ametakasika na kuwa na dosari yoyo- 
te, bila shaka pia ametakasika dhidi ya kuangukia katika upungufu 
wowote wa aina hiyo. Hivyo, ili kusisitiza siku ya malipo, thawabu na 
adhabu, Mwenyezi Mungu Mtukufu anaeleza: 

“Ati anadhani binaadamu kuwa ataachwa bure?” (Oiyama, 
75:36) 

“Je! Mlidhani ya kwamba tulikuumbeni bure na ya kwamba 
nyinyi kwetu hamtarudishwa?” (Muminun, 23:115) 

“Na hatukuziumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina yake 
kwa mchezo.” (Dukhan, 44:38) 

“Na walisema walio kufuru: Haitatufikia Saa (ya Kiyama). 
Sema: Kwani? Hapana shaka itakufikieni, naapa kwa haki ya 
Mola wangu Mlezi, Mwenye kujua ya ghaibu! Hapana kinacho 
fichikana kwake hata chenye uzito wa chembe tu, si katika mbin- 
gu wala katika ardhi, wala kilicho kidogo kuliko hivyo, wala ki- 





Uislamu Imani Na Matendo 


kubwa zaidi; ila vyote hivyo vimo katika Kitabu chake chenye 
kubainisha”. (Saba, 34:3) 

“Mwenyezi Mungu, hapana mungu isipo kuwa Yeye. Kwa ya- 
kini atakukusanyeni Siku ya Kiyama. Halina shaka hilo. Na ni 
nani msema kweli kuliko Mwenyezi Mungu?” (Nisaa, 4:87) 

“Enyi mlio amini! Muaminini Mwenyezi Mungu, na Mtume 
wake, na Kitabu alicho kiteremshajuu ya Mtume wake, na Kitabu 
alicho kiteremsha kabla yake. Na anaye mkataa Mwenyezi Mungu, 
na Malaika wake, na Vitabu vyake, na Mitume wake, na Siku ya 
Akhera, basi huyo amekwisha potelea mbali.” (Nisaa, 4:136) 

“Anauliza: Lini itakuwa hiyo Siku ya Kiyama? Basi Jicho lita- 
po dawaa, Na mwezi utapo patwa, Na likakusanywa Jua na mwe- 
zi, Siku hiyo mtu atasema: Yako wapi makimbilio? La! Hapana 
pa kukimbilia! Siku hiyo pa kutua ni kwa Mola wako Mlezi tu. 
Siku hiyo ataambiwa aliyo yatanguliza na aliyo yaakhirisha.” 
(Oiyamah, 75:7-13) 

Si katika Our’an wala katika hadithi za Mtume, palipotolewa ha- 
bari yoyote kuhusu muda na wakati maalum wa Siku ya Kiyama. 
Hata hivyo, idadi kadhaa ya ishara ndogo na kubwa za siku ya hu- 
kumu imetajwa katika vyanzo hivi vya msingi. Tunaweza kujumlisha 
habari zilizopo kama ifuatavyo: 

a. Ishara Ndogo Ndogo: 

1. Kujifunza na kutafuta maarifa kutapungua huku ujinga ukion- 
gezeka. Matumizi ya Pombe (vileo) na zinaa yatafanyika wazi wazi. 

2. Mauaji kwa sababu rahisi na hata bila sababu yoyote yataibuka. 

3. Haki na uadilifu vitapotea; hakuna tahadhari itakayotiliwa ma- 
anani kama kitu fulani ni halali au haramu, sahihi au sio sahihi. 

4. Uasi dhidi ya wazazi na utii (uliopindukia) kwa ( madai yasiyo 
ya lazima ya) wanawake vitaongezeka. 

5. Kughushi na rushwa (corruption) vitaenea na kila mtu ataanza 
kulalamika juu ya maradhi haya. 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


6. Heshima na huruma kwa watu vitapungua kwa kiasi kikubwa 
na maonyo yataendeiea kutozingatiwa. 

7. Uhamiaji katika miji mikubwa (city) utaongezeka na majen- 
go yatarefushwa. Watu wazembe na waovu watafurahia heshima na 
kushikiiia madaraka na mamiaka. 

8. Kamari, uaguzi na zana za kamari yatakuwa mengi na maaru- 
fu. Watu hawatokuwa na taarifa ya kupita muda. 

9. Kupoteza fedha, maii na rasiiimaii kutaongezeka; watu wa- 
tapendeiea nyenzo na masiahi ya kidunia badaia ya furaha ya 
Akhera. 

b. Ishara Kubwa: 

1. Kuibuka kwa moshi utakaodumu kwa siku arobaini, 

2. Kuibuka kwa Dajjai, 

3. Kuibuka kwa mnyama aitwaye Dhabbatu’i Ard, 

4. Kuchomoza jua kutoka Magharibi, 

5. Kuenea kwa Yajuj na Majuj katika dunia, 

6. kuteremka kwa Nabii issa duniani, 

7. Kudhihiri kwa moto mkubwa na wenye nguvu katika eneo ia 
Hijaz na 

8. Kuzama kwa maeneo matatu katika Mashariki, Magharibi na 
katika Peninsuia ya Arabia. 

Siku ya Maiipo itaanza wakati israfii, mmoja wa Maiaika Wakuu, 
atakapopuiiza baragumu yake na ufufuo utatokea pindi atakapopu- 
iiza baragumu hiyo kwa mara ya piii. Hii imeeiezwa katika Our’an 
kama ifuatavyo: 

“Na litapulizwa barugumu, wazimie waliomo mbinguni na 
waliomo katika ardhi, isipokuwa aliyemtaka Mwenyezi Mungu. 
Kisha litapulizwa mara nyengine. Hapo watainuka wawe wanan- 
gojea!” (Zumar, 39:68) 





Uislamu Imani Na Matendo 


Mbali na maelezo na habari hizi kuhusu dalili za Siku ya Malipo, 
kuna uainishaji kuhusu Israfil kupiga baragumu. Kulingana na uainis- 
haji huu, kutakuwa na mipigo mitatu: 

1. Pigo laAnga (Space) (Nefhatu’l-Feza): Kwa pigo hili dunia nzi- 
ma itasimama. 

2. Pigo la Radi (Nefhatutu’s-saika): Kwa pigo hili kila kitu kitaan- 
gamia. Hakuna milima itakayobaki na dunia itakuwa tambarare (flat) 
na yenye kunyooka kabisa. Kila kitu -isipokuwa Mwenyezi Mungu 
Mtukufu - kitaangamia kwa pigo hili. 

3. Pigo la Ufufuo na Kuhukumiwa: Mwenyezi Mungu Mtukufu 
ataviamuru viumbe vyote ku “fufuka” na kila mtu atafufuka. (Tefhim 
IV, 591) 

Mwenyezi Mungu Mwenye utukufu anasema: 

“Na litapulizwa barugumu, mara watatoka makaburini waki- 
kimbilia kwa Mola wao Mlezi. Watasema: Ole wetu! Nani aliye 
tufufua kwenye malazi yetu? Haya ndiyo aliyo yaahidi Mwingi 
wa Rehema na wakasema kweli Mitume.” (Ya Seen, 36:51-52) 

Kwa mujibu wa baadhi ya wanazuoni, makafiri na wale waliomu- 
asi Mwenyezi Mwenyezi Mungu watakabiliwa na adhabu na maumi- 
vu katika makaburi yao. Hata hivyo, maumivu katika kaburi ni kidogo 
ikilinganishwa na maumivu ya motoni na kwa hiyo kipindi cha kuwa 
kaburini ni kinachukuliwa kama ni kipindi cha kulala. Watakapoamka 
kutoka katika usingizi huu, wale waliofanya dhambi au wakafa waki- 
wa makafiri watakabiliwa na maumivu makubwa na hivyo wataan- 
za kughadhibika na kupiga kelele za kuomba msaada kwa kusema 
“aibu juu yetu, kitu gani kinachotutokea duniani” (Omer Nasuhi Biimen, 
Tefsir, VI, 2943) 

Wale waliohukumiwa adhabu, watasema “aibu juu yetu, hali gani 
hii tulipo sasa!” Kulingana na maoni hayo, adhabu katika kaburi ita- 
ondolewa wakati wa hatua ya pengo miaka arobaini kati ya pigo la 
kwanza la baragumu na pigo la pili na wafu watakuwa katika hali ya 
usingizi. Kwa sababu hii, pindi watakapoamka kutoka usingizini Siku 
ya Kiyama na kutambua kwamba watakabiliwa na adhabu, wataanza 
kulaumu wakisema: 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


“Nani aliyetuamsha kutoka usingizini mwetu?” 

Jambo la muhimu kukumbuka hapa sio lini Siku ya Mwisho ita- 
kuja bali ni iwapo kila mtu amejiandaa kwa kifo kama siku yake ya 
mwisho na kwa ajili ya maisha ya Akhera. 

Dunia ni sarabi danganyifu ambapo Akhera kuna maisha yasiyo- 
kuwa na mwisho. Tunapaswa kuzinduka kabla kifo hakijatuchukua ili 
tusikabiliwe na adhabu na kuwa na majuto yasiyokuwa na msaada. 
Hakuna shaka kuwa kila binadamu atakutana na Azrail (Malaika wa 
mauti) katika muda na mahali pasipojulikana. Huko hakuna mahali pa 
kujificha na kifo. Kwa hiyo binadamu anatakiwa kuwa na ufahamu wa 
hekima katika kufuata aya isemayo “Basi kimbilieni (mara moja) 
kwa Mwenyezi Mungu” (Dhariyat, 51:50) na kujilinda kwa Mwenyezi 
Mungu ambaye ndiye kimbilio la pekee. 

Waumini wa kweli ni wale wanaoanza kuwekeza katika maisha 
yao ya baada ya kifo kuanzia leo kabla ya kusubiri siku yao ya mwis- 
ho (kifo). Hakutakuwa na hofu wala huzuni juu ya watu hao katika 
Siku ya Malipo yenye kutisha. 

Mshairi maarufu Yunus anatamka tumai ufuatao Siku ya 
Hukumu: 

Ee (Mwenyezi Mungu Mtukufu), tafadhali tufanye sisi 
Kuwa kati ya wale watakaoingia nyumba ya Mungu ya peponi! 
Na kati ya wale watakaouona uzuri wako 
Baada ya kuwasili mbele Zako 


VI. KUAMINI QADARI 

Utashi wa Mwenyezi Mungu upo katika viumbe wote. Hakuna 
kitu kinachoweza kutokea pasipo Utashi na Uweza Wake. Hata tone 
ya vumbi haiwezi kuhama kutoka mahali pake au nzi mdogo kuso- 
geza mbawa zake bila Utashi Wake. Kwa kuwa Mwenyezi Mwenyezi 
Mungu ana Ujuzi na hikima ya kila kitu, anajua nini kilichotokea huko 
nyuma na nini kitatokea katika siku zijazo. Kuamua tangu mwanzo 
kitu kitakachotokea katika siku zijazo ni “gadari (Qadir)” na pindi tu- 
kio lililoamuliwa tangu mwanzo linapotokea hiyo ni amri ya Kimungu 
(gadha). 







Uislamu Imani Na Matendo 


Mtu hatuwezi kuifahamu kikamilifu maana ya qadari vizuri kwa 
kutumia maarifa na vipimo vya kibinadamu. Kwa sababu hii, mara 
nyingi imetumika vibaya. Hakuna kitu kitakachopatikana katika kuja- 
ribu kuwa na ujuzi wa kina wa dhana ya gadari kwa sababu akili ya 
binadamu kuhusu jambo hili ni yenye kikomo (finyu). Our’an inaon- 
yesha hili kwa uwazi sana na hairuhusu jitihada zozote kutumika kwa 
ajili ya kuijua kwa kina gadari: 

“Na ziko kwake funguo za ghaibu; hakuna azijuaye ila Yeye 
tu.” (Anaam, 06:59) 

Kama ambavyo ni vigumu kwa mtu kipofu kuelezea mazingira 
na kuangalia rangi, vivyo hivyo, ndivyo akili ya binadamu kwa uwezo 
na msamiati wake mdogo isivyoweza kufahamu siri na sifa ya qada- 
ri. Ni wale tu waliopewa ujuzi na Mwenyezi Mungu ndio wanaweza 
kuwa na chembe ndogo sana ya kuielewa. Kisa kifuatacho kilichotaj- 
wa katika Our’an kinaeleza nukta hii kwa uwazi kabisa. 

Mwenyezi Mwenyezi Mungu anamtuma Musa kwenda kwa 
Khidir ambaye alikuwa amepewa maarifa na Mwenyezi Mungu 
ili Musa aweze kujifunza kutoka kwake. Maarifa Haya yanaakisi 
mwanga kutoka Kwenye Ubao uliohifadhiwa (Lauh-i Mafuz) ambao 
uko juu ya mamlaka ya la sababu na nia. Musa na Khidir wa- 
kaanza safari. Walijionea ishara mbalimbali za Kimungu. Matukio ka- 
tika kisa kinachomshirikisha KhidirS^ll yanapochambuliwa kwa uma- 
kini kwa kutumia akili, mtu anaweza kuona kwamba kutoboa shimo 
katika meli ina maana halisi ya kutowatendea haki na wamiliki wake 
wakati ambapo kama mtu akilitazama hilo hilo katika uhalisia wake, 
ina maana ya kulinda meli isichukuliwe na washambuliaji na inabakia 
kuwa chanzo cha mapato na maisha ya maskini. 

Vile vile, ingawa tukio la kuua mtoto katika kisa hiki inaonekana 
ni uhalifu, katika uhalisia wake ni kulinda maisha ya wazazi wacha 
Mungu huko Akhera. Ukiangalia tena kwa nje, haiingii akilini kuwa- 
jengea ukuta wale walimfukuza Khidir SSBl na Musa kwa kweli 
hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya kulinda mali ya yatima wawili wasio na 
hatia. 

Hata hivyo, siri na hekima vinaweza tu kugunduliwa kupitia elimu 
ambao mtu hupewa na Mwenyezi Mungu. Basi siri ya gadari haiwezi 
kueleweka kwa kutumia akili peke yake. Kuelewa maana ya hatima ni 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


kitu kilicho juu ya uwezo wa akili ya binadamu. Ni kwa sababu hii Mtume 
Muhammad ^ alituamrisha kuamini qadari na akatukataza kuwa na 
ugomvi na mikwaruzano kuhusu asili yake. Alipopita kwenye kundi li- 
lilokuwa na mjadala mkali kuhusu dhana ya hatima, Mtume M alisema: 
“Je, Mmeamrishwa kujadili juu ya gadari? Au nilitumwa kwenu kwa 
ajili hiyo? Watu waliokutangulieni waliangamia kwa sababu ya kuja- 
dili juu ya suala hili. Kamwe hampaswi kujadili swali hili.” 

Lililo muhimu katika nukta hii si kukazania kuijua gadari kwa kina 
bali kuelewa ujumbe mkuu na uzuri wake. Mwenyezi Mungu Mtukufu 
amezigawanya tabia alizowapa binadamu katika makundi mawili: 

1. Matendo ya Wajibu /Lazima 

2. Matendo yasiyokuwa ya lazima / Matendo ya Hiari 


1. Vitendo Visohiari /Lazima 

Matendo ya lazima hutokea bila ya nia na utashi wetu na haya ni 
matokeo ya moja kwa moja ya mpangilio na majaaliwa ya Mungu ili- 
yokwishapangwa. Haiwezekani kutenda au kubadilisha mkondo ma- 
tukio kama hayo. Kuzaliwa, kifo, ufufuo, kulala, kupata njaa, muundo 
wetu wa kimwili, urefu wa maisha yetu na mengine kama hayo ni 
sehemu ya mwelekeo wa lazima au usioepukika wa gadari. Matukio 
na matendo haya pia huitwa hatima ya moja kwa moja (qader-i mut- 
laq) na wanadamu hawawajibiki kwa matendo na vitendo hivi vi- 
sivyoepukika. Macho ya binadamu hayawezi kuona, na masikio yao 
hawawezi kusikia wakati vitendo hivyo visivyoepukika vinapofanyika. 
Mshairi mashuhuri wa ki - Sufi, Rumi anaeleza hali hii yenye kutisha 
na gumu kama ifuatavyo: 

“Pindi muda unapowadia wa kutokea kwa vitendo vilivyokwisha- 
pangwa, samaki hujitupa wenyewe nje ya bahari. Ndege huruka ka- 
tika anga kukimbilia kwenye mitego ya tayari kwa ajili ya kukamatwa 
juu ya ardhi. ” 

“Kukwepa hatima na amri hiyo ya Kimungu inawezekana tu kwa 
njia ya uhusika wa hatima na kudra nyingine ya Kimungu.” 





Uislamu Imani Na Matendo 


Our’an inazungumzia kutokea kwa mambo yasiyoepukika yali- 
yokwishapangwa katika aya ifuatayo: 

Na amri ya Mwenyezi Mungu ni kudura iliyo kwisha kadi- 
riwa..” (Ahzab, 33:38) 

Mtu haipaswi hata hivyo kuyafikiria majanga ya asili n.k kama 
hatima na kudura. Oadari kwa maana yake huashiria uwianao na 
uthabiti katika ulimwengu na huonyesha kipimo cha ki - Mungu cha 
msawazo huu kama Mwenyezi Mungu anavyoelezea katika Our’an 
Tukufu: 

“Hakika Sisi tumekiumba kila kitu kwa kipimo” (Oamar, 49) 

Ni kwa sababu hii kwamba kukosoa matokeo ya hekima ya kudu- 
ra humaanisha kuwa mjinga na mpumbavu. Chochote kinachotokea 
kwa kudura ni sahihi na bora. Kwa mfano, mwendo wa jua umewek- 
wa kwa namna kamili ambao kwamba hakuna mtu anayehisi shaka 
yoyote juu ya harakati zake au kuwa wasiwasi kama jua litasogea 
karibu na ardhi na kuiunguza au kusogea mbali likahatarisha mais- 
ha juu yake. Wote Waislamu na wasio Waislamu wanaamini kuwa 
jua huchomoza kutoka mashariki na kuzama upande wa magharibi 
katika kila siku bila kasoro wala matatizo yoyote. Vivyo hivyo, mtu 
anapotambua hekima na sababu za matokeo mengine mazuri au ya- 
nayoonekana kuwa mabaya husema bila kubagua kwamba, “mato- 
keo yoyote yatakavyokuwa, kila kimoja ni kamili.” Hii ina maana ya 
kuthibitisha na kukubaliana na wa mpango wa Kimungu. Hata maka- 
firi wenye chuki sana, bila kujua, hujihisi kuamini wanapoona uzuri na 
upatano wa matukio yanayotokea na nidhamu katika ulimwengu iliv- 
yo imara. Huustaajabia mfululizo huo wa matukio. Kila siri ya maaja- 
bu wanayoyagundua binadamu, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, 
huwavuta watu wenye busara, hata kama ni makafiri, kwenye maa- 
jabu ya mpango wa Kimungu katika bonde milele na kuwashangaza, 
sembuse kusaidia ukosoaji juu ya hekima ya hizi siri. Wale wanaotoa 
hoja zisiokuwa na mantiki na mazungumzo yasiyo na msingi kuhusu 
mfumo uliopo wa hatima hawajui siri ya kudura takatifu na hawana 
hekima na sababu. Wale wasioweza kutofautisha kati ya wema na 
ubaya, haki na makosa, uhalisia na uwongo ni waathirika wa ujinga. 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


Ni dhahiri kwa upande wengine kwamba asili ya hatima na ku- 
dura ya Mwenyezi Mungu haijulikani. Siri hii kwa hakika ni baraka 
kwa mtu ambaye si wa kuishi milele (mortal being) kwa sababu ya 
maisha hayatostahmilika iwapo atajua nini kitamtokea, ama kizuri au 
kibaya. Katika hali hiyo, kazi za maisha yake kama vile kula, kunywa 
na kufanya kazi nk vitasimama. Binadamu huishi kwa matumaini ya 
maisha na kamwe hawachi kufanya kazi hata kama wapo kwenye 
ncha ya kifo kwa sababu tu Mwenyezi Mungu aliifanya hatima na 
kudura yake kuwa siri na isiyojulikana. Hii ni baraka kubwa na nid- 
hamu kamilifu ya Kimungu, ambao inamwezesha mtu kuendelea na 
maisha yake katika ulimwengu huu. 

Linapokuja suala la maovu, hakuna ovu linalotokana na mapenzi 
ya Mwenyezi Mungu. Hata hivyo, aliacha kutokea kwa vitendo vi- 
ovu kama matakwa ya mtihani katika dunia hii. Mwenyezi Mungu 
Mtukufu aliweka kikomo cha utokeaji wa matendo maovu na ukomo 
huu ni baraka kwa watu, kwa sababu hataki aina zote za mabaya 
ziyashughulishe maisha ya binadamu. Tunaweza tusiwe na ufaha- 
mu wa ukweli huu, lakini mpaka huu humlinda mwanadamu dhidi ya 
madhara ya kimwili na kiroho. Vinginevyo, kama watu wasingepata 
kiwango hiki cha ulinzi, wangeshindwa kujizuia kutenda dhambi nyin- 
gine nyingi kufuatia shari na msukumo wa nafsi yake. Kwa sababu 
binadamu, ima kwa kufahamu au bila kufahamu, hupendelea shari 
kama vile anavyopendelea kheri. Mwenyezi Mungu anaionyesha ta- 
bia hii katika Our’an Tukufu: 

“Na mwanaadamu huomba shari kama vile aombavyo kheri, 
kwani mwanaadamu ni mwenye pupa (ya matendo).” (isra, 17:11) 

“Na lau kama Mwenyezi Mungu angeli wafanyia watu haraka 
kuwaletea shari kama wanavyo Jihimizia kuletewa kheri, bila ya 
shaka wangelisha timiziwa ajali yao....” (Yunus, I0:ii) 

Kadiri binadamu wanavyozidi kutafakari na kuitathmini nafsi yao 
ndivyo wanavyoifahamu maana iliyotolewa katika aya hii. Ili kuele- 
wa ulinzi wa Mungu kwa wanadamu tunaweza kutoa mifano ifuatayo 
kuonyesha ukuta wa Kimungu dhidi ya matukio mabaya na yenye 
madhara. 

Hebu tuangalie tabia na maneno ya mtu mwongo: lli kumshawis- 
hi mtu anaweza kusema “Mimi nawaambia ukweli, kama mimi nase- 





Uislamu Imani Na Matendo 


ma uongo ili basi macho yangu yapofuke.” Anaposema uongo hawi 
kipofu na mtihani na majaribu ya muda katika dunia hii huendelea 
kama kawaida. Vile vile, watu wengi huahidi na kutamka maneno 
kama vile “Kama nikifanya hivi basi kichwa changu kivunjike na mko- 
no yangu ikatike; kama niki fanya kitu kama hicho basi shuhudia kifo 
changu.” Matakwa haya yanaweza kuwa ya kweli wakati wanapoya- 
tamka. Hata hivyo, watu wengi hufanya mambo au hufanya vitendo 
vinavyokwenda kinyume na ahadi zao zinazohitaji kutokea kwa ma- 
takwa haya yenye madhara. Licha ya ukweli kwamba wao huangukia 
katika hali wasiyoitaka, vichwa vyao havivunjiki, mkono yao haika- 
tiki na wala hawafikwi na mauti. Kuna mifano mingi kama ya aina 
hii katika maisha ya binadamu. Katika mazingira haya, Mwenyezi 
Mungu Mtukufu huweka ukuta wa ulinzi kutokana na huruma na re- 
hema yake baina ya mtu na matendo mabaya anayotamania kama 
akifanya kitu ambacho hakupaswa kukifanya. Mambo hayo mabaya 
huwa hayawezi kutokea kwa sababu Mwenyezi Mungu Mtukufu ana- 
walinda wanadamu. Aya zilizotajwa hapo awali zinaelezea ujuzi na 
hekima hii. 

Kwa mwanga wa ukweli huu, Waumini wema Wagnostiki huku- 
bali matokeo chanya na yale yanayooneka kuwa hasi yatokanayo na 
kadari na mpango wa Kimungu wakifahamu Rehema na Huruma ya 
Mwenyezi Mungu Mtukufu. Mashairi yafuatayo yanaelezea hali hiyo 
ya kusalimu amri mbele ya utashi wa Mungu: 

Chochote kinachonijia kutoka Kwako kizuri, 

Iwe ni uaridi au mwiba, 

Iwe ni mavazi ya Kifalme au nguo za mazishi, 

Yote, neema yako na shida ni mazuri. 

Mwenyezi Mungu mwenyewe anatuamrisha kuwa katika hali 
hiyo ya kukubalika na kutii katika aya ifuatayo: 

“Sema: Halitusibu ila alilo tuandikia Mwenyezi Mungu. Yeye 
ndiye Mola wetu Mlinzi. Na Waumini wamtegemee Mwenyezi 
Mungu tu!.” (Tauba, 09:51) 

Uzuri ulioje wa kile kilichosemwa na mshairi: 

Tambua kuwa shari haiji kutoka kwa adui, wala wema hauji ku- 
toka kwa rafiki. 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


Tumaini yaie yote yatokanayo na Mwenyezi Mungu; tambua 
kwamba hutoka kwake. 

Our’an Tukufu pia inatuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu 
Mtukufu ana Huruma kubwa na ni huionyesha kwa mtu yeyote am- 
takaye; 

“Na Mwenyezi Mungu akikugusisha madhara, basi hapana 
wa kukuondolea ila Yeye. Na akikutakia kheri, basi hapana awe- 
zaye kurudisha fadhila yake. Huifikisha kwa amtakaye katika 
waja wake, na Yeye ni Mwenye kusamehe, Mwenye kurehemu.” 

(Yunus, 10:107) 

Kwa kifupi, amani ya moyo na akili inapatikana katika kujisalimis- 
ha mbele ya kadari ya Mwenyezi Mungu. Kitendo au amali yoyote 
iliyo kinyume na kukubali matokeo ya kadari ni ya bure na hayaleti 
faida yoyote. Mshairi mashuhuri wa ki-Sufi, Rumi analieza hili kwa 
ufasaha sana: 

“Utalikabili janga kila uendako kwa matumaini ya kuwa salama 
dhidi ya shari na kutafuta faraja, na matatizo waliyokwishaandikwa 
kukutokea yatakutokea na kukupata. 

“Ni lazima kufahamu kwamba hakuna kona ya dunia hii ya muda 
iliyoepukana na mitego na hatari. Hakuna njia nyingine ya kupata 
furaha zaidi ya kumtafuta (Mwenyezi Mungu) katika moyo na kukim- 
bilia katika uwepo Wake wa kiroho. Hii ni njia pekee ya kuufikia woko- 
vu na faraja. Je, huoni kwamba hata wale wanaoishi katika maeneo 
salama katika dunia hii ya muda na wale wanaodhaniwa kuwa na 
nguvu zaidi pia hatimaye nao hufa “ 

“Unatakiwa kujaribu kukimbilia katika Rehema na Ulinzi wa 
Mwenyezi Mungu Mtukufu badala ya kujaribu kuwa katika usalama 
katika mitego ya muda mfupi. Akitaka ataibadilisha sumu kuwa tiba 
kwa ajili yako na akitaka na atayabadilisha maji kuwa sumu.” 


2. Matendo yatokanayo na utashi / Hiari: 

Mwenyezi Mungu Mtukufu aliwajaalia wanadamu utashi kido- 
go na unaoendana nao ili kutofautisha kati ya binadamu na utashi 
Wake wa Kimungu. Binadamu atalipwa kwa matendo mema kuto- 





Uislamu Imani Na Matendo 


kana na uchaguzi wake au ataadhibiwa kama utashi wake utamuon- 
goza kwenye matendo mabaya. Mwenyezi Mungu hutoa utaratibu 
unaomuwezesha mtu kwenda katika mweiekeo wowote anaoamua 
kuufuata. Uhusika wa Mwenyezi Mungu Mtukufu ni mdogo kwa kiasi 
cha uingiiiaji. Yeye anahusika katika mchakato huu kama Muumba 
na mtendaji wa matendo. Mtendaji haiisi wa kitendo ni mtu. Hata 
hivyo, wakati wengine mtu hatuwezi kufanya kitendo fuiani iicha ya 
kukusudia kukifanya kwa sababu Mwenyezi Mungu Mtukufu anahu- 
sika katika mchakato huu kama Muumba na wakati wengine kumzuia 
mtu kutenda kama apendavyo. 

Kama tuiivyoeieza hapo awaii, si sahihi kujaribu kupata eiimu ya 
kina zaidi kuhusu kadari isipokuwa kueiewa hekima yake ya msingi. 
Mwenyezi Mungu tu ndiye Mwenye ufunguo unaofungua miango wa 
siri ya kadari. Uhaiisia wa kadari upo nje ya eneo ia akiii ya binada- 
mu. Baadhi tu ya waie waiiozawadiwa peponi wanaruhusiwa kutatua 
siri za hakika ya gadari. Kwa hiyo, jaribio ioiote ia kufungua mian- 
go unaoeiekea kwenye hakika ya siri ya gadari humaanisha kwen- 
da mbaii mno. Wakati hakika gadari ni siri na watu hawana habari 
ya kitakachotokea baadaye watu wengine wajinga husema, “gadari 
yangu imeandikwa vibaya.” Kwa kusema hivyo, watu hawa hutafsiri 
dhana ya gadari iii kukwepa kuwajibishwa kutokana na matendo na 
amaii zao. Kujaribu kukwepa majukumu ya mtu na kutenda kinyume 
na maiengo ya uumbaji ni usafihi. 

Ujuzi wa Mwenyezi Mungu Mtukufu hauna kikomo waia mipaka. 
Anajua yote yaiiyotokea na yote yatakayotokea huko mbeie. Ujuzi wa 
kiie kitakachotokea kiko wazi kwa Mwenyezi Mungu kama kiiichoto- 
kea huko nyuma. Kama utendaji wetu wa utambuzi katika uiimwengu 
wa kidunia na wa muda, huwa tuna mueiekeo wa kufikiri kwamba 
matukio ya baadaye yanayojuiikana kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu 
yamekwishaandikwa na kupangwa na Yeye. Haya ni matokeo ya ud- 
haifu wetu wa kiakiii na ufinyu wake wa kushindwa kwetu kutafakari 
nje ya mipaka ya muda. Pindi pazia wakati iitakapofunuiiwa kiia kitu 
kitaonekana wazi. Hivyo, Mtume Muhammad M, wakati wa Safari 
yake ya Usiku (Miraj) aiishuhudia uiimwengu wa miieie na aiipokuwa 
akieiezea uzoefu wake aiisema: 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


“Nilisikia sauti ya kalamu ambao ilikuwa ikiandika qadari (hati- 
ma)” (Hakim, Mustadrak, II, 405) 

Wakati akivuta kumbukumbu ya aliyoyashuhudia katika ulimwen- 
gu wa milele alisema: 

“Niliona jinsi Abdurrahman ibn Auf alivyopelekwa peponi” 

Wakati wa uzoefu huu Mtume M alipelekwa nje ya mipaka ya 
muda na kuona kipengele tofauti cha ukweli (uhalisia) wakati wa usi- 
ku wa kupaa (kwenda mbinguni). Mwenyezi Mwenyezi Mungu ana 
ujuzi wa milele wa ukweli halisi hakika na uhalisia, kwa sababu Yeye 
hajafungwa na wakati na mahali. 

Hivyo, tunapotafakari juu ya udhaifu wetu wa kuelewa hakika 
ya muda tutakuwa na uwezo wa kuona kwamba Mwenyezi Mungu 
amewapa waja wake nguvu ya utashi (willpower) inayowiana na ma- 
jukumu yao. Kama isingekuwa hivyo, Mwenyezi Mungu Mwingi wa 
Rehema na Mwenye huruma asingewabebesha waja wake mzigo 
wa majukumu hayo na kuwahukumu kwa msingi huo. Ukweli kwam- 
ba Mwenyezi Mungu atawawajibisha waja wake kwa matendo yao 
na kwamba watahukumiwa ipasavyo inathibitisha kwamba Mwenyezi 
Mungu ameshawapa waja wake uhuru wa utashi. 

Mawlana Jalal al-Din Rumi anawatolea wito kwa wale wasioiele- 
wa nukta hii: 

“Kama mja akijisalimisha mbele ya gadari, anapata thawabu ku- 
toka kwa Mwenyezi Mungu. Oadari ni yenye ladha tamu kwa mja 
aliyejisalimisha kwake; huufanya uso wa mja kuwa na tabasamu.” 

“Ukienda vibaya kalamu inaandika vibaya. Ukiwa kwenye mstari 
sahihi kalamu huleta furaha.” 

“Mwizi alimwambia polisi pindi alipokamatwa: ‘Naam, kile nilic- 
hofanywa kimekishapanuliwa na Mwenyezi Mungu.’Aliposikia hayo, 
polisi alijibu: ‘Naam, ninachofanya hapa pia kimekwishaamuliwa na 
Mwenyezi Mungu. Unatenda uhalifu kisha unailaumu gadari; haya 
hayawezi kuwa mawazo ya mtu mwenye busara.’” 

“Kwa kifupi, Shetani humuongoza mja kwenye uovu, na roho hu- 
muongoza kwa mema. Kama haya yasingefanywa kuwa ya hiari kwa 
mja kwa nini vyote viwili, Shetani na roho, vishindane?” 





Uislamu Imani Na Matendo 


“Sisi binadamu tuna uwezo wa ndani wa kuchagua. Tazama 
uwezo huu unavyofanya kazi pindi tunapokabiliwa na mawazo mawi- 
li tofauti. Unaamua juu ya ‘lipi ni bora kwako’, na kufanya akili yako 
ilipendelee wazo moja juu ya jingine! Na hakuna mtu anayekueleke- 
za katika uamuzi wako. Je, ungeweza kuwa na uwezo wa kufanya 
hivyo, kama usingekuwa na uwezo wa kuchagua?” 

“Imani kwamba tunalazimishwa katika matendo yetu ni kosa 
kubwa. Imani hiyo ni njia ya kuikana akili ya mtu mwenyewe pia”. 
Watetezi (proponents) wa mtazamo wa kuwa kila kitu kimekwisha- 
andikwa na Mungu (fatalistic) hutenda kwa mujibu wa akili zao, lakini 
wanaikataa kazi na duru ya akili yao. Ewe ndugu! Kama binadamu 
asingekuwa na nguvu ya utashi (willpower) na uwezo wa kuchagua, 
je pangekuwepo na usemi kama “hili ni baya, hili ni zuri” au “hii ni 
nzuri, hii ni mbaya?” Hata wanyama wana uelewa unaowiana na akili 
na uwezo wao. Hata hivyo, inahitaji kuwa na hekima ya kufahamu 
ukweli huu!” 

“Kama binadamu wasingepewa utashi huru, je, usingesubiri tiba 
moja kwa moja kutoka kwa Mwenyezi Mungu, badala ya kutoka kwa 
daktari? Ugonjwa ni somo nzuri linalokufundisha nini maana ya utashi.” 

“Kama unafikiri huna utashi huru, kwa nini unapanga kufanya 
vile na vile leo na kesho? Unadhani mtu anaweza kufanya mipango 
bila utashi?” 

“Enyi mnaopendelea mtazamo wa kuwa kila jambo limeshaan- 
dikwa na Mungu (fatalistic)! Mnapodai kuwa ‘mja hana utashi ‘wakati 
mnalenga kuondoa upungufu wa uwezo kwa upande wa Mwenyezi 
Mungu, je, hamtambui kwa nini Mwenyezi Mungu atawawajibisha 
waja Wake kwa matendo yao? Kwa kushikilia mtazamo wa namna 
hiyo, nanyi pia mnampa Mwenyezi Mungu sifa ya ujinga bila kujua. 
Mnadhani Mwenyezi Mungu, Muumba wa ulimwengu, anawadhulu- 
mu (anawaone) waja Wake kwa kuwawajibisha kwa kile wanacho- 
weza kukibeba? Jikusanyeni pamoja, na jaribuni kuielewa hekima ya 
Mwenyezi Mungu kuwawajibisha waja Wake kwa kile wanachotaki- 
wa kufanya na kile wasichopaswa kufanya!” 

“Angalia katika dunia yako mwenyewe; Iwapo unadhani kuwa 
Mwenyezi Mungu tu ndiye mwenye utashi, kwa nini unamuwajibisha 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


mwizi ambaye ameiba mali yako kwa kitendo chake. Kwa nini una- 
wahesabu baadhi ya watu kama adui zako na kuwa na chuki kali 
dhidi yao? Inakuwaje unabebesha dhambi na uhalifu huo watu am- 
bao hawana utashi huru? Hivyo, lazima pawe na utashi! Vinginevyo, 
kutakuwa hakuna haja ya magereza!” 

Kuna nukta nyingine inayotakiwa kutazamwa hapa: 

Kuupa utashi thamani kupita kiwango, na kuona kuwa akili iko 
juu ya kila kitu nalo pia ni ishara ya ujinga. Hivyo, mtu anatakiwa 
kuelewa jinsi utashi wa mtu binafsi ulivyo dhaifu mbele ya Utashi wa 
Kweli wa Mwenyezi Mungu kwa kulinganisha uwiano ujuzi au heki- 
ma aliyopewa (mwanadamu). Baada ya yote, utashi binafsi wa mtu, 
ambao ni kipande tu, ni vigumu kupatikana kwa waja ambao wame- 
topea moja kwa moja katika kumtumika Mwenyezi Mungu. Hivyo, 
maneno na matendo ya watu hao wasafi, 

ambao wanadaiwa kuukataa utashi binafsi wa mtu yanapaswa 
kutazamwa kwa mantiki hii. Hawaukatai moja kwa moja utashi wa 
mtu, bali wanauchukulia utashi huo mbele ya utashi wa kweli wa 
Mwenyezi Mungu kama vile haupo. Hasa, kwa wale watumishi am- 
bao wamezizamisha nafsi zao kwa Mwenyezi Mungu na kuwa “jicho 
na mkono wa Mwenyezi Mungu” katika dunia hii, utashi wa mtu ni 
kama moto wa mshumaa unaowaka chini ya mwanga wa jua na ha- 
timaye kutoweka. Mfano ufuatao unavuta hisia: 

Uvumi ulienea kuhusu Muhammad al-Noor al-Arabi, mtumishi 
mkweli ambaye aliishi katika kipindi cha mwisho mwisho cha zama 
za Uthmaniyya, kwamba alikanusha utashi binafsi wa mtu. Sultani, 
Abdulhamid II, alimuitisha kwenye baraza la lake maalumu la kuji- 
funza ili aweze kuulizwa kile alichokuwa akiamini. Muhammad al- 
Noor al-Arabi alieleza maoni yake katika baraza hilo kama ifuatavyo: 
“Sijawahi kukanusha kwamba mtu hana utashi. Hata hivyo, nilisema 
kuwa ni kama utashi huo haukuwepo kwa baadhi ya watu, kwa sa- 
babu watu wa Mungu daima huhisi Uwepo wa Mwenyezi Mungu na 
matakwa yao hayana nafasi yoyote ya kuonekana wazi. Kwa hiyo, 
hutenda kulingana na Mapenzi ya Mwenyezi Mungu ambaye ndiye 
Mdhibiti Mkwasi, si kulingana na mapenzi yao wenyewe. Kwa mfano, 
sasa hivi hapa tupo mbele ya Sultani. Tunafanya kile tunachoam- 





Uislamu Imani Na Matendo 


biwa. Tukiambiwa tuje tunakuja; tukiambiwa tuondoke tunaondoka. 
Hatuwezi kutumia mapenzi yetu dhidi ya mapenzi ya Sultani ambao 
yako juu yetu. Ambapo, ukiangalia watu na viumbe wengine wasiojali 
huko nje, wana uhuru sana na wako huru katika utashi wao.” 

Tunapoingia kwa kina zaidi katika kanuni hizi za msingi tunakuta- 
na na matatizo mengi yanayotakiwa kufafanuliwa. Hata hivyo, mzizi 
wa mambo ni kama ifuatavyo: 

Binadamu ana utashi huru. Utashi huu au nguvu hii alipewa na 
Mwenyezi Mungu. Ingawa Mwenyezi Mungu anapatikana kwa pamo- 
ja katika utengenezaji wa kila utashi, Yeye anaridhia mema pekee. 
Lengo la mwalimu ni kumuona mwanafunzi wake akiandaliwa kimaa- 
rifa na elimu. Hata hivyo, ikiwa mwanafunzi hana jitihada katika mwe- 
lekeo huu, mwalimu hatakuwa na kufanya. Aidha, kazi ya daktari ni 
kumponya mgonjwa wake. Hata hivyo, kama mgonjwa hafuati ma- 
agizo na maelekezo yake, mgonjwa ndiye anayepaswa kuwajibika 
kwa matokeo hasi. Mgonjwa, katika kadhia hii, hatuwezi kumlaumu 
daktari. 

Basi, kwa kuwa matendo yetu ni matokeo ya utashi wetu, hatu- 
wezi kutoa udhuru kwa kusingizia gadari. 

Udhuru huo wa mtu asiyefanya ibada au kufuata maagizo ya dini 
si chochote zaidi ya upofu. Mwenyezi Mungu nyenzo humpa mtu 
anayetaka kuabudu, na hamsaidii yule asiyetaka kufanya ibada. 

Kutoa udhuru kwa dhambi zetu kwa kukimbilia kwenye gadari 
katika namna hii ni kitendo kisicho haki, cha kipumbavu, na kichafu. 


Hivyo, kauli ya shahada kwamba “Hakuna mungu ila Mwenyezi 
Mungu” inashughulikia maagizo haya yote, na wale wenye kuikubali 
kikamilifu nguzo hii ya imani kwa nyoyo na ndimi zao huchukuliwa 
kuwa ni waumini. 

Si jambo la busara kutojua yaliyomo na maana ya hii kauli ya kukiri 
imani. Wale watu wa Mwenyezi Mungu walio na roho yenye kukomaa 
huishi maisha yenye thamani katika Ukuu wa Mwenyezi Mungu wa- 
nauhisi kwa undani kabisa. Maisha yao ni kama Tasbihi. Hujitungika 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


juu kwa nuru ya Mwenyezi Mungu. Daima hujaribu kuzizamisha nafsi 
zao ndani ya utumishi wa Mwenyezi Mungu. Muhammad Asad al- 
Arbili, mmoja wa watumishi hao wakweli wa Mwenyezi Mungu amba- 
ye alifikia daraja hii hii, alisema: 

“Bado ninafanya juhudi ya kuikamilisha imani yangu. Bado nina- 
jaribu kutamka neno la shahada vizuri, kwa sababu si rahisi kusema 
“Hakuna mungu ila Mwenyezi Mungu” wakati bado ukiwa na masa- 
namu ya kidunia katika moyo wako. Na hata kama ikisemwa, kuna 
shaka isipokelewe mbele ya Mwenyezi Mungu.” 

Hivyo, tamko la imani kwa maneno ya “Hakuna mungu ila 
Mwenyezi Mungu” linahitaji mtazamo mzuri wa asili na msingi wake. 
Kukiri imani bila ufahamu na uelewa haileti madhumuni yanayotara- 
jiwa, ingawa haiko mbali sana kuleta faida. Hata hivyo, kukiri imani 
ukiwa na uelewa huipa roho thawabu milele. 


Siku moja Mtume M alitoa hotuba akisema: 

“Iwapo mtu atatamka maneno ya ‘hakuna mungu ila Mwenyezi 
Mungu’ kwa dhati na bila mambo yoyote ya ziada yanayoweza kuli- 
peleka (tamko hilo) kwenye mkanganyiko, atawajibikiwa pepo.” 

Ali, (mpwa na mkwe wa Mtume M na baadaye Khalifa) akauliza: 

“Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu! Nini maana ya ‘bila ya mam- 
bo ya ziada yanayoweza kulitupa kwenye mkanganyiko’?” 

Mtume wa Mwenyezi Mungu M akajibu: 

“Ni kuipenda dunia hii, ni kuupoteza moyo wa mtu kwenye dunia 
hii.” (Ihya). 

Maneno mengine ya Mtume M katika suala hili ni kama ifuatavyo: 

“Hakuna mja wa Mwenyezi Mungu, anayesema “Hakuna mungu 
ila Mwenyezi Mungu” akamaliza pasina milango ya mbingu ku- 
funguliwa kwa ajili yake, kiasi kwamba maneno yake ya kukiri imani 
huenda juu kwenye kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu kwa muda 
ambao ameacha kutenda dhambi kubwa ”. (Tirmizi, Daawat, 126). 







Uislamu Imani Na Matendo 


Hivyo basi, mtu anatakiwa kuacha kutenda dhambi. Mtume M 
anasema: 

“Pindi mja anapotenda dhambi hupata doa jeusi juu ya moyo 
wake. Anapotubu doa hili jeusi hutoweka, vinginevyo hujisimika 
huko. Pindi mja anapotenda dhambi nyingine hupata doa jingine 
jeusi juu ya moyo wake, na hatimaye moyo wake hubadilika na kuwa 
mweusi kama masizi” (Tirmizi, Tafsir, 83). 

Kukiri imani hakuweze kuziathiri nyoyo za watu kama hao. 
Hivyo, mambo manne yafuatayo yanatakiwa kuachwa: 

1. Kubishana na watu wapumbavu. 

2. Kukithirisha dhambi. 

3. Kuzungumza mara kwa mara na watu wa jinsia tofauti ambao 
wanaweza kuwa na doa. 

4. Kusuhubiana na wale ambao nyoyo zao zimekufa kidini. 

Haja kubwa ya Shetani ni kujiimarisha kwenye moyo. Iwapo 
moyo hujishughulisha katika kumkumbuka (kumdukuru kwa kum- 
taja) Mwenyezi Mungu, basi Shetani hatuwezi kuukaribia, na hapo 
Shetani hushuka chini. Hata hivyo, kama moyo utajiondoa katika hali 
ya kumkumbuka Mwenyezi Mungu, basi Shetani huukaribia kwa ura- 
hisi. 


Imeelezwa katika Our’an Tukufu: 

“Je! Wakati haujafika bado kwa walioamini zikanyenyekea 
nyoyo zao kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu na haki iliyote- 
remka?” (Hadidi, 57:16). 

Mtu aliye mbali na kumkumbuka Mwenyezi Mungu na akas- 
hindwa na nafsi yake ni kama kito kilichoangukia katika matope. 
Mapambano dhidi ya nafsi hufanikiwa kwa kuitakasa nafsi dhidi 
ya hali hasi na kuleta wema katika nafsi ya mtu. Wale wanaoweza 
kufanya aina hii ya utakaso hupata baraka kutoka kwa Mwenyezi 
Mungu. Mwenyezi Mungu anasema: 

“Hakika amekwishafanikiwa aliye jitakasa.” (Aia 87:14). 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


Hakuna shaka kwamba aina hii ya utakaso huanza na kukiri imani. 

Abu Ali Daqqaq anasema: 

“Pindi mja anaposema,” Hakuna mungu” moyo wake husafi- 
ka kama nguo iliyolowa inavyokisafisha kioo. Kisha anaposema 
“Isipokuwa Mwenyezi Mungu” Nuru ya Mwenyezi Mungu huanza ku- 
toa harufu nzuri ndani ya moyo safi sana. Katika hali hii ni wazi kuwa 
juhudi zote za Shetani huenda kombo.” 

Hasan al-Basri anaeleza jinsi Shetani anavyowaza kama ifua- 
tavyo: 

“- Ninachochea dhambi kwa ajili ya watu wa Muhammad, lakini 
toba yao hunisababishia kushindwa. Katika hali hii, mimi husababis- 
ha baadhi ya vitu vibaya vionekane vizuri. Kwa njia hii, wengi wao 
hawayaachi kwa kuwa hawayachukulii kama dhambi na wala ha- 
wakutubu wanapoyafanya” Na Hasan al-Basri anawaonya waamini 
kuhusu Shetani akisema.: 

“Kwa hiyo, yale matendo yanayodhaniwa kutokuwa dhambi ni 
uzushi. Yaani yale matendo yanayotendwa kufuatana na nia ya mwi- 
li, na kuchukuliwa kuwa ndani ya mipaka ya dini” 

Wahb bin Munabbih anasema: 

Mcheni Mwenyezi Mungu! Mnamlaani Shetani mbele ya watu, 
lakini mnapokuwa pekee yenu mnamtii, na kufanya urafiki naye.” 


VIPENGELE VIWILI VYA IMANI 

Tamko la shahada (Kalima-i shahadet) lina sehemu mbili. Ya kwan- 
za ni kuhusu kuthibitisha kuwepo na umoja wa Mwenyezi Mungu, pili 
ni kuhusu kumthibitisha Muhammad M kama Mtume na mja wake. 
Imani huweka mizizi katika roho kwa kuziunganisha sehemu hizi 
mbili katika umoja. Kwa hiyo, sehemu moja hitoshi. Mtu anapaswa 
kuhofia juu ya umoja wa sehemu hizo mbili, na kuutambua vyema 
umuhimu wa kuamini katika unabii wa Muhammad M- 

Moja ya aya katika suala hili inasema: 





Uislamu Imani Na Matendo 


anaye mt’ii Mwenyezi Mungu na Mtume wake, bila ya 
shaka amefanikiwa mafanikio makubwa.’’ (Ahzab, 33:71). 

Asili ya ulimwengu, ambao ulioumbwa kutokana na upen- 
do wa Mwenyezi Mungu aliouonyesha kwa viumbe wake na 
kwa ubinadamu umeundwa kutokana na nuru ya Muhammad M- 
Basi, kiini cha Muhammad M ni mfano wa kioo cha utawala wa upen- 
do. Nuru ya upendo unaohimili viumbe ulisababisha mbingu na 
ardhi kuwepo. Allah alimuita Mtume Muhammad M kwa maneno ya 
“Ewe kipenzi changu!” Na hivyo alimfanya kuwa kilele cha viumbe. 
Ni kilele cha juu sana kiasi kwamba Mwenyezi Mungu alitamka jina 
Muhammad pamoja na jina lake na aliweka chapa juu ya kibao cha 
amri hapo mwanzo kwa maneno ya 

“Hakuna mungu ila Mwenyezi Mungu, na Muhammad ni 
Mtume wake.’’ 

Nabii Adam aliomba rehema ya Mwenyezi Mungu kwa cheo 
cha Muhammad M kwa kuwa aliyaona maneno haya yakiwa ya- 
mewekwa angani pindi alipotumwa ardhini akitoka peponi. Hivyo, 
Mwenyezi Mungu, alimsamehe na kusema: 

“- Ewe Adam! Yeye ni mpendwa zaidi kuliko viumbe wote 
mbele yangu. Unapofanya maombi (dua), omba kwa cheo cha- 
ke. Nimekusamehe sasa kwa kuwa uliomba kwa cheo chake. Na 
lau kama si kwa ajili yake, nisingekuumba “ (Hakim, Mustadrak, ii, 672; 
Bayhaki, Dalail, V, 488-489). 

Allah anaithibitisha heshima, utukufu, na upekee huu aliomjaalia 
Muhammad M katika Our’an Tukufu: 

“Na tukakunyanyulia utajo wako.’’ (inshirah, 94:4) 

Baadhi ya wafasiri wanaitafsiri aya hii kama ifuatavyo: 

“Ewe Mtume wangu! Jina lako linatajwa sambamba na jina Langu 
katika maneno tamko la imani.” 

Tamko la shahada ya imani huanza na “Hakuna mungu.” Ina 
maana ya kuondoa miungu wengine wote kutoka moyoni. 

Hili limeelezwa ndani ya Our’an kama kuulinda moyo dhidi ya 
tamaa na misukumo: 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


“Je! Umemwona aliye yafanya matamanio yake (au msuku- 
mo) kuwa ndio mungu wake?...” (Furgan, 25:43). 

Baada ya kuondoa miungu wengine wote katika moyo huja ma- 
neno ya “isipokuwa Mwenyezi Mungu.” Hii ina maana ya kuujaza 
ukumbi wa moyo uliotakaswa dhidi ya miungu wengine wote kinyu- 
me na Mwenyezi Mungu na kuiweka nuru ya Mwenyezi Mungu. 

Kwa maneno yafuatayo ya tamko la imani “Muhammad ni Mtume 
wake” upendo wa Mtume M hupata kuingizwa moyoni. Na mtu ana- 
yepokea siri ya maneno haya hupata nafasi miongoni mwa vipenzi 
wa Mwenyezi Mungu na Mtume wake, na kujiunga na safu za watu 
waliobahatika. 

Hiyo ndiyo maana tamko la imani, au tamko la umoja wa 
Mwenyezi Mungu na Muhammad kuwa Mtume na mtumishi wake, ni 
uthibitisho wa kwanza kwa moyo na ulimi wa mtu, na hilo ni sharti la 
msingi la Uislamu kujiunga na jumuiya ya imani. 

Mola wetu aliumba ulimwengu, Our’an, na binadamu kufuatana 
na mahitaji ya Majina na sifa Zake, na akavipamba kwa munasaba 
wa Amri na Nguvu za Kimungu. Ulimwengu huu wa uwepo, unao- 
safiri kutoka kabla ya milele hadi milele, una utaratibu na mpangilio 
mzuri na maridadi, na ni shule ya umoja kamili. Kwenye mlango wa 
shule hii ya umoja, na mbinguni na duniani pameandikwa: 

4ill J 4ill Sfi ^i ^ 

“Tazama! Hakika, hakuna mungu ila Mwenyezi Mungu.” 

Hakuna chembe isiyomkumbuka na isiyoakisi Nguvu Zake. 

Kwa kuwa kuna uhusiano na kufahamiana kati ya Muumba na 
viumbe, kila chembe imepewa upendo wa Kimungu upendo kulin- 
gana na uwezo wa chembe hiyo. Na fungu kubwa zaidi katika suala 
hili limewekwa kwa binadamu, kwa sababu yeye ndiye kilele cha vi- 
umbe. 

Binadamu amejaaliwa ujuzi mkubwa wa Kimungu na ukweli wa 
kiroho. Nafsi yake imeipamba roho ya dini. Basi, imani ya Mwenyezi 
Mungu ilianza kwa kuanza kwa ubinadamu na, kwa sehemu kubwa. 





Uislamu Imani Na Matendo 


itaendelea milele. Hata hivyo, siku zote kutakuwa na watu wachache 
katika wale waliotawanywa ubongo watakaokufuru na kufuata tamaa 
zao za mwili. Imeelezwa ndani ya Our’an Tukufu: 

“...Mwenyezi Mungu anakataa ila aitimize Nuru yake ijapo- 
kuwa makafiri watachukia.” (lauba, 09:32). 

Kito cha kumkumbuka Mwenyezi Mungu kinapopata nafasi ka- 
tika moyo wa mja, mja husika humuabudu Mwenyezi Mungu tu, na 
roho ya aya hii hujionyesha wazi: 

“Hakika Waumini ni wale ambao anapo tajwa Mwenyezi 
Mungu nyoyo zao hujaa khofu...” (Anfai, 8:02). 

Hivyo, ukweli halisi hukita mizizi. Mtume M anasema juu ya 
umuhimu wa daraja hii: 

“Kama vile mavazi yanavyochakaa na kuzeeka vivyo hivyo imani 
katika moyo huchakaa na kuzeeka. Katika hali hiyo, ifanyeni upya 
imani yenu kwa tamko la umoja wa Mwenyezi Mungu (tamko la ta- 
uhid)!” 

Iwapo kumkumbuka (kumdhukuru) Mwenyezi Mungu hakujaki- 
ta mizizi moyoni, mja hatuwezi kusaidia kuudhibiti mwelekeo wake 
kuelekea tamaa za mwili. Mwenyezi Mungu anasema juu ya watu 
hawa: 

“Je! Umemwona aliye yafanya matamanio yake kuwa ndio 
mungu wake? Basi je, wewe utakuwa ni wakili wake?” (Furqan, 
25:43). 

Hiyo ina maana kwamba tamko la shahada linatakiwa kutulinda 
dhidi ya bwawa la tamaa za mwili, na kutuongoza kwenye kufuata 
maadili ya Mtume M- Vinginevyo, tunaweza tusitaalamike na kupata 
malipo kutokana na upande wake. 

Imesimuliwa kuwa mtu mmoja ambaye hakufuata maadili ya 
Mtume M alimuona Mtume M ndoitoni. Mtume M hakumpa kipaum- 
bele. Katika hali hii ya kusikitisha, aliuliza: 

“- Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu! Je, hujafurahishwa nami?” 

“- Hapana!” 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


Mbona hunipi kipaumbele na mimi?” 

Sikujui!” 

“- Unawezaje kutonijua, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu? Mimi 
ninatoka katika watu wako. Maulamaa wanasema kwamba unawa- 
tambua watu wako kiurahisi zaidi kuliko hata mama anavyomtambua 
mtoto wake ...” 

“Ni hakika! Hata hivyo, sioni chochote katika maadili yangu 
ndani mwako. Mbali na hilo, hakuna baraka na salamu (za kuni- 
takia rehma) zilizonifikia kutoka kwako. Tazama, ninawatambua 
watu wangu kwa kiwango wanachofuata maadili yangu.” 

Pindi mtu huyo alipozinduka usingizini akiwa mwenye masikiti- 
ko alitubu kwa vile alivyokuwa na kuanza kufuata maadili ya Mtume 
M- Alijishughulisha katika kuomba baraka za Mwenyezi Mungu ziwe 
juu ya Mtume M- Baada ya muda fulani alimuona tena Mtume M 
ndotoni. Mara hii Mtume M alimwambia: 

Sasa nakujua nami nitakuombea kwa Mwenyezi Mungu” 

Mtume M ni kipenzi zaidi ya kipenzi, na anastahili upendo ka- 
tika kila kipengele, na yeye ni kiumbe asiyekuwa wa kawaida (su- 
pernormal). Yeye ndiye mazuri zaidi na mwema wa wote, na yeye 
ndiye kiongozi mwenye neema zaidi na wa kipekee kwa watu. Ndiye 
aliyeibadilisha jamii iliyokuwa ikiwazika wakiwa hai watoto wanao- 
zaliwa chini ya mchanga wa joto la jangwani na kuifanya kuwa jamii 
yenye unyenyekevu, na kuwafundisha kitabu cha Mwenyezi Mungu 
na hekima zake. Kumchukulia kuwa bora kuliko wengine wote, na 
kumpenda pasipo mfano ni ishara ya imani kamili. Mtume M anase- 
ma katika suala hili: 

“Hautokuwa muumini kamili mpaka unipende zaidi kuliko unav- 
yoipenda nafsi yako, wazazi, mke na watoto wako..!” (Bukhari, iman, 8). 

Maneno hayo ni uamsho na onyo la haki kabisa. Kwa wale wa- 
lio mbali na upendo huu njia ya kutaalamika kiroho na maendeleo 
hufungwa dhidi yao. Mbegu ya upendo huja katika majani kwa ardhi 
yake ya upendo pekee. Yeye ni chanzo cha baraka ya roho. Udongo 
wake wa upendo huigeuza roho iliyofanywa jiwe kuwa vito safi. 





Uislamu Imani Na Matendo 


Manabii na watu walioangazwa na nuru ya Muhammad M ni 
mashahidi wake kama mwezi unavyolishuhudia jua. Hiyo ndiyo sa- 
babu kwamba, katika kila moyo unaosema: 


' j j 


oi ^ ^dJi ^i .di ^ oi J ^ •t’i 


“Nashuhudia kwamba hakuna mungu ila Mwenyezi Mungu, na 
Muhammad ni mja na ni Mtume Wake”, nuru ya Mwenyezi Mungu 
huwaka kama mwanga unaoakisi katika kioo. Huwa hivyo kiasi 
kwamba, nyoyo hizo hupata furaha isiyosemeka kupitia mwangaza 
wa nuru hii. 

Hali ya Bilal Habashi aliyefurahia raha hii ni kitu cha mfano: 

Bilal Habashi alikuwa mtu mpweke asiyekuwa na jamaa au 
chochote cha kushikilia. Alikuwa ni mtumwa tu. Hata hivyo, siku moja 
alipata heshima ya nuru ya imani. Mateso yaliyomkuta baadaye ba- 
ada ya kuishikilia imani yake yalikuwa makubwa sana kiasi kwamba 
upinzani wake ukawa mfano kwa Waislamu katika harakati zao za 
kupigania imani yao. 

Aliona uso na nuru ya Mtume na akaonja upendo wake. Uhai 
wake wote ulikuwa kama sehemu ya Mtume Hata hivyo, bwana 
wake, ambaye hakuwa na baraka itokanayo na nuru ya Kimungu 
alimuweka katika mateso kwa kumuacha wazi na kumuweka juu ya 
jangwa lenye moto. Bwana wake alihakikisha mwili wake usiokuwa 
na nguo unachapwa. Damu ilimwagika kutoka kwenye ngozi yake 
nyeusi. Na umati wa watu uliokuwa umemzunguka ulimwita: 

“Ewe mtumwa mchafu! Geukia kwetu na uiokoe nafsi yako!” 

Hata hivyo, aliunguruma kama simba aliyejeruhiwa na kulitaja 
kwa nguvu tamko la imani. 

Waliposikia hivyo, umati huo uliendelea kumpiga tena na tena. 
Baada ya kushindwa kuitoa hasira yao waliifunga kwa kamba shin- 
go yake na kumburuta hadi katika mitaa ya mji wa Makkah. Bado, 
Bilal Habashi alichukua makazi katika upendowa Mtume^. Hakuwa 
akihisi maumivu yoyote, bali moyo wake ulijazwa kwa upendo wa 
Mtume. moyo wake ulikuwa mkubwa kama dunia. Wakati katika du- 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


nia ya muda alikuwa katika hali ya huzuni; hakuwa na chochote hata 
kidogo kabisa. 

Hivyo, upendo na mapenzi ya Bilal (Mwenyezi Mungu awe radhi 
naye) ulimuinua kutoka kuwa mtumwa tu na kuwa Sultani wa nyoyo. 
Akawa muadhini (muitaji watu kwenye swala) wa Mtume M- Kwa 
sababu hiyo, upendo aliokuwa nao kwa Mtume M ulikuwa juu ya 
midomo yake wakati wa pumzi yake ya mwisho na akasema wakati 
akikata roho: 

Furahini, furahini ..! Ninapaa kwenda kwa Mtume M ■■■ “ 

Hivyo, tunapaswa kuijua maana ya maneno yafuatayo ya 
Mtume M- 

“Mtu atakuwa pamoja na yule anayependa zaidi.” (Bukhah, Adab, 
96). 

Tunatakiwa kufanya juhudi ili kufaidika na mambo yanayoon- 
yeshwa katika aya zifuatazo: 

“Anacho kupeni Mtume chukueni, na anacho kukatazeni jie- 
pusheni nacho. Na mcheni Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi 
Mungu ni Mkali wa kuadhibu.” (Hashr, 59:7). 

Sehemu ya kwanza ya tamko la shahada, ambao ni nguzo ya 
msingi ya Uislamu, inajumuisha kuwa mtumishi na mja wa dhati wa 
Mwenyezi Mungu. Sehemu ya pili ina maana ya kufuta uongozi wa 
Mtume M ili kuwa mtumishi na mja wa dhati wa Mwenyezi Mungu. 

Masharti yafuatayo ni hitajio la awali la tamko hili kupata nafasi 
katika moyo: 

1. Moyo unatakiwa kuwa katika muungano na Mola. 

Hili linaweza kupatikana kwa kumkumbuka (kumdhukuru) 
Mwenyezi Mungu. Hili limeelezwa ndani ya Our’an Tukufu: 

“... Hakika kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu ndio nyoyo 
hutua!”. (Rad, 13:28). 





Uislamu Imani Na Matendo 


Neno “moyo” haliundwi tu na nyama, pia ni kituo cha dhamiri na 
utambuzi. Na neno “kukumbuka (dhikr)” katika aya ya hapo juu hali- 
na maana tu kurudiarudia majina ya Mwenyezi Mungu kwa maneno. 
Ina maana ya kumtambua Mwenyezi Mungu kutoka ndani ya moyo 
wa mtu. Ni kwa njia hii tu ndipo moyo hupata kuridhika na kuendelea 
kiroho. Na furaha ambao Mwenyezi Mungu humpa binadamu huja tu 
kwa njia hii. 

Nyoyo hizo, ambazo tayari zimefikia lengo hili, daima hupamb- 
wa na kuvutia kwa uzuri wa Kimungu. Nyoyo hizo huustaajabia uzuri 
wa uhai (uwepo), na hutambua kuwa hilo si chochote bali ni dhihiris- 
ho la ukamilifu wa Kimungu. 

2. Kuongeza upendo kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu kati- 
ka moyo wa mtu hupelekea kuongezeka kwa wale wanaoupenda 
Uislamu na kuwakirihi wale wanaoipinga dini. 

Upendo ni sharti la kuwa muumini wa kweli. Kupitia upen- 
do, ibada na tabia njema huwa ni furaha na baraka kwa muumi- 
ni. Mtazamo wa mtu kuelekea uhai hubadilika kwa namna nzuri. 
Hivyo, huigundua siri ya kuchomoza jua asubuhi na kuzama jioni. 
Huhisi utaalamu wa msanii ambaye huchora michoro ya ajabu; la- 
kini vipi kuhusu mchanganyiko wa rangi katika mazingira zinazo- 
badilika kila wakati wa siku ... Maua yenye rangi mbalimbali, ma- 
yunguyungi, mauaridi ... Jinsi wanavyoweza kupata hizi rangi zote 
kutoka kwenye huu udongo mweusi? .. Kwa kifupi, pindi mtu ana- 
pojitazama yeye mwenyewe na kuutazama ulimwengu kwa upen- 
do hulazimika kupelekwa mbali na maajabu yaliyo ndani yake. 
Mafanikio makubwa baada ya imani ni kuingia katika mafunzo ya 
kiroho yatakayomuongoza mtu kwenye kumpenda Mwenyezi Mungu 
na Mtume 

3. Mtu anapaswa kuwa pamoja na waja wema wa Mwenyezi 
Mungu na kuiga mfumo wa ibada na mwenendo wao. 

Kwa mujibu wa matokeo ya utafiti wa saikolojia “mwenendo 
unaofanya kazi au ulio katika hali ya mwendo una tabia ya kusam- 
baa.” Yaani, tabia na mwenendo ni kitu vamizi kama magonjwa ya 
kuambukiza. Maswahaba, ambao wakati mmoja walikuwa watu wa 
ujinga, walibadilika kuwa watu wengi wema zaidi duniani kwa saba- 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


bu ya hamasa, mwanga, na nishati ya kiroho waliyoipata kwa njia ya 
kuwa katika baraza la Mtume 

Kwa kweli, hata mbwa wa Watu Saba wa Pangoni(Ashab al- 
Kahf) aitwaye Kithmir alipata mafanikio yenye Baraka kwa sababu 
ya kuungana na watu wema. Our’an Tukufu inaelezea kisa cha watu 
hao saba wa pangoni na mbwa wao kama tukio la kipekee. 

4. Mtu anapaswa kuamiliana na viumbe kwa upole kwa ajili ya 
Mwenyezi Mungu. 

Mwenyezi Mungu anawahamasisha sana waja wake kwa maji- 
na yake “Mwingi wa Rehema na Mwenye kurehemu”, kati ya majina 
yake mengine. Yaani, ameweka huruma ndani ya waja Wake. Yule 
ampendaye Mwenyezi Mungu anatakiwa kuwatendea viumbe Wake 
wema na huruma. Hata kumuua nyoka mwenye sumu inapaswa ku- 
fanyika katika njia nzuri ili kutomsababishia maumivu makali. 

Haya ni madhihirisho ya tamko la imani ambalo ni ufunguo wa 
pepo; yaani, ni meno ya ufunguo wa peponi. 

Imesimuliwa kutoka kwa Wahb bin Munabbih: 

Siku moja aliulizwa: 

“Je, maneno Y iii “Hakuna mungu ila Mwenyezi Mungu” sio 
ufunguo wa pepo? 

Naye akajibu: 

“Ndiyo, lakini ufunguo unatakiwa kuwa na meno. Kama una 
ufunguo wenye meno ndipo utakapofunguliwa mlango wa pepo. 
Vinginevyo, haufunguliwi. ” (Bukhari). 


MANENO YENYE UZITO MKUBWA 
KWENYE MIZANI (SIKU YA KIYAMA) 

Mtume M alisema: 

Hakika, Mwenyezi Mungu atamtoa hadharani mtu mmoja mion- 
goni mwa watu wangu na mafaili tisini na tisa yenye ukubwa unaoe- 





Uislamu Imani Na Matendo 


za kuonekana na kila mtu, yatafunguliwa na hapo Mwenyezi Mungu 
atasema: 


Je, unaweza kukana lolote katika haya? Je waandishi wangu 
hawakukutendea haki?” 


Mtu huyo atajibu: 

Hapana, Mola wangu!” 

Mwenyezi Mungu atasema tena: 

“- Naam, una thawabu mbele yetu. Hakuna dhulma utakayoten- 
dewa leoo.” 


Karatasi iliyobeba maneno 


a] j ^ oi ^ ^JJi ^i ^i ^ oi -t.^-.^i 


“Nashuhudia kwamba hakuna mungu ila Mwenyezi Mungu, 
na Muhammad ni mja na ni Mtume Wake” itafunuliwa, na pata- 
semwa: 


“- Njoo jiandae kwa ajili ya hukumu!” 

Basi mtu huyo atasema: 

“- Mola wangu Mlezi! Karatasi hii moja ina maana na umuhimu 
gani mbele ya mafaili mengi?” 

Hapo ataambiwa: 

“- Hakuna dhulma utakayofanyiwa leo.” 

Kwenye upande mmoja wa mizani yatawekwa mafaili (makab- 
rasha) huku kwenye upande wa pili kitakuwepo kipande cha karata- 
si chenye tamko la shahada. Karatasi hiyo itayashinda uzito mafaili 
hayo, kwa maana hakuna kitu kinachoweza kulishinda uzito jina la 
Mwenyezi Mungu” (Tirmizi). 

Katika Hadithi hii Tukufu yenye thamani imeelezwa kuwa: 

“Dhikri bora kabisa ni, JJi ‘Hakuna mungu ila Mwenyezi 
Mungu’; na dua bora kabisa ni ‘ Sifa njema ni za Mwenyezi Mungu.’” 
(Ibn Maja, Adab, 55, Tirmizi, Nasai). 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


Tamko la shahada ya imani ni mizizi ya imani. Kadiri linavyozidi 
kutamkwa, ndivyo linavyozidi kuifanya imani kuwa imara na kamilifu. 

Hadith tukufu inasema: 

Nabii Musa (a.s.) alisema: 

Mola wangu! Nifundishe kitu ninachoweza kukusifu na kukua- 
budu kwacho.” 

Mwenyezi Mungu akamjibu: 

“- Sema, ^ ''i\ i,\ ''i hakuna mungu ila Mwenyezi Mungu!” 

Nabii Musa akasema: 

“- Mola wangu! Ningependa unipendekezee kitu maalumu.” 

Mwenyezi Mungu akamjibu: 

“- Ewe Musa! Kama mbungu saba na ardhi saba zikiwekwa 
kwenye upande mmoja wa mizani na upande wengine yakawekwa 
maneno ya N “Hakuna mungu ila Mwenyezi Mungu”, basi ma- 
neno hayo yangezishinda uzito zote” (Nasai). 

Mfalme Sulemani alikuwa akipita eneo Fulani akiwa na jes- 
hi kubwa la majini na binadamu katika safari yake. Kulikuwa na bon- 
de la wadudu chungu huko. Mkuu wa wadudu chungu, alipomuona 
Suleiman na jeshi lake alisema; 

“- Enyi wadudu chungu! Nendeni kwenye makazi yenu, ili 
Suleiman na jeshi lake wasiwakanyage bila wao kujua! Utawala 
wa Sulemani ni utawala mkubwa; mtakanyagwa! “Rudini kwenye 
makazi yenu!” 

Nabii Suleiman 80)1 ambaye alikuwa amejaaliwa na Mwenyezi 
Mungu uwezo wa kuelewa lugha ya wanyama aliposikia maneno ya 
mkuu huyo wa wadudu akajibu. 

“- Hapana, utawala wangu ni wa mpito! Na maisha yangu ya ki- 
dunia ni yenye kikomo. Lakini, furaha inayopatikana kwa kusema 
tamko la umoja wa Mwenyezi Mungu mara moja, haina kikomo!” 





Uislamu Imani Na Matendo 


Kuhusu kusoma maneno ya tamko hilo kwa pamoja, Tabarani 
anataja maneno yafuatayo ya Mtume M kuwa Imam Ahmad anasi- 
mulia kutokaAws bin Shaddad: 

Siku moja Mtume M, aliwakusanya maswahaba wake na aka- 
wauliza: 

“- Je, kuna Watu wa Kitabu (Wakristo na Wayahudi) kati yenu?” 

“-! Hapana, Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu” walisema. 

Hapo Mtume M aliwaambia wafunge milango na akasema: 

“- Nyanyueni mkono yenu na mumdhukuru Mwenyezi Mungu 
kwa maneno ya “Hakuna mungu ila Mwenyezi Mungu ” ‘ili N. 

Shaddad bin Aws anaripoti kilichotokea baadaye katika mkusan- 
yiko huu wa kumdhukuru Mwenyezi Mungu kama ifuatavyo: 

“Tulimdhukuru Mwenyezi Mungu kwa kusema ‘Hakuna mungu 
ila Mwenyezi Mungu’ Kisha Mtume M akaomba dua ifuatayo: 

“- Mola wangu! Umenichagua kama mjumbe Wako kwa ajili ya 
maneno haya. Uliniamuru kuyatamka. Uliniahidi pepo pindi nitakapo- 
yatamka. Hakika Wewe si Mwenye kukhalifu ahadi Yako!” 


Kisha, Mtume M akawaambia Maswahaba: 

Zingatieni! Ninawapa habari yenye furaha! Furahini, 
Mwenyezi Mungu amewasamehe” (Ahmad bin Hanbal, Tabarani). 

Hadith nyingine Tukufu inasema tena: 

“Maneno ya kuwa hakuna Mungu ila Mwenyezi Mungu yana tha- 
mani kubwa mno mbele ya Mwenyezi Mungu. Hivyo yanaa daraja kub- 
wa mbele ya Mwenyezi Mungu. Yeyote anayeyasema kwa ukweli na 
kwa dhati, Mwenyezi Mungu atamuingiza peponi. Na ayatamkaye kwa 
maneno tu, si kwa moyo wake, damu na mali yake ni zenye kuokole- 
wa, lakini atahukumiwa kwa hilo huko Akhera ” (Jam ai-Fawaid, i, 23). 



“Wabashirieni habari njema kwa watu watakaokuja baada yenui 
Mtu asemaye 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


jj ‘:!li ili N ‘Hakuna mungu ila Mwenyezi Mungu kwa dhati na kwa 
moyo wbte, ataingia peponi (Jam ai-Fawaid, i, 18). 

Mtu atamkaye, ii 'i, ‘hakuna mungu isipokuwa Mwenyezi 
Mungu anatakiwa kuondokana na tamaa yoyote ya kidunia na ya 
muda inayoweza kumuongoza kwenye hali ya kutokuwa msikivu, na 
aendelee mpaka kufikia kiwango ambacho kwamba moyo umejaa 
nuru ya Mwenyezi Mungu tu, na pia kwa hekima na siri za Kimungu, 
na katika hali hii aendelee kuutafakari ukuu wa Mwenyezi Mungu, na 
udhaifu wake mwenyewe. Kuhusu nukta hii imesemwa: 

“Atakaye jitambua atamtambua Mola wake.” 

Kutokana na siri hii kuna kitu muhimu sana tunachotakiwa kuki- 
elewa. 

Mwenyezi Mungu huzitazama moja kwa moja nyoyo zilizojazwa 
upendo wa Mwenyezi Mungu. Mmoja wa wanafunzi (derish) alimuu- 
liza Bayazid al-Bastami: 

“- Nielekeze aina ya ibada itakayonileta karibu na Mwenyezi 
Mungu!” 

Bayazid al-Bastami akamshauri kama ifuatavyo: 

“Wapende waja wema wa Mwenyezi Mungu! Jaribu kuziteka nyo- 
yo zao, kwa maana Mwenyezi Mungu huzitazama nyoyo zao mara 
360 kwa siku. Acha Mwenyezi Mungu akukute huko wakati wa ziara 
hizi!...” 


TAMKO LA IMANI WAKATI WA PUMZI YA MWISHO 

Kuwa na uwezo wa kutamka maneno ya shahada ya Imani ya, 
Ni Ji “Hakuna mungu ila Mwenyezi Mungu” (Kaiimah-I-Tauhid) wa- 
kati wa pumzi ya mwisho ni bahati bahati nzuri ya mwisho mwema. 
Kulitamka kwa mdomo tamko hilo kunatakiwa kuziteka nyoyo zetu ili 
tuweze kuyatamka wakati wa pumzi yetu ya mwisho. Yataganda katika 
moyo wetu tu kwa kuishi kulingana na mahitaji yake. Iwapo mja ataku- 
wa mjinga wa amri za Mwenyezi Mungu, kutakuwa na umbali mkubwa 
kati yake na tamko la imani, na kama mja hatoushinda ujinga wake. 





Uislamu Imani Na Matendo 


umbali huo huzidi kuwa mkubwa, na hapo kutamka tu kwa mdomo 
tamko la imani hakutokuwa na athari yotote kwake. Hayo ni masikitiko 
makubwa. Basi, kila dakika ya maisha yetu inatakiwa kupangwa kwa 
mujibu wa tamko la Imani kwa ajili ya furaha yetu ya milele. Tukio lifu- 
atalo lililotokea katika nyakati za Mtume M ni la mfano katika jambo: 
Kulikuwa na kijana mmoja mwema aitwaye Algama katika maswaha- 
ba wa Mtume M- Daima alionyesha furaha pindi alipopewa baadhi ya 
kazi. Sifa yake hii ilipendwa pia na Mtume M- Hata hivyo, alipokuwa 
karibu kufa, hakuwa na uwezo wa kutamka tamko la Imani. Mtume 
M alitaarifiwa juu ya hali yake. Kwa kuwa Mtume M alimpenda mara 
moja alikwenda kumwona na kumuuliza kilichotokea. Kijana akajibu: 

“- Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu! Nahisi kama nina kitu kama 
kufuli katika moyo wangu.” 

Mtume M aliwauliza watu waliokuwa mahali hapo kama ilikuwa 
ni kikwazo kwake kutamka tamko la shahada ya Imani. Walipoulizia 
kuhusu hilo, waligundua kwamba alikuwa amemtendea vibaya mama 
yake na yeye alikuwa na hasira naye. Mtume M alimwita mama kwa 
kuwa alimpenda yule kijana kutokana na huduma yake nzuri na aka- 
muuliza: 

“Iwapo mtu ametengeneza moto mkubwa, na akakusudia kum- 
tupa mtoto wake ndani ya moto huo, unaweza kukubali hicho anac- 
hotaka kukifanya?” 

Mama aliyekuwa na wasiwasi akajibu: 

“- Hapana, ewe Mtumewa Mwenyezi Mungu! Nisingekubali!” 

Mtume akasema: 

“- Kama ni hivyo, unapaswa kumsamehe makosa yake aliyoku- 
tendea; mpatie katika haki za umama wako!” (Tanbih ai-Gafiiin, 123-124). 

Mama mwenye mateso alimsamehe mtoto wake aliposhuhu- 
dia huruma na rehema maalumu ambao Mtume M aliionyesha kwa 
mtoto wake. Aliitoa haki kwake. Hapo kijana huyo akaweza kutamka 
Tamko la Imani bila kujisikia hatia, akakata roho. 

Kuna matukio mengi yanayofanana na tukio hili ambao bila ku- 
jua hufanya kinyume na dini yetu na maisha ya baadaye. Our’an 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


na mafundisho ya Mtume M yamejificha ndani ya tangazo la imani. 
Basi, tunamuomba Mola wetu atuokoe na hali ya kutosikia! Na atupe 
uwezo wa kutamka tangazo la imani. Kama Mtume M alivyosema: 
“Kila aliye na uwezowa kutamka” Hakuna mungu isipokuwa Mwenyezi 
Mungu” kama agano yake la mwisho katika dunia hii ataingia pepo- 
ni.” (I. Canan, Kutb al-Sitta Muhtasar, II, 204). 


MWOMBEZI MKUU 

Tamko la Imani ni mwombezi mkubwa kwa waja mbele ya 
Mwenyezi Mungu. Litamtumikia mja kwa ufanisi mpaka atakapokom- 
bolewa. 

Hadithi Takatifu inasema: 

“Kuna nguzo iliyotengenezwa kwa nuru ya Kimungu chini ya 
mbingu. Pindi mja anaposema “Hakuna mungu, isipokuwa Mwenyezi 
Mungu” nguzo hii huanza kutikisika. Hapo Mwenyezi Mungu huiam- 
bia nguzo hii: 

“- Simama imara!” 

Nguzo hujibu: 

“- Mja aliyetamka tangazo la Imani hajasamehewa bado. 
Nitawezaje kusimama imara?” 

Mwenyezi Mungu husema tena: 

“-.Kwa hakika nimemsamehe” 

Na hapo nguzo hiyo husimama imara”. (Bazzar) 



“Hakutakuwa na shida kwa watu wa Tamko la Imani katika ma- 
kaburi yao, na Siku ya Malipo. Nitasikia maneno “Shukrani ni za 
Mwenyezi Mungu alietuondolea huzuni na usumbufu” kutoka kwa 
watu watakapokuwa wakijitokeza kutoka makaburini mwao wakiute- 
teresha udongo ulio juu yao. “(Fadail al-Amal, 478). 

‘Hakuna mungu ila Mwenyezi Mungu’ ina maana ya kuyatam- 
bua mara kwa mara ya na kuyahisi kwa kina katika moyo. Tamko la 





Uislamu Imani Na Matendo 


‘hakuna mungu ila Mwenyezi Mungu’ linalotamkwa kwa mkweli na 
dhati ni bora kuliko aina zote nyingine za ibada. Ujumbe na wito wa 
manabii wote umekusanywa katika tamko hili. Ni uti wa mgongo wa 
dini ya mkweli. Mwenyezi Mungu anasema: 

“Na hatukumtuma kabla yako Mtume yeyote ila tulimfunu- 
lia ya kwamba hapana mungu isipo kuwa Mimi. Basi niabuduni 
Mimi tu.” (Anbiyaa, 21:25). 

Rehema ya Mwenyezi Mungu juu ya waja wake kwa makosa yao 
haina kikomo. Kama ilivyoelezwa katika Our’an, anasamehe dhambi 
zote isipokuwa kumshirikisha. Tena, kama ilivyoelezwa katika mane- 
no ya Mtume M, Mwenyezi Mungu atawaadhibu wale waliomuasi na 
wale walioendelea kutotamka tamko la Imani. Mtume ^ anasema: 

“Iwapo mtu atatamka Tamko la Imani na akawa hajaichagua du- 
nia juu ya dini, hasira ya Mwenyezi Mungu haitakuwa juu yake. Pindi 
mtu anapoichagua dunia juu ya dini na bado akasema “Hakuna mun- 
gu, ila Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu humwambia ‘Wewe sio 
mkweli katika hayo uyasemayo’’ (Fadaii ai-Amai, 48i). 

Abu Hurayra anasimulia: 

Siku moja nilimuuliza Mtume wa Mwenyezi Mungu M'- 

“Nani atakayefaidika zaidi na uombezi wako Siku ya Kiyama?” 

Naye akajibu: 

“Nilikuwa nikitarajia kuwa utakuwa wa kwanza kuniuliza jambo 
hili kwani nilijua jinsi unavyopendelea hadithi zangu. Mtu atakaye- 
faidika sana na uombezi wangu ni yule asemaye ‘Hakuna mungu, 
ila Mwenyezi Mungu’ kwa ukweli na dhati kutoka moyoni mwake ...” 
(Bukhari). 

Baraa anaripoti: 

Wakati wa vita vya Uhud mtu mmoja akiwa na silaha begani 
mwake alikuja mbele ya Mtume M ili kusilimu, lakini aliposhuhudia 
ukali wa vita akamuuliza Mtume M'- 

“- Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu! Je, nijiunge na vita ya kwan- 
za au nitamke imani yangu kwa Mungu Mmoja?” 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


Mtume M akamwambia: 

Tamka imani yako kwanza, na kisha jiunge na vita!” 

Amr bin Sabit aiifuata yaie aiiyoambiwa na Mtume M, na akapi- 
gana kwa ushupavu. Mtume M aiipoiona maiti yake kati ya mashahidi 
aiisema; 

“Aiifanya kazi kidogo, iakini aiipata kingil...” (Ramazanogiu Mahmud 
Sami, Uhud Gazvesi, 35). 


NGUVU YA TAMKO LA IMANI 

Mtume wa Mwenyezi Mungu M anasema: 

“Kuna pazia baina ya Mwenyezi Mungu na kiia kiumbe. Hata 
hivyo, hakuna pazia kwa maneno ya ‘Hakuna mungu, isipokuwa 
Mwenyezi Mungu’ na baraka inayotoiewa na baba kwa ajiii ya mwa- 
nawe.” (Tirmizi). 

inaeiezwa kuwa: 

Kuna aina tano za giza na aina tano za mwanga ziiizo kinyume 
chake: 

a. Upendo kwa ajiii ya dunia hii ni giza, na uchamungu ni mwan- 
ga wake. 

b. Dhambi ni giza, toba ni mwanga wake. 

c. kaburi ni giza, kutamka “hakuna mungu, iia Mwenyezi Mungu” 
mara nyingi ni mwanga wake. 

d. Maisha ya baadaye ni giza, matendo mema ni mwanga 
wake. 

e. Daraja (siraat) poni ni giza, na imani kamiii ni mwanga wake. 

Mtu awezaye kushikamana na nuru hizi atapata furaha ya miieie. 

Mtume wa Mwenyezi Mungu M anasema: 

“Siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu ataamuru: Yeyote aiiyetamka 
‘Hakuna mungu, iia Mwenyezi Mungu’, na akawa hata na chembe ya 





Uislamu Imani Na Matendo 


imani katika moyo wake, basi, na atoke motoni! Yeyote aliyetamka 
‘Hakuna mungu, ila Mwenyezi Mungu’, au alinidhukuru, au aliniogo- 
pa mahali fulani, basi na atoke motoni!” (Hakim). 



“Iwapo mmoja wenu atachukua wudhu kisha akasema 
‘Nashuhudia kwamba hakuna mungu, ila Mwenyezi Mungu, na 
Muhammad ni Mtume na ni Mja Wake’, milango ya nane ya peponi 
itafunguliwa kwa ajili yake na ataingia lango lolote alitakalo” (Musiim, 
Taharat, 17, Abu Dawud, Ibn Maja). 

Tamko la Imani ni nuru ya moyo. Tena ni nuru ya uso wa bina- 
damu. 



“Wafanyeni watoto wenu kuanza kuzungumza kwa maneno 
ya ‘Hakuna mungu ila Mwenyezi Mungu. Wahamasisheni kusema: 
‘Hakuna mungu ila Mwenyezi Mungu’ wakati wa saa ya mwisho, kwa 
maana yule asemaye ‘Hakuna mungu ila Mwenyezi Mungu’ kama 
kauli yake ya kwanza na ya mwisho katika dunia hii, hatowajibika 
kwa dhambi yoyote hata kama ataishi kwa muda wa miaka elfu.” 
(Bayhaki). 

Hata hivyo, baada ya tamko la imani tabia ya mtu ni muhimu 
sana, kwa maana hali ya saa ya mwisho itatokea kulingana na ki- 
wango chake na utendaji wake katika suala hili. Imesimuliwa kwam- 
ba Nabii Ibrahimu siku moja alimuuliza Malaika wa mauti; 

“- Ewe Malaika wa mauti! Unaonekanaje wakati unachukua ma- 
isha ya mtu? Napenda kuona jinsi unavyoonekana wakati huo.” 

Malaika wa mauti akajibu: 

“- Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu! Unaweza kustahmili hilo?” 

Pindi Nabii Ibrahim alipojibu: 

“- Ndiyo, naweza.” 

Malaika wa mauti akasema: 

“- Basi ugeuze uso wako!” 





IMANINA NGUZO ZAKE „ 


Pindi Nabii Ibrahim alipomgeuzia sura yake tena Malaika wa 
mauti alikuwa katika muonekano wa ajabu. Alikuwa anatisha kum- 
tazama. Alipomuona tu, Nabii Ibrahim alipoteza fahamu. Pindi 
alipopata fahamu alimuona Malaika wa mauti kama alivyomuona 
mwanzo, na akasema: 

Kwa mtu muovu, inatosha kuuona uso wako tu, hata kama 
hakuna kitu kingine!” (M. Sami Ramazanoglu, Ibrahim Aleyhisselam). 

Hakuna ajabu kwa mtu ambaye aliishi kama muumini kamili kuo- 
nekana kwa Malaika wa mauti bila kuwa wa kutisha. 

Njia hutahiniwa mara nyingi katika dunia hii. Na kama imani yake 
ni imara hufaulu mitihani hii, lakini kama sio atashindwa. 

Hivyo, binadamu hukabiliana na matatizo, mateso, taabu, na 
maumivu mengi katika harakati zao za kwa ajili ya imani na mema. 
Kwa njia hii, wema na waovu hupata kutambuliwa. Kwa hiyo, kuwa 
na imani ya Mwenyezi Mungu haitoshi. Mtu anatakiwa kuendeleza 
msimamo wake kwa kuipamba imani yake na matendo mema ili ku- 
faulu mitihani mingi ya maisha. 

Mwenyezi Mungu, katika aya hii, anaeleza uhusiano wa imani na 
mitihani hii: 

“Je! Wanadhani watu wataachwa kwa kuwa wanasema: 
Tumeamini. Nao wasijaribiwe? Hakika tuliwajaribu walio kuwa 
kabla yao, na kwa yakini Mwenyezi Mungu atawatambulisha wa- 
lio wa kweli na atawatambulisha walio waongo.” (Ankabut, 29:2-3). 

Kwa kuzingatia tamko hilo la Our’an, imani ni neema, na mtiha- 
ni ni kipimo chake ambacho mja anatakiwa kulipa thamani kuokoa 
imani yake. Yaani, Mwenyezi Mungu anataka thamani ili waja wake 
waweze kuelewa thamani ya imani yao kwa kuwapima kwa uwiano 
wa uwezo wao. Imeelezwa ndani ya Our’an Tukufu: 

“Hakika Mwenyezi Mungu amenunua kwa Waumini nafsi zao 
na mali zao kwa kuwa wao watapata Pepo...” (lauba, 9:111). 

Kwa hiyo, wanatakiwa kuzitoa dhabihu nafsi, mali zao, nk moyo 
na roho katika Njia ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya imani kamilifu. 
Kwa kweli, mateso, tabu, na maumivu ya dunia yanayowakumba wa- 





Uislamu Imani Na Matendo 


umini ni yanaandikwa kama thamani iliyolipwa katika dunia hii ambao 
itafidiwa katika maisha ya akhera. 

Kwa upande wengine, jitihada za makafiri za kuwatesa wale am- 
bao wanajitahidi kuishi kwa mujibu wa dini yao bila ya shaka zitawa- 
peleka kwenye mwisho chungu katika Jahannamu, nao wanastahili 
moto kwa sababu mbili. 

Kwanza, hawana imani, na pili, wanawakandamiza waumini. 
Kwa kifupi, thamani ya imani, yaani bei ya kuwa muumini kamili ni 
kuweka moyo kuwa msafi dhidi ya mwelekeo wa kujisalimisha kwa 
viumbe badala ya Mwenyezi Mungu. Hii ina maana ya kufanya ji- 
tihada za mafanikio kufaulu mitihani yetu. Basi, kukikimbia kitendo 
chochote au tabia ambao inaweza kuharibu nafasi yetu ya kukuza 
na kudumisha imani kamilifu ni jambo linalohitajika. Kutokuzingatia 
hitajio hili kutasababisha uharibifu wa haraka na hali ambao toba ha- 
itofaa kitu. 


MATENDO YANAYOHARIBU TAMKO LA IMANI 

1. Kutojisalimisha kwa Mwenyezi Mungu, bali kujisalimisha kwa 
wasiokuwa Yeye. 

Mwenyezi Mungu anasema: 

“Hakika Mwenyezi Mungu amekunusuruni katika mapigano 
mengi, na siku ya Hunayni ambapo wingi wenu ulikupandisheni 
kichwa, lakini haukukufaeni kitu. Na ardhi ikawa dhiki kwenu Juu 
ya upana wake. Kisha mkageuka mkarudi nyuma.” (lauba, 9:25). 

Hiyo ndiyo sababu kwamba mja anatakiwa kufuata kanuni ya “Wewe 
tu ndiye tunayekuabudu, Wewe tu ndiye tunayekuomba msaada.” 

2. Kukiuka amri na makatazo ya Mungu na kufuata tamaa za 
mwili. Yaani, kumuasi Mwenyezi Mungu na Mtume wake. Mwenyezi 
Mungu anasema kuhusu suala hili: 

“Sema: Je, nimtafute hakimu ghairi ya Mwenyezi Mungu, 
naye ndiye aliye kuteremshieni Kitabu kilicho elezwa waziwazi? 
Na hao tulio wapa Kitabu wanajua ya kwamba kimeteremshwa na 
Mola wako Mlezi kwa Haki. Basi usiwe katika wanao tia shaka.” 





UTANGULIZI 


“Na yametimia maneno ya Mola Mlezi wako kwa kweli na 
uadilifu. Hapana awezaye kuyabadilisha maneno yake. Na Yeye 
ndiye Mwenye kusikia na Mwenye kujua.” 

“Na ukiwat’ii wengi katika hawa waliomo duniani watakupo- 
teza na NJia ya Mwenyezi Mungu. Hawa hawafuati ila dhana tu, 
na hawakuwa ila ni wenye kusema uwongo tu.” 

“Hakika Mola wako ndiye MJuzi kushinda wote kuwajua wa- 
lio potea Njia yake, na ndiye MJuzi kushinda wote kuwajua wali- 
ohidika.” (Anam, 6:114-117). 

“Enyi mlio amini! Mkiwat’ii baadhi ya walio pewa Kitabu wa- 
takurudisheni kuwa makafiri baada ya Imani yenu.” 

“Na vipi mkufuru hali nyinyi mnasomewa Aya za Mwenyezi 
Mungu na Mtume yuko kati yenu? Na mwenye kushikamana 
na Mwenyezi Mungu basi huyo ameongozwa kwenye NJia lliyo 
Nyooka.” (Al-i-lmran, 3:100-101). 

“ Enyi mlio amini! Ikiwa mtawat’ii waiio kufuru watakurudis- 
heni nyuma, na hapo mtageuka kuwa wenye kukhasiri.” 

Bali Mwenyezi Mungu ndiye Miinzi wenu, naye ndiye bora 
wa wasaidizi. 

Tutazitia khofu nyoyo za walio kufuru kwa vile walivyo mshi- 
rikisha Mwenyezi Mungu na washirika ambao hakuwateremshia 
hoja yoyote. Na makaazi yao ni Motoni; na maovu yaliyoje mas- 
kani ya wenye kudhulumu!” 

Na Mwenyezi Mungu alikutimilizieni miadi yake, vile mlivyo 
kuwa mnawauwa kwa idhini yake, mpaka mlipo legea na mkazo- 
zana Juu ya amri, na mkaasi baada ya Yeye kukuonyesheni mli- 
yo yapenda. Wapo miongoni mwenu wanao taka dunia, na wapo 
miongoni mwenu wanao taka Akhera. Kisha akakutengeni nao 
(maadui) ili akujaribuni. Naye sasa amekwisha kusameheni. Na 
Mwenyezi Mungu ni Mwenye fadhila Juu ya Waumini.” (Ai-i imran, 
3:149-152). 






SWALA (SALAT /NAMAZ) 

Nguzo ya kwanza ya Ibada ya Kiislamu, 
Ncha (Nguzo) ya Dini, Nuru ya Imani, 
na njia (mi'raji) ya kupaa kwa Waumini 





HAKIKA wamefanikiwa Waumini ambao ni wanyenyekevu katika Sala zao 
“(Muminun, 1-2) 





SWALA (SALAT/NAMAZ) 




o//Laisha ya mwanadamu yamejaa ishara zinazoonyes- 
ha kutafuta ukweli ili kumfikia Muumba wa ulimwengu. Ishara hizi 
ni matokeo ya mielekea yetu ya kiasili (ya kimaumbile) ya kuami- 
ni na kuabudu. Hizi ni za kiasili (kimaumbile) na zimewekwa kati- 
ka maumbile ya mwanadamu. Hivyo basi wale ambao wameen- 
delea kunyimwa ya Uhalisia na ukweli (wa Kimungu), na kupotea 
kwa kuabudu kiumbe dhaifu ambaye hatuwezi kukidhi mahitaji yao 
ya asili ya kweli, kama ambavyo imekuwa ikionekana katika zama 
zote za zamani na za sasa, huishia kufuata njia zisizokubalika ki- 
akili na zisizokuwa za kimantiki. Hivyo, leo, mamilioni ya watu wa- 
naabudu viumbe dhaifu kama vile ng’ombe, na wengi wao, kama 
ilivyo katika dini potofu, wana mtazamo potofu kuhusu Mola ali- 
ye juu ya uwezo wa fikra za watu, Mola Mlezi wa Ulimwengu. 
Hii inaonyesha kuwa mwanadamu ana haja ya kuwa mtumwa na 
ana haja ya kutekeleza masharti ya kutimiza dhumuni hilo. Hivyo, 
Mwenyezi Mungu anasema katika Our’an Tukufu: 

“Nami sikuwaumba majini na watu ila waniabudu Mimi.” 

(Zariyat, 51:56). 

Hii ina maana kwamba kwa sababu ya gadari hii, mwanadamu 
ni mja na kwa kuwa anaishi katika siri ya kuwa mja (utumwa), yuko 
katika hali ya uhitaji. Basi, mwanadamu anatakiwa kufikia wokovu 
na mafanikio kwa kiasi kwamba anaweza kuupeleka mwelekeo huu 
wa kimaumbile kwenye kutafuta heshima na hadhi ya mwanada- 
mu. Na hivyo, anawajibikiwa kumhimidi na kumuabudu Mola wake. 
Hatimaye, sifa na viwango vyote bora ambavyo mwanadamu ameja- 







Uislamu Imani Na Matendo 


aliwa ni kwa kuzingatia hali na sharti la kufanikisha kazi hii. Inaelezwa 
katika Our’an Tukufu: 

“Sema: Mola wangu Mlezi asinge kujalini lau kuwa si kuom- 
ba kwenu. Lakini nyinyi mmemkadhibisha. Basi adhabu lazima 
iwe.” (Furqan 25:77). 

Hivyo, Mwenyezi Mungu katika aya hii, na katika aya nyingi za 
Our’an, anasema kuwa mwanadamu anatakiwa kufanya matendo 
mema na kuwa na imani pia. Kwa hiyo, waamini wanaolenga kuingia 
mbele ya Mwenyezi Mungu kwa moyo salama husalimisha wenye- 
we kwenye chemchemi adhimu za matendo ya ibada iitwayo matendo 
mema kwa moyo wa utayari, husafiri kuelekea bahari ya kuungana na 
Mola wao. Na swala, bila shaka, ndiyo ibada kubwa na muhimu inayo- 
muongoza mja kwenye bahari ya kuungana na Mola wake. Kwa swala 
ndio msingi na kiini cha amali zote katika muktadha, upeo, na daraja. 

Viumbe vyote katika ulimwengu; jua, nyasi za kijani, na miti hum- 
tukuza Mwenyezi Mungu. Ndege, milima, na mawe vyote vinamtuku- 
za na kumhimidi Mwenyezi Mungu katika namna zisizojulikana kwe- 
tu. Mimea humtukuza Mwenyezi Mungu kwa kusimama, wanyama 
humtukuza kwa kuinama na vitu visivyokuwa na uhai vinamtukuza 
kwa kulala chini. Viumbe wa mbinguni hufuata mfano huo. Baadhi ya 
malaika humtukuza Mwenyezi Mungu kwa kusimama, baadhi kwa 
kumsujudia, na baadhi kwa kulala chini. Hata hivyo, swala ambao 
Mwenyezi Mungu amemtunuku mwanadamu kama njia ya kuelekea 
mbinguni inajumuisha vitendo vyote hivyo vya ibada. Hivyo, wale wa- 
lio wakweli katika swala zao hupata thawabu zisizohesabika na isha- 
ra za kiroho kwa sababu tendo hili la ibada linashughulikia ujumla wa 
ibada ambao viumbe wa dunia hii na ulimwengu wengine wanaweza 
kuifanya. 

Soloman Chalabi anaiweka vizuri sifa hii ya kipekee ya swala 
katika maneno yafuatayo: 

Yeyoto atekelezaye hii swala, 

Atapata ubora na sifa mbele ya Mwenyezi Mungu ... 

Kwa maana inajumuisha kiia aina ya ibada, 

Muungano na Mwenyezi Mungu umeingizwa katika aina hii 
ya ibada... 





SWALA (SALAT/NAMAZ) 


Mtume M anasema kuhusu suala hili: 

“Sala humfanya mtu kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu na upen- 
do wa malaika. Ni njia ya manabii. Ni mwanga wa hekima. Ni msingi 
wa imani. Huifanya riziki ya mtu ipate Baraka ya kuongeza na kuza- 
liana. Hutoa faraja kwa mwili. Ni silaha dhidi ya maadui. Humfukuza 
Shetani mbali. Ni mwombezi kati ya mja na Malaika wa mauti. Ni 
mshumaa (taa) na busati kaburini. Ni jibu kwa malaika wa Munkar na 
Nakir (Malaika wanaomuuliza mtu baada tu ya kifo chake). Ni rafiki 
wa karibu mpaka Siku ya Malipo. Ni kivuli kitakachokuwa juu ya mja 
Siku ya Malipo. Ni taji juu ya kichwa. Ni mavazi ya mwili. Ni nuru ya 
aina yake. Ni pazia litakalowekwa kati yake na wengine. Ni ushahidi 
kwa Waumini mbele ya Mwenyezi Mungu. Utaifanya Mizani kuwa 
nzito. Itarahisisha kupita juu ya daraja (swiraat) la kuelekea Peponi 
kwa urahisi sana. Ni ufunguo wa pepo. Kwa sababu swala ni kusifu, 
kuheshimu, kutukuza, kusoma na kuomba. Kwa kifupi, kuswali katika 
wakati wake kunakusanya vitendo vyote vyema”. (Tanbih ai-Gafiiin, 293). 

Hii ndio sababu swala ni mahali pa kukutana na Mwenyezi 
Mungu, na ni zawadi kwa watu wa Uislamu kama miiraji ndogo 
(kama ikilinganishwa na Mir’aj ya Mtume M Kama ilivyoelezwa katika 
Our’an Tukufu: 

sujudu na ujongee karibu (na Mwenyezi Mungu)!” (Aiaq 
96:19) mtu anatakiwa kuingia mbele ya Mwenyezi Mungu kwa njia ya 
swala. 

Katika swala ya kweli wengine wote badala ya Mwenyezi Mungu 
huondolewa, na matatizo yote ya kidunia huondoshwa. Mfanya iba- 
da na yule anayeabudiwa huja pamoja katika mahali pa makutano. 
Hivyo mtu anaweza kusafiri kuelekea kwenye kina cha chini cha siri 
za Kimungu. Swala iliamriwa juu ya Mtume ^ baada ya kukutana na 
Mola wake Usiku wa Miraj (Lailatul-Miraj) bila ya kupitia kwa Malaika 
Mkuu Jibril, na kwa hiyo, ni inaelezewa kama mkutano maalumu na 
Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana Mtume M alisema: 

“Swala ni nuru ya macho yangu.” (Nasai, Ahmad bin Hanbal). 

Kinachopatikana kwa njia ya swala kama vile ukamilifu, utulivu, 
faraja, na urafiki, hayawezi kupatikana kwa matendo mengine, isipo- 







Uislamu Imani Na Matendo 


kuwa swala tu. Daraja ya swala katika dunia ni kama daraja ya ku- 
muona Mwenyezi Mungu huko Akhera. Kwa sababu, hakuna kitendo 
cha ibada ambacho mja anaweza kuja karibu na Mwenyezi Mungu 
tofauti na swala. Ladha ya unono na ishara za kiroho vinaweza ku- 
patikana kwa njia ya swala. Tunaweza kusema kwamba matendo 
mengine yote ya ibada ni hatua za kumuandaa mja kwa ajili ya swa- 
la. Ndiyo maana Mtume M alielezea swala kama: 

“Nguzo ya dini na nuru ya moyo, na ufunguo wa furaha, na miraji 
(kupaa) kwa Waumini.” 

Swala, pamoja na sifa yake yote ya Kimungu, ni tendo la kipe- 
kee la ibada lenye kugawanywa kati ya mja na Mwenyezi Mungu. Ni 
kama Surah Al-Fatiha (sura ya kwanza ya Our’an). 

Aya nne za kwanza: (1 - Kwa Jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi 
wa Rehema, Mwenye kurehemu. 

2 - Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu, Mola Mlezi wa 
viumbe vyote; 

3 - Mwingi wa Rehema, Mwenye kurehemu. 

4 - Mwenye Kumiliki Siku ya Malipo; 

Na aya ya tano “Wewe tu tunakuabudu, na Wewe tu tuna- 
kuomba msaada” ni ya wote Mwenyezi Mungu na mja. Hii hule- 
ta ahadi ya mja kwa Mwenyezi Mungu, na pia kazi ya Mwenyezi 
Mungu kama Mungu kwa ajili ya mja. Yaani, mja anatakiwa ku- 
yatoa matendo yake ya ibada kwa Mwenyezi Mungu tu kwa ku- 
fahamu ukweli kwamba Mwenyezi Mungu ndiye wa pekee ana- 
yestahiki kuabudiwa. Sehemu nyingine ya Surah ni ya mja. 
Imeelezwa katika hadithi ikiiunga mkono Our’an (Hadith-i-Qudsi): 
Imeelezwa na Mtume M kwamba Mwenyezi Mungu anasema: 
“Nimegawa swala kati Yangu Mimi na mja wangu, nusu moja ni 
Yangu, na nyingine ni yake.” (Musiim, Saiat, 38-40). 

Hivyo, swala ni maombi ya mja kwa Mola wake. Ni kuomba msa- 
ada. Mwenyezi Mungu anasema katika Our’an Tukufu: 

“.. na ushike Sala kwa ajili ya kunikumbuka (kwa kunisifu) 
Mimi.” (Taha, 20: 14). 





SWALA (SALAT/NAMAZ) 


Kwa mara nyingine tena siri ya aya “Basi nikumbukeni nita- 
kukumbukeni...” (Bagara, 2:152) inadhihiri katika swala kuliko tendo 
lingine la ibada. 

Hivyo, wakati wa kufanya maombi ya swala, muunganiko na 
Mwenyezi Mungu huonekana kama ilivyoelezwa katika Hadith-i- 
Qudsi iliyoelezewa na Mtume M kama asemavyo Mwenyezi Mungu: 
“Mimi niko pamoja na yule anayeniomba ...” (Bukhah, Tawhid, 15). 

Hata hivyo, ili mtu aweze kutumia vizuri muunganiko huo inata- 
kiwa afikie daraja ya (ihsan). Mtume M anasema kuhusu suala hili: 

“Ihsan (wema) ina maana ya kuswali kana kwamba unamuona 
Mwenyezi Mungu! Hata kama huwezi kumuona, Yeye anakuonai...” 
(Muslim, Iman, 1). 

Hivyo, swala inayofanywa kwa njia hii huhesabiwa kama “nuru 
ya macho” (furaha). 

Wale wenye kuswali katika namna hii humfurahisha Mwenyezi 
Mungu na Mtume wake M- 

Kwa hiyo, swala ni kama mti mtukufu unaomuonyesha njia Nabii 
Musa Ni faraja kwa nyoyo zilizovunjika; ni furaha ya nyoyo zili- 
zochoka kushughulishwa na hii dunia; ni chakula cha kiroho, ni tiba 
ya roho, na ni lugha ya kutaalamika. Mtume M, pindi shinikizo la 
shughuli za kidunia lilipokua kali, alikuwa akimuomba Bilal (swahaba 
wa kwanza aliyepewa kazi kutoa adhana kwa ajili ya swala) kama 
ifuatavyo: 

“Ewe Bilal! Tufariji kwa wito wa kwenda kuswali.” 

Hii ni kwa sababu hakuna kitendo kingine cha ibada kama swa- 
la. Mtu anayeswali hatuwezi kujishugulisha na kitu kingine zaidi ya 
swala. Swala inavunja mawasiliano kati yake na na shughuli nyin- 
gine yoyote. Inampa mtu nafasi ya kuingia ndani ya swala ya kweli, 
furaha isiyoelezeka ya kuungana na Mwenyezi Mungu. Hakuna ten- 
do lingine la ibada inayoweza kutoa furaha hii. Kwa mfano, waka- 
ti wa ibada ya funga mtu anaweza kuwa sokoni kama mnunuzi au 
muuzaji... Mtu anayehiji pia yupo katika hali hiyo hiyo. Lakini, mtu 
anayeswali hatuwezi kuwa anauza au kununua. Anaweza tu kus- 





Uislamu Imani Na Matendo 


wali. Yaani, anakuwa mbele ya Mwenyezi Mungu kimwili na kiroho. 
Waumini kamili huswali mara tano kwa siku kama ilivyoamriwa nda- 
ni ya Our’an Tukufu: 

Sala kwa Waumini ni faradhi iliyo wekewa nyakati maalu- 
mu.” (Nisaa, 4:103). 

Wao pia huswali swala za sunna, na wao, hatua kwa hatua, hupa- 
ta nafasi miongoni mwa waja wema wa Mwenyezi Mungu, na mwis- 
honi, kwa kupata rehma na huruma isiyokuwa na mwisho hufika 
kwenye nyumba ya amani kama inavyotakiwa na amri ya Mwenyezi 
Mungu ya “Rudi kwa Mola wako!” 

Waislamu wenye kufuata mstari huu wapo katika daraja na nafa- 

si ya “Basi nikumbukeni nitakukumbukeni, na nishukuruni wala 
msinikufurui...” (Baqara, 2:152). 

Wao hufurahia tangazo la “kumdhukuru (kumkumbuka) 
Mwenyezi Mungu ndilo jambo kubwa kabisa!” (Ankabut, 29:45). 

Kauli hii inajumuisha maana zote mbili za “kumdhukuru Mwenyezi 
Mungu, yaani, swala ni jambo kubwa’’ na pia “Mwenyezi Mungu kum- 
kumbuka mja, ni jambo kubwa zaidi kuliko mja kmkumbuka Mwenyezi 
Mungu.” Kwa hiyo, swala ni tendo la msingi la ibada inayomfanya 
mja kuja karibu na Mwenyezi Mungu. 


MAANDALIZI KWA AJILI YA SWALA 

lli kutekeleza ibada ya swala, kwa kweli, ni muhimu kujiandaa 
kwa ajili yake kikamilifu. Katika maneno ya Mtume M, wudhu unae- 
lezwa kuwa ni sharti la kwanza la swala. 

Wudhu ni sharti la kwanza, kwa sababu swala ina uzuri wa kiro- 
ho, kimwili, na kimaumbile. Maelezo ya Imam Azam (Abu Hanifa) ka- 
tika hilo kwamba alijisikia kwamba dhambi zake zilichukuliwa na maji 
wakati akifanya wudhu ni maelezo mazuri sana yakielezea umuhimu 
wa maandalizi kamili kwa ajili ya swala. Welevu na kipawa cha kiroho 
cha kujua mambo bila kufikiri alichokuwa nacho Imam Azam, katika 
suala hili, ni jambo maarufu. Siku moja alimwambia kijana aliyekuwa 
akifanya wudhu: 





SWALA (SALAT/NAMAZ) 


Ewe mwanangu! Tafadhali acha dhambi ‘hii na ile...” 

Na kijana wake akajibu: 

Je, umejuaje kwamba mimi nafanya dhambi ‘hii na ile?” 

Imam Azam akamjibu: 

“-Nimeyajua kupitia maji yanayokwenda chini kutokana na wud- 
hu wako ...” 

Kwa upande wengine, kusukutua meno kwa kutumia miswaq 
(kijiti cha mti chenye nyuzi nyuzi katika ncha yake moja, iliyokuwa 
ikitumika kama mswaki), ambao ni desturi (sunnah) ya Mtume M, ni 
muhimu pia. Mtume M anasema kuhusu suala hili: 

“Swala inayoswaliwa baada ya kusugua meno kwa kutumia mis- 
waq ina nguvu mara sabini zaidi ya ile inayoswaliwa bila miswaq.” 
(Ahmad bin Hanbal, Musnad, VI, 272). 

“Miswag sio tu inasafisha meno, bali pia humfurahisha Mwenyezi 
Mungu.” (Bukhari, Sawm, 28). 

Kama ijulikanavyo, ibada ya swala inafanywa moja kwa moja 
kwa ulimi kwa njia kama vile kutamka shahada ya kukiri Umoja wa 
Mwenyezi Mungu, uthibitisho wa “Mwenyezi Mungu ni Mkubwa”, 
kumsifu Mwenyezi Mungu, na visomo vingine. Basi, kinywa, ambac- 
ho ambacho maombi ya kumuomba Mungu yanatoka ndani yake, 
kinatakiwa kiwe safi wakati wa swala. Jambo hili, bila shaka, litaleta 
utulivu katika nyoyo pia. 

Mswaki na dawa ya meno ingawa husafisha meno pia, manufaa 
zaidi ya kiafya yanapatikana kwa kutumia miswag. Kama ilivyoelez- 
wa katika maneno ya Mtume M, miswag hulinda na kuzuia kuoza 
kwa meno na matatizo ya tumbo pamoja na faida nyingine nyingi. 


Moja ya vipengele muhimu vya maandalizi kwa ajili ya swala, 
kutokana na maneno ya Mtume M yasemayo “matendo machache 
ya ibada yanayofanywa kwa kujua ni bora kuliko matendo mengi ya 
ibada yanayofanywa kwa ujinga”, ni kujua masharti, kanuni na ma- 
hitaji yake. 





Uislamu Imani Na Matendo 


Basi kwa mara nyingine, tunapaswa kujitahidi kuwa tayari kwa 
swala kwa kuzitakasa nyoyo zetu dhidi ya uadui, uchafu na udhai- 
fu wengine wa kimaadili pindi tunapovisafisha viungo vyetu vya nje. 
Tunapaswa kukaa macho dhidi ya mbinu na mitego ya Shetani na 
watu wa shetani wanaotuweka mbali na maandalizi haya. 

Watu wenye busara huielewa na kuiweka katika vitendo, aya ise- 
mayo “Na nguo zako, endelea kuzisafisha!” (Muddathir 74:4) maana 
yake ni kuwa; 

“Jitakase kwa ndani na nje kwa ajili ya swala, ambao ina maana 
ya kuwa mbele ya Mwenyezi Mungu hali ukiwa ni mwenye sifa nzuri 
za kimaadili!” 

Imeelezwa katika moja ya maneno ya Mtume 

“Kondesha katikati ya mgongo na tumbo lako!” (Jamiu’s-Sagir). 

Hapa, kukonda chini katikati ya mgongo wa mtu inahusu kuji- 
weka mbali na vitendo haramu, na kukonda tumbo inahusu kutokula 
kupita kiasi. 


SHURUTI ZA SWALA: UNYENYEKEVU (KHUSHU) 

Masharti ya nje ya swala yamewekewa utaratibu na sheria ya 
Kiislamu (Fiqh). Swala isiyozingatia taratibu zilizowekwa na sheria 
ya Kiislamu haikubaliki. Hata hivyo, swala isiyofanyika kwa unyenye- 
kevu si yenye kuheshimiwa. Kwa hiyo, swala lazima ikusanye kanuni 
za nje na zile za ndani zinazoupamba moyo. Pambo la moyo linawe- 
za kukamilika kwa kuitambua na kuitekeleza siri ya utakaso. Our’an 
Tukufu inasema: 

“Hakika amekwisha fanikiwa aliyejitakasa.” (A’ia (7:14). 

Maandalizi haya ya kiroho ni muhimu sana kwa ajili ya swala. 
Mwenyezi Mungu hataji faradhi (fardh), wajibu (wajib), na idadi ya 
rakaa za swala, bali badala yake ameelezea kwa kurudiarudia umu- 
himu wa unyenyekevu, usafi wa moyo, na amani ya akili. Umuhimu 
wa maelezo haya unayajumuisha maisha yetu yote. Hivyo, upande 
wa kiroho wa swala ni sehemu muhimu ya ambao mtu anatakiwa 
kuizingatia. Our’an Tukufu inasema: 





SWALA (SALAT/NAMAZ) 


“HAKIKA wamefanikiwa Waumini, Ambao ni wanyenyekevu 
katika Sala zao,...” (Muminun, 23:1-2). 



“Yeyote afanyaye wudhu ipasavyo, akaswali kwa wakati, akaru- 
kuu na kusujudu kwa unyenyekevu, swala yake hutokeza kama nuru 
yenye kuangaza na kumwota mtu huyo mwenye kuswali: Mwenyezi 
Mungu akuokoe kama ulivyochunga kanuni zangu!’ Na yeyote asiye- 
fanya wudhu ipasavyo, hakuswali kwa muda, hakurukuu na kusujudu 
kwa unyenyekevu, swala yake hutokeza kama kitu cha giza na ku- 
muita: ‘- Mwenyezi Mungu akutupe kama ulivyonitupa na kunipoteza 
!’ hivyo , swala, kufuatia amri ya Mwenyezi Mungu, huenda mahali na 
kisha hurudi na kuupiga kofi uso wa mtu huyo”. (Tabarani). 

Bahaaddin al -Nagshiband siku moja aliulizwa: 

“- Mja anawezaje kupata unyenyekevu katika swala?” 

Naye akajibu: 

“- Kuna masharti manne ya jambo hilo: 

1. Kipato cha halali, 

2. Kuendelea kuwa mwangalifu wakati wa wudhu kwa ajili ya 


swala. 


3. Hisia ya uwepo wa Mwenyezi Mungu pindi anapoanza kuswali 
kwa kusema “Mwenyezi Mungu ni Mkubwa”! 

4. Hisia ya uwepo wa Mwenyezi Mungu wakati wote; kuendelea 
kuwa katika hali ya amani na utulivu, na kuendelea kumtii Mwenyezi 
Mungu baada ya swala 


Unyenyekevu katika swala ni muhimu sana kiasi kwamba mja hu- 
pata kutendewa na Mwenyezi Mungu ipasavyo. Mtume^ anasema: 

“Pindi mja anapomaliza kuswali, hupewa moja ya kumi ya malipo 
yake, au hupewa 1 / 9, au moja ya nane au moja ya saba; au moja ya 





Uislamu Imani Na Matendo 


sita; au moja ya tano, au moja ya nne, au moja ya tatu, au nusu ...” 
(Abu Dawud, Salat, 124). 

“Watu wengi hawawezi kupata moja ya sita, au hata moja ya 
kumi ya malipo yatokanayo na swala zao. Ni yule tu anayenyenye- 
kea ndiye anayepata sehemu hiyo. “(Abu Dawud, Nesai). 

Yaani, mja anapata malipo kwa ile swala tu ambao ameonyesha 
unyenyekevu ndani yake. 

Wale wanaotekeleza ibada ya swala kwa usafi wa moyo huku- 
sudia kutekeleza swala vya kutosha na hivyo kujiweka katika hali ya 
kujisalimisha wenyewe kwa Mwenyezi Mungu. Hujishughulisha tu na 
swala, na kutekeleza swala ili wapate kufikia mafanikio ya kiroho. 
Huyaweka macho yao kwenye eneo la kusujudu, na huku wakihisi 
kwamba wanatazamwa na Mwenyezi Muungu, hunyakuliwa katika 
furaha ya kiroho. 

Hii, bila shaka, ndiyo hali ya waja wa kweli wenye moyo safi na sa- 
lama. Yaani, unyenyekevu ni matunda ya usafi wa moyo. Hivyo basi, 
usafi wa moyo humpa mja unyenyekevu, na kumuendeleza mbele 
mpaka kwenye daraja ya juu mbele ya Mwenyezi Mungu pamoja na 
kumpatia ulinzi wa Kimungu. Mtume M anasema kuhusu suala hili: 
“Habari njema ni kwa wale wenye kuongozwa kwenye njia sahihi. Ni kwa 
sababu yao matatizo makubwa hupata kutoweka. ” (Fadaii-iAmai). 

Ili usafi wa moyo na unyenyekevu ukite mizizi ndani ya moyo na 
hivyo kuleta faida ya kiroho yafuatayo lazima yazingatiwe: 

1. Amaniya Moyo: Moyo unatakiwa kufunikwa na maombi ya roho 
tu, kumhimidi Mwenyezi Mungu, na aya. Mtu anapaswa kuvunja mis- 
hughuliko ya kidunia. Moyo usioweza kuvunja mishughuliko ya ulim- 
wengu hauwezi kumakinika kwenye swala. Kamwe hauwezi kufahamu 
kuwa upo mbele ya Mwenyezi Mungu. Iwapo mja ataweza kuushin- 
da huu usahaulifu (kughafilika), na akaweza kuungana na Mwenyezi 
Mungu, na pia akanufaika na maana za visomo, basi, atapata amani 
ya akili / moyo. Hivyo, watu wa Mwenyezi Mungu walikuwa wakipi- 
gania kufidia sio tu na swala ambazo hawakuzitekeleza kikamilifu, 
bali pia zile ambazo hawakuweza kuzitekeleza katika hali ya amani 
ya akili. Hata hivyo, hii haina maana kwamba lazima kila mtu afanye 





SWALA (SALAT/NAMAZ) 


hivyo hivyo, bali inaonyesha umuhimu wa moyo salama katika swala. 
Chanzo na sababu ya amani ya akili ni jitihada ya kiroho. Ni hamu ya 
kupanda kiroho. Jitihada hii hukamilika kwa kufahamu kuwa urafiki 
na Mwenyezi Mungu unaweza tu kufikiwa kwa njia ya swala. 

2. Uelewa: Mtu anatakiwa kukijua kile anachokisoma. Hili ni jam- 
bo muhimu la pili baada ya amani ya akili. Na uelewa ni kama daraja 
ili kwamba amani ya akili katika swala iendelee kuwepo katika nya- 
kati nyingine pia. 

3. Unyenyekevu: Mtu anapaswa kufahamu kuwa yuko mbele ya 
Mwenyezi Mungu, na kuwa mnyenyekevu kimwili na kiroho. Yaani, 
unyenyekevu una maana ya kudumisha amani ya akili, mtazamo, 
na taratibu za swala. Kudumisha tabia hizi huongeza ubora wa swa- 
la na swala yenye tabia hizi itamuombea mtu huyo Siku ya Malipo. 
Mtu anatakiwa kuzingatia onyo lifuatalo: 

“Kama unataka swala yako kuwa mi’raj yako, usifikiri kwamba 
ibada yako ni bora mbele ya Utukufu wa Mola wako, na baraka za 
Mwenyezi Mungu alizokujaalia! Kamwe usifikiri kwamba ibada yako 
inatosha kuwa shukrani kwa Mwenyezi Mungu! Mfikirie Mtume M 
ambaye alikuwa akisema: Ee Mola wangu! Sijaweza kukushukuru 
ipasavyo, tafadhali nisamehe’”! 

4. Woga na Hofu: Mtu anayeswali anatakiwa ahisi hofu na woga 
ambao hutokana na unyenyekevu. Woga na Hofu humpa mtu mwen- 
ye kuswali ufahamu wa Nguvu na Ukuu wa Mwenyezi Mungu, na 
hivyo bidii na uchamungu hujitokeza. Uchaji unatokana na kumkhofu 
Mwenyezi Mungu, na kuulinda moyo dhidi ya kughafilika. Hizi ndizo 
njia zenye ufanisi zaidi katika kuimarisha daraja ya mja mbele ya 
Mwenyezi Mungu. Our’an Tukufu inasema: 

“.. Hakika aliye mtukufu zaidi kati yenu kwa Mwenyezi Mungu 
ni huyo aliye mchamngu zaidi katika nyinyi... ”(Hujurat49:i3). 

Abu Dharr anasimulia: 

Siku moja Mtume M alikuwa ametoka wakati wa vuli. Majani ya 
miti yalikuwa yakidondoka chini. Mtume M akasema: 





Uislamu Imani Na Matendo 


“Ewe Abu Dharr! Hakuna shaka kwamba iwapo Muislamu atas- 
wali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu kwa moyo wake wote, dham- 
bi zake zitapukutika kama haya majani ya miti yanavyopukutika.” 
(Ahmad, Targib). 

5. Matarajio yenye matumaini: Anatakiwa kutarajia rehema ya 
Mwenyezi Mungu wakati wa swala, na pia kumuomba Mwenyezi 
Mungu baada ya swala kwa kumsihi. Kama mtu atakuwa na hofu tu, 
hali hii inamfanya mtu kuwa mwenye huzuni, na siku moja inaweza 
kuleta maangamizi kwenye mizani yetu ya kiroho. Kwa hiyo, matara- 
jio na matumaini hupunguza hatari hii. 

6. Kuona haya: Hii ni fadhila ya nyongeza kwa mambo mema 
yaliyotajwa hapo juu. Mja anayejiona kuwa yuko mbele ya Mwenyezi 
Mungu huona aibu kwa tabia zake chafu, na kwa hiyo hujitenga nazo. 
Hivyo, anakuwa anafahamu makosa na uzembe wake katika swala. 
Hapati kulewa kwa kutegemea ibada yake. Mtume M anasema ku- 
husu suala hili: 

“Mtu asitegemee dhambi zake kusamehewa kwa sababu tu 
ya ibada yake (swaia).” (Fadaii-Amai i, 251). 

Hivyo, mtu hatuwezi kuwa na uhakika wa kwamba dhambi zake 
zitasamehewa kwa sababu ya swala, na daima anatakiwa kuendelea 
kuona aibu kwa tabia yake chafu kwa maana msamaha ni Baraka 
na Rehema kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ni matakwa ya Huruma 
yake. Vinginevyo, tutashindwa kuswali na kumshukuru Mola wetu 
vya kutosha. Hata hivyo, swala zinazoswaliwa katika hali ya unyen- 
yekevu na uangalifu humfurahisha Mwenyezi Mungu kupitia Ukarimu 
na Baraka Zake. 

Kwa kifupi, mtu ambaye hatuwezi kuchanganya sauti ya mwili na 
hofu ya moyo hatuwezi kuipata roho na kiini cha swala. Anahitaji ku- 
jitahidi kuikamata roho na kiini cha swala kimwili na kiroho. Mambo 
yanayoharibu muungano wa mwili na roho yanatakiwa kuondolewa na 
akili yatakiwa kuwekwa huru dhidi ya kila aina ya vurugu. Mtume 
kwa mfano, anasema kuhusu jambo hili: 

“Pindi swala na chakula vinapogongana anza chakula kwanza!” 
(Bukhari, Muslim). 





SWALA (SALAT/NAMAZ) 


Wasomi wa Kiislamu wameeleza kwa kina kuhusu muungano wa 
mwili na roho wakati wa swala, na wanaeleza kiistiari kuwa swala ya 
makundi matatu yafuatayo si yenye kukubaliwa: 

1. Mwindaji 

2. Mpagazi 

3. Mfanyabiashara 

Hapa, mwindaji inawakilisha mtu anayedukiza dukiza macho 
yake wakati wa swala, na hapa, mpagazi (mbeba mizigo) inawakilis- 
ha mtu asiyetuliatulia kuepuka kutawadha upya ingawa kweli anahi- 
taji kufanya hivyo, na mfanya biashara, hapa, anasimama kwa ajili ya 
mtu ambaye haisafishi akili, mawazo na moyo wake dhidi ya mishug- 
huliko ya kidunia. Haya makundi matatu ya kiistiari hawawezi kuziza- 
misha nafsi zao katika swala, na hatuwezi kupata khofu na utulivu. 
Huswali kwa ajili tu ya kufanya, na hii haikubaliki mbele ya Mwenyezi 
Mungu kwa maana sehemu ya mwili nayo pia lazima iwe tayari kwa 
ajili ya swala. Hivyo, pindi Mtume ambaye alimuona mtu akipitisha 
mkono wake kwenye ndevu zake, alisema: 

“- Kama kungekuwa na hofu katika moyo wa mtu huy, sehe- 
mu zote za mwili wake zingetulia kabisa.” (Tirmizi). Maneno haya ya 
Mtume M yanaashiria muungano wa mwili na roho katika swala. 

Maneno yafuatayo ya Mtume M yanatoa wito wa tahadhari ku- 
husu nukta hii: 

“Unaposimama kwa ajili ya swala, swali swala yako, kwa kuvi- 
fanya viungo vyote vya mwili kuwa vitulivu sana! Usiyumbeyumbe 
kama Wayahudi. Sababu kuutuliza mwili ni sharti la swala kamili “. 
(Tirmizi). 

“Mambo saba hutoka kwa Shetani katika sala (yaani, Shetani 
anayapenda), kutokwa na damu ya pua, kusinzia sinzia (napping), 
kuwa na mashaka, kulalama, kuwashwa, kuangalia angali pembeni, 
na kucheza na kitu ...” (Tirmizi). 

Mambo hayo huingilia roho ya swala. 

Kinyume chake, kama mtu anayeswali ataonekana kwa nje kuwa 
mwenye hofu, lakini kwa ndani hana hofu, hii inaitwa hofu ya unafiki. 
Na moyo wa uepushwe na hali hiyo. 





Uislamu Imani Na Matendo 


Kielelezo cha jambo hili la hofu ni maneno yanayopatikana ka- 
tika dua Nabii Ibrahim ambaye Mwenyezi Mungu ametupatia 
ndani ya Our’an Tukufu: 

“ Mola wangu Mlezi! Nijaalie niwe mwenye kushika Sala, na 
katika dhuriya zangu pia. Ewe Mola wetu Mlezi, na ipokee dua 
yangu.” (Ibrahim, 14:40). 

Hatem-i Asam anaonyesha nukta zifuatazo kuhusu kutekeleza 
swala kikamilifu: 

“Jiandae kwa ajili ya Swala kwa njia nzuri. Kisha iweke Ka’bah 
katikati ya nyusi zako, na daraja (sirat) la kuelekea Peponi chini ya 
miguu yako, na Pepo upande wako wa kulia, na moto upande wa 
kushoto! Ingia mbele ya Mwenyezi Mungu ukiwa na hofu na matuma- 
ini, ukiwaza kuwa Izrail (malaika wa kifo) anakaribia kuuchukua uhai 
wako, na hii ni swala yako ya mwisho katika dunia hii! Anza swala 
kwa uangalifu kwa kusema “Mwenyezi Mungu ni Mkubwa”! Anza ku- 
soma Our’an taratibu huku ukitafakari maana yake!lfanye nafsi ishu- 
ke chini kwa heshima na kusujudu kwa unyenyekevu. Ufanye mwili 
wako ufuate sharti za nje za swala, lakini roho yako daima ibaki kati- 
ka hali ya kusujudu na wala usiruhusu mtengano dhidi ya muungano 
huu hata kwa pumzi moja ..” 

Al-Gazzali anazungumzia upendo kwa Mtume wa Mwenyezi 
Mungu M ukiwa katika hali ya kukaa (tahhiyat) katika swala na ana- 
toa mfano muhimu. Katika swala ni muhimu moyo kuwa na amani 
kama ilivyowekwa wazi katika mafundisho yafuatayo. 

Anasema: 

“Inatakiwa kuvuta taswira ya Mtume M katikati ya macho ya moyo 
wako wakati ukisema, (Ewe Mtume, Amani na Baraka za Mwenyezi 
Mungu ziwe juu yako!) katika kikao (tahiyyat ya ) cha kwanza na cha 
mwisho.” 

Salamu hii maalum ya Mwenyezi Mungu kwa Mtume wake wa- 
kati wa safari (mi’raj) ya mbinguni ya Mtume M kwa maneno ya “Ewe 
Mtume! Amani na rehema ya Mwenyezi Mungu iwe juu yako katika 
dunia na Akhera “ ni taadhima ya kipekee kwake. 





SWALA (SALAT/NAMAZ) 


Swala ni kama mi’raji ya muumini, inayowapa wale wenye kuta- 
fakari kwa undani neema na fadhila za Mwenyezi Mungu. 

Basi, mja anatakiwa kujitahidi kunufaika na moyo wa kupeleka 
baraka kwa Mtume M katika swala. Hutukumbusha safari ya Mtume 
M kwenda Mbinguni. Kupaa kwake ni sura ya ajabu ya upendo wa 
Mwenyezi Mungu kwa Mtume M- Tamko la la Imani (shahada) lili- 
lowekwa baada ya tamko la kumtakia baraka Mtume M inaashiria 
heshima iliyoje kwa kumuamani Mungu Mmoja na kuwa mja Wake, 
na pia inaashiria sharti la kutuma salamu kwa Mtume M kila jina lake 
linapotajwa. Hivyo, swala yenye mambo haya yote ni kama dirisha 
tulilofunguliwa kutoka kwenye kiini cha kweli cha Uislamu. Wale wa- 
naompenda Mwenyezi Mungu huja karibu na Mwenyezi Mungu ku- 
pitia dirisha hili, na kushuhudia mabadiliko na uhalisia wa hali ya juu 
pindi wanapochunguza siri za Kimungu. Kwa hiyo, mtu hatuwezi ku- 
fikia imani kamili bila kuifikia siri hii kwa kupeleka baraka kwa Mtume 
M pamoja na kulithubutisha jina la Mwenyezi Mungu kwa kulitamka 
tamko la Imani. 

Hivyo, Mwenyezi Mungu anawaamrisha waumini wamtakie reh- 
ma Mtume M kama sehemu ya upendo kwa Mtume M katika aya ina- 
yosema kuwa Mwenyezi Mungu na Malaika wake wanamsalia pia: 

“Hakika Mwenyezi Mungu na Malaika wake wanamsalia 
Nabii. Enyi mlio amini! Msalieni na mumsalimu kwa salamu (kwa 
heshima ZOte).” (Ahzab 33:56). 

Hivyo, wale wenye kufanya ibada na kuswali huzama ndani yake 
na wala hawajali kuhusu masuala ya kidunia. Hawaziangalii tamaa 
za kidunia. 

Jalal al-Din Rumi anasema kuhusu watu wanaoweza kuswali ka- 
tika mfumo huu: 

“Watu hao hutoka nje ya dunia hii kwa haraka na kuingia katika 
swala kama mnyama wa sadaka anavyofanya wakati wa kuchinjwa.” 

Kisha Rumi anamuita mwenye kuswali: 

“Unaswali ukiwa umesimama kama taa katika pembe (shuba- 
ka) ya msikiti ukiashiria kuelekea Makkah. Kuwa mwenye hekima 





Uislamu Imani Na Matendo 


na kuijua maana ya kisomo cha kwanza wakati unapoanza kuswaii 
kwamba (Mwenyezi Mungu ni Mkuu zaidi - jk'\ ’^\) ina maana: (Moia 
wetu! Tunajitoa sadaka mbeie yako! Na kwa kuweka mkono yetu 
kueiekea kwenye masikio yetu tunaweka kiia kitu nyuma yetu, na 
tunajieiekeza Kwako!) 

Kisomo cha ^i ‘Mwenyezi Mungu ni mkubwa’ wakati wa 
kuanza kuswali ni kama kisomo cha ‘Mwenyezi Mungu ni mkub- 
wa’ wakati kumchinja mnyama wa sadaka. Kwa kusema ^i ^i) 
‘Mwenyezi Mungu ni mkubwa’ wakati kuanza swala unatakiwa 
kuuchinja uovu wako.” 

“Wakati huo mwiii wako unatakiwa kuwa kama ismaii na 
roho yako iwe kama ibrahimu Wakati roho yako inaposema 
‘Mwenyezi Mungu ni mkubwa’ mwiii wako uachane na uovu na tamaa 
zote. Unaposema ^‘ji\ ‘JJi ‘Kwa jina ia Mwenyezi Mungu, 
Mwingi wa rehma, Mwehye kureh'emu’, vitu hivyo vinachinjwa. ’’ 

“Waie wanaoswaii husimama katika mstari kama watakavyofan- 
ya Siku ya Maiipo. Huanza kuyahesabu matendo yao na kumsihi 
kwa kumuomba Mwenyezi Mungu.” 

“Kusimama katika swaia huku ukiiia ni sawa na kusimama mbe- 
ie ya Mwenyezi Mungu Siku ya Kiyama baada ya kufufuka kuto- 
ka kaburini. Mwenyezi Mungu atakuuiiza na kukuhoji: ‘Umefanya 
nini katika maisha yako ya duniani? Umechuma na umekuja na nini 
kwangu’?” 

“Maswaii hayo huja akiiini unapokuwa mbeie ya Mwenyezi Mungu 
katika swaia.” 

“Mja anaposimama katika swaia anajisikia aibu, na kisha huina- 
ma kwa sababu hatuwezi kusimama kwa sababu ya aibu anayohisi. 
Pindi anapoinama chini, humtukuza Mwenyezi Mungu kwa kusema 
‘Ametakasika Moia wangu, Mkuu.” 

“Basi Mwenyezi Mungu humuamrisha mja: ‘inua kichwa chako 
na ujibu maswaiii’” 

“Mja huinua kichwa chake kwa aibu, iakini hatuwezi kuivumiiia 
haii hiyo na hapo husujudu.” 





SWALA (SALAT/NAMAZ) 


“Kisha huinua kichwa chake tena, lakini hatuwezi kuvumilia hali 
hiyo na husujudu tena.” 

“Basi Mwenyezi Mungu husema: ‘Nyanyua kichwa chako na uji- 
bu. Nitakuuliza kuhusu uliyoyafanya katika maisha yako ya duniani.” 

“Neno la Mwenyezi Mungu ni la nguvu sana kiasi kwamba ha- 
tuwezi kuvumilia kusimama. Na hivyo hukaa na kwa kukunja magoti 
yake. Mwenyezi Mungu husema: Nilikupa neema na baraka, ulivitu- 
miaje? Je, ulinishukuru kwa neema hizo? Nilikupatia utajiri wa kimwili 
na wa kiroho; uliichuma kwa kutumia kitu gani? 

“Basi, mja huugeuza uso wake kulia, na kuitolea salamu roho ya 
Mtume M na Malaika. Na huwaambia: ‘Enyi mabwana wa ulimwen- 
gu wa kiroho! Tafadhali muombeeni kwa Mwenyezi Mungu mja huyu 
maskini.” 

“Mtume M humjibu mtoa salamu: ‘Muda wa msaada na faraja 
umekwisha. Yote yatakuwa yamekwisha katika maisha ya dunia. 
Hukufanya matendo mema huko, hukufanya ibada, umepoteza 
muda wako!” 

“Basi, mja huugeuza uso wake upande wa kushoto. Anataka msa- 
ada kutoka kwa jamaa zake. Humjibu: ‘Usiombe msaada kutoka kwe- 
tu. Sisi ni nani? Unatakiwa kumjibu Mola wako wewe mwenyewe!” 

“Mja ambaye hatuwezi kupata msaada kutoka upande wowote 
hukatishwa tamaa. Baada ya kutelekezwa matumaini yote ya kupata 
msaada hukimbilia kwa Mwenyezi Mungu, kukimbilia kwake na kufun- 
gua mkono yake katika swala husema: Mola wangu! Nimeyatelekeza 
matumaini yoyote kutoka kwa mtu yeyote. Wewe ni wa kwanza, wa 
mwisho, na wa kipekee kwa ajili ya waja kukuomba, na wa mwisho 
wa waja kurejea kwake. Najilinda kwa rehema na huruma yako ya 
milele.’” 

Rumi anaendelea; 

“Angalia ishara hizi nzuri za swala na tambua kile utakachoku- 
wa ukikabiliana nacho. Kusanyikeni pamoja na kujaribu kunufaika 
kutokana na swala yenu kimwili na kiroho! Usiweke kichwa chako 
kama ndege anayekusanya nafaka juu ya ardhi!.. Sikiliza maneno ya 





Uislamu Imani Na Matendo 


Mtume; ‘Mwizi mbaya zaidi ni yule anayeiba kutoka katika swa- 
la.’” (Hakim, Mustadrak, I, 353). 

“Iwapo mtu ataswali kwa unyenyekevu na kumuomba na kumsihi 
Mwenyezi Mungu kwa kuuelewa Upendo Wake, Mwenyezi Mungu 
atampa pongezi akisema kuwa ‘Nitakuhudumia.” 

Mtume M anasema kuhusu daraja za swala katika suala zima la 
unyenyekevu: 

“Watu wawili wanaswali tofauti katika sehemu moja na wakati 
huo huo. Hata hivyo, kuna tofauti kubwa baina yao kama tofauti bai- 
na ya mbingu na ardhi “ (Ihya). 

Kwa hiyo, Our’an Tukufu inaeleza kuwa waumini wa kweli ni wale 
hutekeleza swala yao kwa unyenyekevu: 

“Na ambao wanahifadhi (utakatifu wa ) Sala zao.” (Maarij, 
70:34). 

Inasema tena katika sura hiyo hiyo ya Our’an: 

“Wale wanaodumisha Sala zao.” (Maarij, 70:23). 

Wale wenye uzoefu kiroho wanatoa fikra kwamba: 

“Makusudio ya aya hii ni kuielezea roho ya sala kwa sababu mu- 
onekano tu wa nje wa sala hauwezi kuwa wa kudumu. Lakini ni roho 
ndiyo inayorukuu na kusujudu. Kudumisha sala ina maana ya kum- 
kumbuka Mwenyezi Mungu wakati wote.” 

Mawlana Jalal al-Din Rumi, pia, anaifasiri aya hii kiistiari: 
“Mja anatakiwa kuendeleza hali anayokuwa nayo katika swala hata 
baada ya swala pia. Kwa njia hii hutumia maisha yake yote katika 
unyenyekevu na adabu, na pia alinde kinywa na roho yake. Hii ni njia 
ya wale wanaompenda Mwenyezi Mungu.” 

Rumi anaendelea: 

“Swala inayotuweka mbali na matendo maovu ni hutekelezwa 
mara tano kwa siku. Wakati ambapo wale wanaompenda Mwenyezi 
Mungu daima huendelea kuwa katika sala kwa ajili ya upendo ulio 
katika nyoyo zao na upendo wa Mwenyezi Mungu unaoyateketeza 
mapafu yao haupoi kwa kuswali mara tano kwa siku.” 





SWALA (SALAT/NAMAZ) 


“Sala ya mtu anayempenda Mwenyezi Mungu ni kama hali ya 
samaki katika maji. Kama vile ambavyo samaki hatuwezi kuishi bila 
ya maji, roho ya mtu anayempenda Mwenyezi Mungu haiwezi kupata 
amani bila kuswali mara kwa mara. Kwa hiyo, usemi kuwa “usinizuru 
sana!” sio kwa wale wanaompenda Mwenyezi Mungu. Roho ya wa- 
penzi wa kweli daima huendelea kuwa na kiu.” 

“Iwapo mpendaji atasimama mbali na hamu yake hata kwa muda, 
kwake anahisi kama ni maelfu ya miaka. Na kama atatumia maelfu 
ya miaka na yule anayempenda kwake anahisi kama ni muda mfupi. 
Hii ndiyo sababu kwamba mtu anayempenda Mwenyezi Mungu siku 
zote huendelea kuwa katika swala na ni kwa njia hii ndipo anapoku- 
tana na Mwenyezi Mungu. Kama atakosa hata rakaa moja ya swala, 
anahisi kana kwamba amekosa maelfu ya rakaa za swala.” 

“Enyi watu wenye hekima na miio maridadi!Akiii haiwezi kueiewa 
muungano na Mwenyezi Mungu unaopatikana katika swaia. Inaweza 
tu kueieweka kwa kuitoa sadaka akiii kwa ajiii ya Mpendwa ghaii na 
kuuhuisha moyo.” 

Kuuhuisha moyo kunategemeana na uelekeo (gibla) ambao mja 
huyo anaouelekea. Rumi anasema kuhusu uelekeo huu kama ifua- 
tavyo: 

“Uelekeo wa wafalme ni taji na ukanda, na uelekeo wa wale wa- 
liotekwa na dunia ni dhahabu na fedha, na uelekeo wa wale wa- 
naopenda maada ni masanamu, na uelekeo wa wapenzi wa roho 
ni moyo na roho; na uelekeo wa walioipa kinyongo dunia ni pembe 
(mihrabu) ya msikiti, na uelekeo wa wale wasiojali ni kazi zisizokuwa 
muhimu, na uelekeo wa wavivu ni kulala na kula; na uelekeo wa bi- 
nadamu ni maarifa na hekima. 

Uelekeo wa anayependa ni muungano wa milele, na uelekeo wa 
mtu mwenye busara ni Dhati ya Mwenyezi Mungu, na uelekeo wa 
waliotekwa na dunia ni mali na cheo, na uelekeo wa madarweshi ni 
kutoa amri za kidini, na uelekeo matamanio ya kihayawani ni tamaa 
za kidunia, na uelekeo wa watu wa kifungo ni kuweka mategemeo 
yao kwa Mwenyezi Mungu. 

Ni lazima kufahamu kwamba uelekeao tunaouelekea kwa ajili ya 
swala sio jengo la Ka’bah, bali ni mahali Ka’bah ilipo. Kama Ka’bah 





Uislamu Imani Na Matendo 


ikihamishiwa sehemu nyingine huko haiwezi kuwa uelekeo kwa ajili 
ya sala.” 

Hivyo mtu anatakiwa kuuelekeza moyo wake kwa Mwenyezi 
Mungu wakati akiuelekeza mwili wake kuelekea Ka’bah. Kwa saba- 
bu uelekeo (gibla cha ) wa moyo ni ya Mwenyezi Mungu. 

Kwa upande wengine, ili kuufikia na kuukamilisha unyenyekevu 
katika sala mtu anatakiwa awe na nia kamili ya kutekeleza swala 
yake kulingana na maneno yafuatayo ya Mtume M “matendo hu- 
amuliwa kwa nia.” Hii ina maana kufahamu kuwa tuko mbele ya 
nani wakati tunaposwali. Hii inahitaji kuzichunguza tamaa za moyo 
na pia kuyataliki malengo yote, isipokuwa yale yanayokubaliwa na 
Mwenyezi Mungu. 

Mja anatakiwa kuhisi Ukuu wa Mwenyezi Mungu pindi tu ana- 
poanza kuswali kwa kusema “Mwenyezi Mungu ni Mkubwa!” Pindi 
mtu huyo anapoiinua mkono yake kuelekea kwenye masikio yake ili 
kuanza kuswali anatakiwa kuweka kila kitu nyuma yake. Mtu nayes- 
wali anatakiwa kujisikia ndani ya moyo wake furaha ya kuwa mbele 
ya Mwenyezi Mungu. Anapoanza kuswali anapaswa kujisikia kana 
kwamba ameuacha ulimwengu huu wa mpito kwenda Akhera. 

Pindi anapokuwa amesimama anatakiwa kuelekeza macho 
yake mahali napoweka kichwa chake kwa ajili ya kusujudu. Daima 
anapaswa daima kuhisi kuwa yuko mbele ya Mwenyezi Mungu, na 
kwamba yeye ni kiumbe dhaifu na kwa hiyo yeye daima ni mhita- 
ji kwa Mwenyezi Mungu. Anatakiwa kuwa miongoni mwa watu am- 
bao Mwenyezi Mungu amewasifu kwa kusema “Uzuri ulioje wa mja 
huyu!” 

Wakati wa kusoma Our’an anatakiwa kuisoma vizuri, na kujaribu 
pia kuelewa na kutafakari maana ya aya na vile vile kuziweka viten- 
doni katika maisha yake. Mtume M anasema kuwa “Kusoma Our’an 
ina maana ya kuzungumza na Mwenyezi Mungu.” (Abu Nuaim, Hiiya, 7, 
99). Kwa hiyo, nafsi ya mja inatakiwa kuwa na khofu wakati wa kuso- 
ma Our’an Tukufu. 

Mja anatakiwa kusema “Ametakasika Mola wangu Mkuu” kwa 
kutafakari maana yake na kuuhisi Ukuu wa Mwenyezi Mungu, ana- 
pokuwa amerukuu. 





SWALA (SALAT/NAMAZ) 


Anaposema “Ametakasika Mola wangu, aliye juu” akiwa amesu- 
judu anatakiwa kuuhisi, tena, Ukuu wa Mwenyezi Mungu. unaupoe- 
lewa ukweli kuwa mja huwa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu wakati 
wa sijda, tunapaswa kuzifanya nyoyo zetu zisujudu na miili yetu pia. 
Ni kwa kufanya hivyo ndipo tunapoweza kupata baraka kutoka kati- 
ka siri ya aya isemayo “Sujudu na ujongee karibu (na Mwenyezi 
Mungu)!” (Aiaq 96:19). Hivyo, mja anapaswa kufurahia muungano 
wake na Mwenyezi Mungu na kujaribu kuwa miongoni mwa wapenzi 
wa Mwenyezi Mungu ambao huishi kwa ajili ya kupokea upendo wa 
Mwenyezi Mungu. 

Anapokaa wima baada ya kila rakaa mbili za swala anatakiwa 
kukaa kwa unyenyekevu na kuhisi jinsi yeye alivyo dhaifu, na kwa 
hiyo, anapaswa kuomba rehema ya Mwenyezi Mungu. 

Linapokuja tendo la kugeuza uso upande wa kulia na wa kus- 
hoto kukamilisha swala kwa maneno wanayoambiwa Malaika wawili 
“amani na huruma ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu”, hili lifanyike 
kwa hisia ya kufurahia kuungana na Mwenyezi Mungu kwa njia ya 
sala na kushirikishana hisia hii kwa kuwatolea salamu Malaika wawili 
walio upande wa kulia na wa kushoto wa mtu. 

Iwapo swala itaswaliwa kwa njia inayomfurahisha Mwenyezi 
Mungu, salamu itolewayo kwa Malaika wawili hujibiwa na malaika 
hao. Na Mwenyezi Mungu ataipa thawabu swala ya aina hii huko 
Akhera kama alivyosema ndani ya Our’an Tukufu: 

“Amani iwe Juu yenu, kwa sababu ya mlivyo subiri! Basi ni 
mema mno malipo ya Nyumba ya Akhera!” (Rad, 13:24). 


Masharti na mahitaji hayo ya swala kama vile unyenyekevu, ada- 
bu, na muungano na Mwenyezi Mungu hayapo nje ya uwezo wa bi- 
nadamu. Furaha ya kiroho inayopatikana ndani ya swala haipaswi 
kuchukuliwa kama kipengele tu cha mapambo ya sala kwani sala 
ya Mtume ambaye alitufundisha namna ya kuswali, inatoa tabia 
inayozidi viwango hivyo. Aidha, swala za maswahaba wake na wale 
marafiki (wateule) wa Mwenyezi Mungu waliowafuata ni muongozo 
wa kiroho kwa ajili yetu pia. 





Uislamu Imani Na Matendo 


SWALA YA MTUME M 

Imesimuliwa kwamba pindi Mtume M alipokuwa akiswali watu 
waliokuwa karibu naye walikuwa wakisikia sauti ya kilio ikitoka ki- 
fuani mwake. Ali, (Mwenyezi Mungu awe radhi naye), anakumbuka 
ushuhuda wake kuhusu suala hili: 

“Mimi nilimuona Mtume M akilia wakati akiswali chini ya mti kati- 
ka vita vya Badr. Aliendelea kuwa hivyo kiasi kwamba, alitumia usiku 
wote akiwa katika hali hiyo ...” (ai-Amai Fadaii, 299). 

Mtume M alionekana katika hali ambao moyo wake ulitoa sauti 
kana kwamba sufuria lilikuwa likichemka ndani mwake. 

Aisha, (Mwenyezi Mungu awe radhi naye), mke wa Mtume M, 
anasema: 

“Tulikuwa tukisikia sauti ikitoka katika kifua cha Mtume M kana 
kwamba sufuria lilikuwa likichemka.” (Abu Dawud, Saiat, 157, Nasai, Sahv, 18). 

Aisha pia anasema: 

“Mtume daima alikuwa akizungumza nasi. Lakini, unapofika 
muda wa swala alikuwa akibadilika kana kwamba hakutujua kabisa, 
na alikuwa akijielekeza kwa Mwenyezi Mungu ...” (ai-Amai Fadaii, 299). 

Hivyo, kufaidika na baraka hizi za swala linatakiwa kuwa lengo la 
awali la roho zetu. Ingawa hili haliwezi kufikiwa mara zote, tunataki- 
wa kufanya juhudi katika njia hii. Kwa kifupi, hali ya Mtume M katika 
swala inatakiwa kuwa mfano bora kwetu. Kadiri tunavyozidi kuukari- 
bia mfano huu bora, ndivyo tunavyozidi kupata faida. 

Inatakiwa kusemwa hapa kuwa hakuna matendo ya mtu yana- 
yofanywa kikamilifu bila ya majaribio mengi. Hivyo ndivyo ilivyo hata 
kwenye swala. Kwa mara ya kwanza swala hufanyika kwa njia ya 
kuiga. Mja anahitaji ya muda ili kuufikia ukamilifu katika swala kama 
vile ambavyo msanii anahitaji muda na uzoefu ili kuzalisha kazi kami- 
lifu. Basi, wale ambao hawawezi kutekeleza swala zao katika namna 
iliyo kamilifu hawapaswi kupoteza matumaini na waendelee ili kuu- 
fikia ukamilifu. Kama vile ambavyo mtu anahitaji kupepeta tani za 
ardhi ili apate gramu moja ya dhahabu, ndivyo ambavyo mtu anahi- 





SWALA (SALAT/NAMAZ) 


taji kufanya juhudi kufikia hali ya ukamilifu na amani katika sala kwa 
uvumilivu. 

Inahitajika kuwa na hisia ya ndani katika swala kama ilivyoelez- 
wa katika maneno yafuatayo ya Mtume M- 

“Mnaposwali fanyeni hivyo kana kwamba ni swala yenu ya mwis- 
ho! Msiseme kitu ambacho mtakijua kukisikitikia; msipendelee mam- 
bo ambao hupendwa na watu wasiojali” (ibn Maja, Zuhd, 15). 

Maswahaba wa Mtume M na watu wa Mwenyezi Mungu walio- 
wafuata daima wamekuwa wakishikamana na lengo hili lililoainishwa 
na maneno ya Mtume M- 


SWALA ZA WALE WALIOTUTANGULIA 

KATIKA UISLAMU 

Omar, (Mwenyezi Mungu awe radhi naye), Khalifa wa pili, aliku- 
wa amejeruhiwa vibaya na muabudu moto (majusi) mwenye chuki. 
Alikuwa akipoteza damu, akiwa katika hali mbaya na haraka aka- 
poteza fahamu. Hata hivyo, wakati wa swala ulipofika mtu mmoja 
alilikaribia sikio lake na kusema: 

“Ewe Omar! Ni wakati wa swala”! Kwa ajabu kabisa, aliamka na 
kutekeleza swala. Kisha baadaye akasema: 

“Mtu asiyetekeleza swala hana nafasi katika Uislamu!” Baada 
ya kusema hayo, alipoteza fahamu na baadaye akafa. 

Ali, khalifa wa nne, alikuwa akikwajuka na kumwaga akili yote 
ya kidunia wakati wa swala. Alipopigwa mshale katika vita alianza 
kuswali ili mtu aje kuuondoa mshale kutoka mwilini mwake. Hakuhisi 
maumivu hata kidogo wakati ulipokuwa ukiondolewa. Siku moja ali- 
ulizwa: 

“- Ewe Kiongozi wa Waumini! Kwa nini rangi ya uso wako huba- 
dilika na mwili wako kutetemeka ilipokuwa wakati wa swala?” 

Yeye akajibu: 

“Ni wakati wa kutekeleza ibada ambao mbingu na ardhi zilishind- 
wa kuibeba. Na sijui kama nitakuwa na uwezo wa kufanya hivyo ki- 
kamilifu, au la.” 





Uislamu Imani Na Matendo 


Maswahaba wote wa Mtume M walikuwa na hisia ya hofu na 
woga wakati wa swala. 

Hasan mjukuu wa Mtume M, alikuwa akibadilika rangi wakati 
wa kuanya wudhu. Mtu mmoja aliyemuona alimuuliza: 

Ewe Hasan! Kwa nini unabadilika rangi wakati wa unachukua 
wudhu?” 

Yeye akajibu: 

Ni wakati wa kuingia mbele ya Mwenyezi Mungu, Mwenye 
nguvu, Mtukufu, na Mkuu.” 

Hasan alikuwa akisoma dua wakati akiingia msikiti kama ifua- 
tavyo: 

“Mola wangu! Hapa ni mja wako katika mlango wako. Ee Mola 
Mwenye kurehemu! Mja wako mwenye dhambi yuko mbele Yako. 
Wewe uliwaamuru waja wako wema kusamehe matendo maovu ya 
watu wenye dhambi kwa sababu Wewe ni Mwingi wa ukarimu na 
Mwingi wa kusamehe. Tafadhali nisamehe dhambi zangu na onyes- 
ha huruma Yako juu yangu kwa Ukarimu na Upendo Wako!” 

Zayn al-Abidin alikuwa akibadilika rangi kila alipoinuka kwenda 
unachukua wudhu na miguu yake ikitetemeka wakati akikaribia kus- 
wali. Alikuwa akiwajibu ifutavyo wale waliomuuliza “kitu gani kinaku- 
tokea”: 

“- Je, hamjui ninakaribia kuingia mbele ya nani?” 

Siku moja, nyumba yake ilishika moto wakati akiswali, lakini haku- 
usikia. Alipomaliza kuswali aliambiwa juu ya tukio hilo, na kaulizwa: 

“- Kitu gani kilikufanya usiwe na taarifa kwa yaliyokuwa yakitokea?” 

Naye akawajibu: 

“- Moto wa siku ya Kiyama ulinizuia nisihisi moto wa kidunia.” 

Muslim bin Ya§ar alikuwa na aina hiyihiyo ya hisia wakati wa 
swala. Siku moja, akiwa anaswali katika msikiti mmoja mjini Basra, 
msikiti ulianguka, lakini hakuwa na taarifa ya kile kilichotokea na aka- 
endelea kuswali. Baada ya kumaliza kuswali aliulizwa: 





SWALA (SALAT/NAMAZ) 


Msikiti ulianguka, lakini hukushtuka? Kitu gani kimekufanya 
uwe hivyo? 

Je, ni kweli msikiti ulianguka?”, Aliwauliza kwa mshangao. 

Sufyan al-Sawri wakati mmoja alikuwa katika upeo wa hisia kub- 
wa (ecstasy) ya kiroho. Alijitenga kwa muda wa siku saba. Hakula 
wala kunywa chochote. Mwalimu wake wa kiroho aliambiwa kuhusu 
alichokuwa akifanya na kuuliza: 

“- Je anafahamu na kutambua nyakati za swala?” 

Akaambiwa: 

“- Bila shaka, anafahamu, na anatekeleza vizuri swala zake.” 

Aliposikia hivyo, alisema: 

“- Shukrani ni za Mwenyezi Mungu ambaye hakumruhusu Shetani 
amshambulie.” 

Mtu mmoja anayempenda Mwenyezi Mungu anasimulia: 

“Niliswali swala ya mchana iliyoongozwa na Dhunnun-i-Misri. 
Pindi aliposema, mja kama mtumwa wa Mwenyezi Mungu, “Mwenyezi 
Mungu ni Mkubwa!”, Neno “Mwenyezi Mungu” lilikuwa na nguvu 
sana kiasi kwamba nilidhani kuwa roho yake ilikuwa imeuacha mwili 
wake. Na pindi aliposema “Mkubwa” moyo wangu ulipasuka vipande 
vipande.” 

Amir bin Abdullah alikuwa akikata uhusiano wake wote na dunia 
ya nje na alikuwa akisema: 

“Ni bora mshale utoboe na kupenya mwilini mwangu kuliko kufa- 
hamu mazungumzo na vitendo vya watu walio karibu yangu wakati 
mimi nikiswali.” 

Wale ambao hawawezi kuswali kama maswahaba wa Mtume 
M walivyofanya wako mbali na furaha ya swala ambao wana shaka 
hata na asili yake kuu. Hawana akili ya kuelewa kwamba wakati watu 
wakifurahia kufanya vitendo vya viovu na vya kidunia, kwa nini wao 
nao basi wapate raha ya kiroho itokanayo na swala. Lakini, ni vigumu 
kwa wale watu ambao hawawezi kufahamu aina hii ya furaha kuele- 
wa asili ya raha hii. Watu hao wasiokuwa na woga huamini kwamba 





Uislamu Imani Na Matendo 


binadamu wanaweza kupoteza uoni wa kila kitu pindi wanapojishug- 
hulisha na kuzungumza na wapenzi wao, lakini wanashindwa kujua 
kwamba mtu anaweza kupata furaha kutokana na swala inayomwe- 
zesha mja kuwa na mazungumzo na Mwenyezi Mungu, Mwenye ku- 
pendwa zaidi. Ni upofu na kunyimwa kulikoje huku. 

Kwa hakika, swala ya kweli humuongoza mja kwenye ukamilifu 
na ujuzi wa kumjua Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo, wale wenye imani 
thabiti na ambao nyoyo zao zimepambwa kwa upendo wa Mwenyezi 
Mungu huona utekelezaji wa swala kama tendo rahisi; swala hu- 
wapatia furaha ya kipekee. Hiyo ndiyo sababu kwamba wakati wote 
hujiona kama wako katika swala hata kama kimwili hawako katika 
swala. Waisal Oarani daima alitaka kubakia katika swala. Siku moja 
alitembelewa na rafiki wakati akiswali. Rafiki yake alimsubiri amalize 
swala, lakini alipoona kuwa hafanyi hivyo aliisemeza nafsi yake: 

“- Ee nafsi yangu! Umekuja hapa kumtembelea Waisal na kunu- 
faika na hali yake ya kiroho wake. Hii ndio hali yake ya juu kabisa. 
Huu ni ushauri mzuri kwako! Matendo huongea zaidi kuliko maneno! 
Kama unaweza unachukua somo kutokana na uliyoyaona, hii inaku- 
tosha zaidi mpaka mwisho wa maisha yako!” 

Ilikuwa ni somo lenye ukimya, lisilosemekana na ukarimu kwa 
mtu huyu. Na kisha, kwa kuzingatia mwenyewe kuwa ni mtu aliyeja- 
aliwa Baraka za Kimungu aliondoka mahali hapo. 

Ama kwa wale ambao wamenyimwa nafasi hii, Mwenyezi Mungu 
anasema juu yao katika Our’an Tukufu: 

na swala; na kwa hakika jambo hilo ni gumu isipokuwa 
kwa wanyenyekevu” (Baqara, 2:45). 

Yapaswa kusema hapa kwamba: 

Ingawa haiwezekani kufikia daraja inayofikiwa na wale wanao- 
pendwa na Mwenyezi Mungu, hatuna budi kujaribu kwa bidii kwa 
kadiri nyoyo na nafsi zetu zinavyoweza. Wakati wengine Shetani hu- 
tuhadaa na kutughilibu tusiswali kwa sababu hatuwezi kuitekeleza 
kwa unyenyekevu. Huu ni mtego. Hii inaweza kumpeleka mtu kwen- 
ye kupotea. Ni vizuri kuswali, ingawa haiwezi kutekelezwa kwa un- 
yenyekevu kamili, lakini ni bora kuliko kutoswali. Tofauti kati ya vitu 





SWALA (SALAT/NAMAZ) 


hivi viwili ni kubwa. Wale wasioswali daima hukhasirika. Lakini wale 
wanaoswali, ingawa si kwa ukamilifu, siku moja wanaweza kujaaliwa 
fadhila ya Mwenyezi Mungu itakayowaongoza kutekeleza swala zen- 
ye kupendeza mbele ya Mwenyezi Mungu. Kama tunaweza kufanya 
hata swala moja tu ya aina hiyo tunaweza kuwa na uwezo wa kuingia 
mbele ya Mwenyezi Mungu. 


SWALA TANO ZA FARADHI 

Majukumu ya msingi yalitolewa kwa Mtume M kupitia kwa 
Malaika Mkuu Jibril Lakini swala tano za lazima zinazoswaliwa 
kila siku zilikabidhiwa moja kwa moja kwa Mtume M usiku wa Mir’aj, 
safari ya kimiujiza ya Mtume M kwenda mbinguni. Mwanzo, zilikuwa 
swala hamsini za kila siku, lakini pindi Nabii Musa alipomwambia 
Mtume Muhammad M kwamba: 

Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu! Mimi nilijaribu hili bila ma- 
fanikio kwa wana wa Israeli kabla yako. Watu wako pia hawaliwezi 
jukumu hilo!” 

Mtume M, usiku huo, alimuomba Mwenyezi Mungu mara tano 
kuzipunguza ziwe sala tano za kila siku. 

Nabii Musa kwa mara nyingine, akamwambia Mtume 
Muhammad M'- 

“-Hizo swala tano nazo pia hawatoziweza!” 

Mtume akajibu: 

“- Hakika Mimi naona haya kumuomba zaidi Mwenyezi Mungu!” 

Na hivyo basi, ikaamuliwa kuwa mara tano kwa siku. 

Hata hivyo, Mwenyezi Mungu alionyesha huruma kutokana na 
maombi ya Mtume M, na pia alitangaza habari njema kwa Mtume M 
pamoja na kuzipunguza kuwa swala tano kila siku: 

“Ewe Mtume ^! Mwenyezi Mungu haiachi ahadi yake. Utapata 
malipo ya swala hamsini kwa kuswali swala tano.” (ibn Maja, ikametu’s- 
Salah, 194). 

Mtume anamwambia watu wake kuhusu swala tano za kila siku: 





Uislamu Imani Na Matendo 


“Mwenyezi Mungu amesema: Hakika Mimi nimewaagiza watu 
wako kuswali swala tano kila siku. Hiyo ni ahadi itokayo Kwangu. 
Hakika nitawaingiza peponi wale wanaozitekeleza swala tano kila 
siku nyakati zake. Na ahadi yangu haitowapata wale wasiotekelezwa 
SWala hizi.’” (Ibn Maja, Ikametu’s-Salah, 194). 

Imeelezwa katika maneno mengine ya Mtume M'- 

“Mwenyezi Mungu aliwaamuru waja wake kuswali swala tano kila 
siku. Mwenyezi Mungu amewahakikishia walewanaozitekeleza swa- 
la hizi kwa uaminifu kuwa atawalipa pepo Siku ya Hukumu. Lakini 
Mwenyezi Mungu hakuwahakikishia wale wanaozitekeleza swala 
hizo kwa kuzembea, wasiozijali na wenye kasoro katika namna ya 
kuzitekeleza; Mwenyezi Mungu atashughulika nao atakavyo, aki- 
penda atawaadhibu, au akipenda atawasamehe”. (ibn Maja, ikametu’s- 
Salah,. 194). 

Mtume M aliwauliza maswahaba swali lifuatalo ili kuelezea umu- 
himu wa swala tano za kila siku: 

“- Iwapo mmoja wenu ana mto karibu na mlango wake, akawa 
anaoga mara tano kwa siku katika mto huo, mnafikiri mtu huyo ana- 
weza kubaki na uchafu katika mwili wake?” 

Maswahaba wakajibu: 

“- Hakuna uchafu utakaobakia juu ya mtu huyo.” 

Mtume akaendelea: 

“Swala tano za kila siku hufanya kazi katika namna hiyo. Allah hu- 
ziondosha dhambi kupitia swala tano za kila siku.” (Bukhari, Mawapit, 6). 

Mtume M alitangaza habari njema zifuatazo kwa maneno kad- 
haa ikiwa ni pamoja na: 

“Dhambi kubwa zinapoepukwa, swala tano na Swala za jamaa 
za Ijumaa huchukuliwa kuwa kafara ya dhambi ndogo ndogo zilizo- 
fanywa kati ya swala hizo. Na hii hufanya kazi kwa nyakati zote.” 
(Muslim, Taharat, 14). 

“Iwapo Muislamu atafanya wudhu pindi muda wa swala unapo- 
fika, na akatekeleza swala yake kwa unyenyekevu, swala yake hiyo 





SWALA (SALAT/NAMAZ) 


itazisafisha dhambi zake za kabla (ya swala hiyo). Na hii hufanya 
kazi kwa nyakati zote.” (Musiim, Taharat, 7). 

Ni lazima kueleza hapa kwamba swala tano za kila siku ni muhi- 
mu sana. Kuna hekima ya swala hizi kuwa katika nyakati tofauti. Jinsi 
zilivyogawanywa ni jambo zuri lenye manufaa kwa binadamu kimwili 
na kiroho. Hivyo basi, mtu anapaswa kuwa makini katika kuitekeleza 
kila swala kwa usafi wa moyo. Mwenyezi Mungu anasema katika 
Our’an Tukufu: 

“Basi Subhanallah! Mtakaseni Mwenyezi Mungu (mnapos- 
hinda) jioni na (mnapoamka) asubuhi. Na sifa zote njema ni zake 
katika mbingu na ardhi, na alasiri na adhuhuri.” (Rum 30:17-18). 

Abdullah ibn Abbas kuhusu aya hizi kujumuisha swala tano za 
kila siku anasema: 

“Maneno yasemayo ‘mnapoamka asubuhi’ yanahusu swala ya 
asubuhi; 

Maneno yasemayo ‘wakati wa alasiri’ yanahusu swala ya alasiri-; 

Maneno yasemayo ‘siku ya inapoanza kushuka’ ina maana ya 
sala ya adhuhuri; 

Maneno yasemayo ‘wakati wa jioni’ ina maana ya sala ya magh- 
ribi na swala ya isha.” 

Kuna aya nyingine katika Our’an zinazomaanisha swala za fa- 
radhi. 

Saphiri anambatanisha umuhimu mkubwa kwa sala tano za kila 
siku na kuelezea hali ya wale wasiozitekeleza kama ifuatavyo: 

“Malaika huwaita wale wanaoiacha Sala ya alfajiri kwa kuwaam- 
bia ‘Enyi watenda dhambi wakubwai’; 

‘Wale wanaoiacha swala ya adhuhuri kwa ‘Enyi mlionyimwa rehma! 

‘Wale wanaoiacha swala ya alasiri kwa kuwaambia ‘Enyi waasi’ 

‘Wale wanaoiacha swala ya maghribi huwaita ‘Enyi wenye kuku- 
furu! 

‘Wale wanaoiacha swala ya isha ‘Enyi mliopata hasara!’..” 





Uislamu Imani Na Matendo 


Kwa upande wengine, njia na kanuni za swala, na pia swala 
za ziada (sunnah) ambazo wakati wote zilitekelezwa na Mtume M 
au ambazo ilikuwa kawaida kwake kuzifanya, inatakiwa kuzichun- 
ga na kuziangalia kwa umakini mkubwa. Hizi ni sehemu muhimu ya 
swala tano kila siku mbali na zile za hiari zinazotekelezwa kila siku. 
Kuna maelezo mengi yaliyotoka kwa Mtume M kuhusu suala hili: 
“Rakaa mbili za Sunnah ya swala ya alfajiri zina manufaa zaidi kuliko 
dunia na pia viumbe vyote duniani.” (Musiim, Saiat ai-Musafirin, 96). 

“Mtume M alikuwa akiswali rakaa nne kabla ya rakaa za farad- 
hi ya swala ya adhuhuri, na pia alikuwa akiswali rakaa mbili baada 
yake.” (Tirmizi, Juma, 66). 

“Mwenyezi Mungu aonyeshe huruma Yake kwa wale wanaoswali ra- 
kaa nne kabla ya rakaa za wajibu za swala ya alasiri.” (Tirmizi, Saiat, 201). 

“Harakisheni kuswali rakaa mbili za Sunnah baada ya rakaa tatu 
za faradhi ya swala ya maghribi kwani huinuliwa pamoja na rakaa za 
faradhi.” (Resini). 

Hadithi ifuatayo inaelezwa kuwa inahusu rakaa nne za ziada zi- 
nazoswaliwa kabla ya Sala ya isha: 

“Kuna swala baina ya adhana na igama ya rakaa za wajibu.” 
(Bukhari, azan, 16). 

Na rakaa mbili za ziada baada ya rakaa za faradhi za swala 
magharibi zinajulikna kuwa zilikuwa zikiswaliwa na Mtume mara kwa 
mara. 

Moja ya vipengele muhimu vya swala ni kuiswali kwa wakati. 
Pindi Mtume M alipoulizwa: 

“Ni ibada ipi iliyo bora zaidi?” 

Naye alijibu: 

“Swala inayoswaliwa kwa wakati.” (Bukhari, Mawakitu’s-Saiah, 5). 

Hivyo ni vyema kuzitekeleza swala mara tu muda wake unapofi- 
ka. Mtume M anasema kuhusu suala hili: 

“Mwenyezi Mungu yuko radhi na wale wanaotekeleza swala kwa 
wakati wake, lakini huwasamehe wale wanaozitekeleza mwisho wa 
wakati.” (Jam’u’l-Fawald, l, 163). 





SWALA (SALAT/NAMAZ) 


Mbali na swala tano za kila siku pia kuna swala ya wajibu ya 
Ijumaa (Jumu’ah). Ni swala inayoswaliwa katika jamaa pamoja na 
hotuba ya Ijumaa badala ya swala ya adhuhuri. Wanaume wote wa- 
zima Waislamu wanalazimika kushiriki isipokuwa kwa wasafiri. Si la- 
zima kwa wanawake, lakini wanaweza kushiriki. Our’an Tukufu ina- 
sema juu ya umuhimu wa swala ya Ijumaa: 

“Enyi mlio amini! Ikiadhiniwa Sala siku ya IJumaa, nendeni 
upesi kwenye dhikri ya Mwenyezi Mungu, na wacheni biashara. 
Hayo ni bora kwenu, lau kama mnajua.” (Jumu’ah, 62!: 9). 


SWALA ZA HIARI (SUNNAH) 

Katika Hadith-i-Qudsi, hadithi ambao Mwenyezi Mungu aliwasi- 
liana na Mtume M kwa njia ya wahyi na kuiwasilisha kama kwamba 
Mwenyezi Mungu alikuwa akiongea: 

“Yeyote amfanyiaye uadui mja wangu mwema hakika nitamtan- 
gazia. Jambo ninalolipenda zaidi miongoni mwa matendo yanayom- 
leta mja Wangu karibu nami ni utekelezaji wake wa matendo niliyo- 
muamuru. Wakati huo huo, mja wangu huendelea kuja karibu nami 
kwa ibada ya hiari (sunnah). Mwishoni hupata Upendo Wangu. Na 
pindi ninapompenda Ninakuwa masikio yake anayotumia kusikia; na 
macho anayoonea, na mkono anayobebea vitu na miguu anayotem- 
belea (ninakuwa moyo wake anaotumia kuhoji, na ninakuwa ulimi 
wake anaotumia kuongea). Anapoomba kitu chochote kutoka kwan- 
gu, mara moja humpatia. Anapojilinda kwangu, humlinda. Kamwe 
sisiti kufanya jambo lolote kama ninavyosita kuuchukua uhai wa mja 
muumini: Yeye hapendi kifo, na Mimi sipendi chochote asichokipen- 
da... “ (Bukhari, Rikak, 38). 

Hivyo basi, Waislamu wema, kufuatana na hadithi ya Mtume M 
hutekeleza swala za sunnah katika nyakati za hofu, wakati wa sehe- 
mu ya mwisho ya usiku na nyakati nyingine, na wakati wanapohitaji 
kitu sambamba na kutekeleza swala za faradhi. Wao ni miongoni 
mwa wale waliosifiwa ndani ya Our’an Tukufu: 

“..Alama zao zi katika nyuso zao, kwa athari ya kusujudu.. “ 

(Fath, 48:29). 





Uislamu Imani Na Matendo 


Hupata isiyokuwa na mwisho kutokana swala na swala za sun- 
nah huswaliwa ili kuiendeleza furaha hii isiyokuwa na mwisho. Mtume 


ingawa hakutenda dhambi, alikuwa akiswali nyakati za usiku hadi 
miguu yake ikavimba sana, na alikuwa akisoma Our’an Tukufu mpa- 
ka anachoka. Hivyo, swala za sunna sio kizuizi cha swala swala za 
wajibu, bali kinyume chake, huzipa nguvu. Suala la muhimu hapa ni 
kujaribu kuzitekeleza katika njia zake sahihi. 



“Ibada ya kwanza atakayoulizwa mja Siku ya Kiyama ni swala. 
Swala ikitekelezwa vizuri, ataokolewa. Kama siyo, atakuwa miongoni 
mwa wenye kukhasirika. Iwapo swala za wajibu hazitotoshakumwo- 
koa, Mwenyezi Mungu atauliza: 

‘Je, kuna swala za sunna zilizofanywa na mja wangu ili ziweze 
kuzikamilisha swala za wajibu? 

Ibada nyingine zitakuwa hivyo hivyo.” (Tirmizi, Saiat, 188). 

Hivyo, kuziona swala za wajibu kuwa zenye kutosha itakuwa ni 
kosa kubwa, kwa maana ni vigumu kuzitekeleza swala hizo za wajibu 
kikamilifu na kwa namna ipasavyo. Bila kujali ni uzito kiasi gani tuna- 
zipa swala hizo, tunaweza, wakati wowote, kufanya makosa katika 
kuzitekeleza. Hivyo, tunakuwa hatuna nafasi nyingine, bali kuswa- 
li swala za sunna ili kusahihisha makosa yetu tuliyoyafanya katika 
swala za wajibu. Mapungufu yetu katika kutekeleza swala za wajibu 
yanaweza kusahihishwa na swala za sunnah kwa kuwa tunakuwa 
hatuna nafasi ya pili ya kuswali swala za wajibu iwapo tutazikosa 
au kama tuliziswali kimakosa. Hata hivyo, hii haina maana kwamba 
tunapaswa kuacha kuswali swala za wajibu ili kuswali swala za sun- 
nah. Tunatakiwa kujaribu kuzidumisha aina zote mbili kwa wakati 
mmoja. Mazoea ya Mtume M katika suala hili ni mfano wa kipekee 
mbele yetu. Kwa upande wengine, wale ambao hawakuswali swala 
za faradhi katika wakati wake hawapaswi kujaribu kuzidisha tu swa- 
la ambazo hazikutekelezwa, bali kujaribu kuswali swala za sunna 
kwani swala ambazo hazikuswaliwa zinaweza kutekelezwa wakati 
wowote wa siku wakati ambapo swala hizo za sunna kama zile za 
usiku, asubuhi, dhuha , na za wakati wa ishaa zinatakiwa kutekelez- 
wa katika kipindi maalumu cha wakati. 





SWALA (SALAT/NAMAZ) 


Rabia bin Ka’b al-AslamT anasema: 

Nilikuwa nikikaa na Mtume M, wakati wa usiku na kusubiri nimle- 
tee maji kwa ajili ya wudhu na kadhalika. Siku moja aliniambia: 

“- Nataraji kuna kitu unataka kutoka kwangu!” 

Mimi nikasema: 

“- Nataka kuwa pamoja nawe peponi.” 

Akasema: 

Kitu gani kingine unachotaka?” 

Niakasema: 

“- Nataka tu hivyo nilivyosema.” 

“- Kama ni hivyo, tafadhali nisaidie kwa kuswali sana kadiri uwe- 
zevyo!” (Muslim, Salat, 226). 

Maneno mengine ya Mtume M kuhusu suala hili ni kama ifuatavyo: 

“Hakuna chenye kumfaa zaidi mja katika kuwa karibu na 
Mwenyezi Mungu kuliko kusujudu akiwa katika upweke. Yaani, ni 
swala za sunnah anazozifanya mwenyewe nyumbani kwake ndizo 
zinazomleta karibu zaidi na Mwenyezi Mungu “ (ibn Mubarak). 

Shageeg al-Balkhi anasema: 

Tulitafuta mambo matano na tukayakuta katika mambo matano: 

1. Ongezeko la riziki linapatikana katika swala ya asubuhi. 

2. Nuru katika kaburi inapatikana katika swala za usiku. 

3. Majibu ya maswali yatakayoulizwa na Malaika wawili wanao- 
wauliza wafu yanapatikana katika kuisoma Our’ani. 

4. Kufanikiwa kupita katika daraja kutoka dunia hii kuelekea 
Peponi kunapatikana katika kufunga na kutoa zaka. 

5. Makazi Siku ya Kiyama yanapatikana katika kumdhukuru 
Mwenyezi Mungu katika upweke. 

Kuna swala mbalimbali za sunna. Zilizo muhimu zaidi ni hizi zi- 
fuatazo: 





Uislamu Imani Na Matendo 


Swala ya Dhuha (Swala inayoswaliwa katika sehemu ya asubu- 
hi mapema) 



Maneno ‘Sifa ni za Mwenyezi Mungu’ ni sadaka, ‘Utukufu 
ni wa Mwenyezi Mungu’ ni sadaka , na maneno ‘hakuna mungu 
ila Mwenyezi Mungu’ ni sadaka, na maneno ‘Mwenyezi Mungu ni 
Mkubwa’ ni sadaka, kuamrisha mema ni sadaka, kukataza maovu ni 
sadaka. Na rakaa mbili za swala ya dhuha ni mbadala wa yote haya.” 
(Muslim, Salat al-Musafirin, 81). 

Aisha, mke wa Mtume, anasema: 


“Siku moja nilimuona Mtume M akiswali swala ya dhuha, na ba- 
ada ya hapo kamwe sikuiacha katika maisha yangu yote.” (Bukhari, 
Muslim). 

Swala ya Awabeen (huswaliwa jioni sana) 



“Mtu anayeswali kati ya jioni na usiku, swala hiyo huitwa swala 
ya awabeen.” (Ibn Mubarak, el-Raqaik). 

Swala ya Tahiyyat al-Masjid (swala inayoswaliwa kwa ajili ya 
kuutolea salaam Msikiti) 

Mtume anasema: 

“Mmoja wenu na aswali rakaa mbili pindi aingiapo msikitini kabla 
ya kukaa chini!” (Bukhari, Saiat, 60). 

Swala ya Tarawih (swala inayoswaliwa baada ya swala ya 
faradhi ya isha katika mwezi wa Ramadhan) 

Aisha, mke wa Mtume, (Mwenyezi Mungu awe radhi naye) ana- 
sema: 


“Mtume M hakuwa akishughulishwa sana na katika miezi men- 
gine kama ilivyokuwa katika mwezi wa Ramadhan. Na alikuwa 
akishughulishwa hasa na ibada wakati wa siku kumi za mwisho za 
Ramadhani.” (Musiim, itikaf, 832). 





SWALA (SALAT/NAMAZ) 


Mtume M anasema: 

“Yeyote anayeutumia usiku wa Ramadhan akiswali kwa imani ya 
kweli na matumaini kwamba atapata thawabu kwa ajili yake, atasa- 
mehewa dhambi zake zilizopita.” (Bukhari, iman, 27). 

Swala ya msingi inayoswaliwa katika mwezi wa Ramadhan ni 
swala ya tarawih. Huswaliwa katika rakaa ishirini. Na kwa kuwa inac- 
hukua muda mrefu mtu anatakiwa kuitekeleza ipaswavyo. 

Swala ya Istikhara (Swala inayoswaliwa kabla ya kulala kwa 
kutarajia kwamba Mwenyezi Mungu ataamua lililo bora bora kati 
ya mambo mawili au zaidi kwa njia ya ndoto) 

Jabir bin Abdallah anasema: 

“Mtume alikuwa akitufundisha swala ya Istikhara kana kwamba 
alikuwa anatufundisha sura ya Our’an ...” (Bukhah, Tahajjud, 28). 

Swala ya Haja (swala inayoswaliwa ili kutimiziwa haja fulani) 

Mtume anasema kuhusu swala ya haja ambao mja anakimbilia 
kwa kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutimiziwa mahitajio yake: 

“Yeyote anayetaka jambo lolote kutoka kwa Mwenyezi Mungu, 
basi aanze kufanya wudhu, na aswali rakaa mbili baada yake. Kisha 
aombe baraka za Mwenyezi Mungu zimfikie Mtume, na hatimaye 
aombe dua ifuatayo: 

‘Hakuna mungu ila Mwenyezi Mungu, Mwenye huruma, na 
Mpole. Sifa njema ni za Mwenyezi Mungu, Mola wa mbingu. Na sifa 
za Mwenyezi Mungu, Mola wa ulimwengu. 

Mola wangu Mlezi! Napenda mambo yatokanayo na rehema 
Yako, na nataka msamaha Wako, na pia nataka kuufikia unyoofu. 
Ee Mola, Mwenye kurehemu! Nakuomba basi usiibakishe dhambi 
yoyote bila kusamehewa, wala huzuni yoyote bila kufarijiwa, na haja 
yoyote ya halali bila kutimizwa ..!” (Tirmizi, Witr, 17). 

Swala ya TahaJJud (swala inayoswaliwa kwa kuamka baada ya 
kulala usiku) na swala nyingine zinazoswaliwa wakati wa usiku 





Uislamu Imani Na Matendo 


Kila wakati una sifa maalumu mbele ya Mwenyezi Mungu. Hata 
hivyo, nyakati fulani ni za thamani zaidi kuliko nyingine, na inatakiwa 
kunufaika na kufaidika nazo. Na wakati wa usiku ni moja ya nyaka- 
ti hizi ambazo Our’an na maneno ya Mtume M yanazielezea kuwa 
zenye thamani. 

Thamani ambao Mwenyezi Mungu ameupa wakati wa usiku na 
siri zilizo ndani yake hazihesabiki. Mwenyezi Mungu anasema: “usi- 
ku na unavyo vikusanya!” (inshjqaq, 84:17). “Na kwa usiku unapo 
tanda!..!” (Dhuha, 93:2). Siri ya Mwenyezi Mungu kuapa kwa usiku ni 
dirisha la Kimungu ili nyoyo na roho zetu zipate kuangalia mambo 
mengi. 

Usiku ni wakati wa kusujudu mbele ya Mwenyzi Mungu kwa 
upendo na huruma kwa ajili ya kumpendeza Yeye badala ya kulala 
kwenye vitanda laini. Kwa hiyo, swala za ziada (naafilah) zinazos- 
waliwa usiku ni zenye umuhimu mkubwa katika kufikia ukaribu na 
Mwenyezi Mungu. Hivyo, mtu hupenda na huswali usiku kwa kiasi 
cha Upendo wa Mwenyezi Mungu alichonacho. Inaweza kusemwa 
kwamba kuswali usiku ni kama kukutana na kuzungumza na yule 
unayempenda wakati wa usiku. Kuwa macho wakati kila mtu amelala 
humaanisha kujumuishwa katika kundi la upendo na huruma. 

Mtume M alikuwa akiswali usiku mpaka miguu yake inavimba. 
Alipoulizwa: 

“- Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu! Kwa nini unajipa taabu hali 
ya kuwa Mwenyezi Mungu alishatangaza katika Our’an (katika sura 
ya 48) kwamba umesamehewa dhambi zako zote?” 

Yeye alijibu: 

“- Je, nisiwe mja mwenye kushukuru?” (Bukhari, Tahajjud, 6). 

Mtume M pia anasema: 

“Swala yenye fadhila kabisa, tofauti na swala za faradhi, ni ile 
inayoswaliwa baada ya kuamka baada ya kulala usiku.” (Musiim, siyam, 
202-203). 





SWALA (SALAT/NAMAZ) 


“Rakaa mbili zinazoswaliwa usiku ni zenye faida kuliko kitu choc- 
hote duniani. Kama nisingehisi kwamba itakuwa mzigo kwa watu 
wangu ningewaamrisha kuziswali.” (Fadaii ai-Amai, 257). 

“Kuna saa moja usiku. Iwapo Muislamu ataidiriki na kuomba jambo 
kwa Mwenyezi Mungu, basi atatimiziwa jambo lake.” (Tirmizi, Vitr, 16). 

“Iwapo mtu ataamka usiku na pia akamuamsha mke wake na 
kuswali raka mbili za kwa pamoja, Mwenyezi Mungu huyaandika ma- 
jina yao kati ya wale wanaomkumbuka Mwenyezi Mungu sana.” (Abu 
Dawud, Tatawwu, 18). 

“Kamwe msipuuze kuswali usiku! Kwa sababu ilikuwa ni desturi 
ya watu wema waliokuwa kabla yenu. Kufanya ibada usiku humleta 
mtu karibu zaidi na Mwenyezi Mungu, ni kafara ya dhambi za mtu, 
inauuepusha mwili na magonjwa, na kumzuia mtu kutofanya maten- 
do ya dhambi” (Tirmizi). 

“Mwenyezi Mungu amrehemu mtu anayeamka usiku kuswali, na 
pia akamuamsha mke wake kufanya hivyo. Basi Mwenyezi Mungu 
amrehemu mwanamke huyo anayeamka usiku kwa ajili ya kuswali, 
na pia akamuamsha mume wake kwa ajili kufanya hivyo” (Abu Dawud, 
Witr, 13). 

Mtume ^ alimwambia Abu Dharr: 

“- Je, huwa unajiandaa unapotaka kusafiri?” 

Abu Zarr akajibu: 

“- Bila shaka, Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu” 

Mtume ^ akasema: 

“- Naam, unadhani kuwa safari ya Siku ya Kiyama itakuwaje? 
Jihadhari na nitakachokwambia; Niwaambie kitakachowafaa Siku ya 
Kiyama? 

Abu Zarr akajibu: 

“- Ndiyo, Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu!” 

Mtume M akasema: 





Uislamu Imani Na Matendo 


“Funga kwa ajili ya siku ya joto sana ya Siku ya Kiama. Swali 
rakaa mbili zitakazokuokoa na upweke wa kaburini. Safiri kwenye 
Qabah mara moja katika uhai wako, na toa zaka kwa mtu masikini 
kwa ajili ya matukio makubwa ya Siku ya Kiyama. Sema maneno ya 
haki tu au uzuie ulimi wako kusema mambo waovu” (ibn Abi’d-Dunya, 
Kitab al-Tahajjud). 

Mtume M alimwambia Abu Hurayra kuhusu suala hili: 

“Ewe Abu Hurayra! Kama unataka kusuhubiana na rehema ya 
Mwenyezi Mungu kaburini na Siku ya Kiyama, amka usiku uswa- 
li kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ewe Abu Hurayra! Iwapo utaswali 
kwenye kona ya nyumba yako, nyumba yako inatoa nuru kama kundi 
la nyota angani, na inakuwa kama nyota kwa ajili ya watu wa dunia- 
ni”. (Ihya al-Ulumiddin, I, 1023). 

Abdallah bin Omar, alimtuma Hafsa, ambaye alikuwa dada wa 
Abdullah na mke wa Mtume M kwa Mtume ili amfafanulie moja ya 
ndoto zake. Mtume M akasema wakati akitafsiri ndoto hiyo: 

“Abdallah ni mtu mkubwa. Hata hivyo,itakuwa nzuri sana 
iwapo ataswali swala za usiku 

Tangu siku hiyo, Abdallah kamwe hakuacha kuswali usiku. 
(Bukhari, Tahajjud, IV, 360). 

Mtume M anasema: 

“Malaika Jibril alisema: ‘Heshima ya muumini ni, bila shaka, 
ina uhusiano na swala za usiku...’” (Hakim, Mustadrak, iv, 360). 

Miongoni mwa waja ambao Mwenyezi Mungu huwafurahia na 
yuko radhi nao ni yule anayekiacha kitanda chake kizuri na na chen- 
ye joto ili swali swala ya tahajjud. Mwenyezi Mungu hufurahishwa na 
mja huyo na kuwaambia Malaika: 

“- Kitu gani kinamfanya mja Wangu huyu ajali sana kuswali wa- 
kati huu wa usiku?” 


Malaika hujibu: 





SWALA (SALAT/NAMAZ) 


Ni hima yake ya kutaka kupata rehema na Baraka Zako, na pia 
hofu ya adhabu Yako.” 

Mwenyezi Mungu husema: 

“Basi nitampa kile anachotaka kutoka kwangu na nitamkinga na 
kile anachokihofia” (Fadaii ai-Amai, 299). 

Aya nyingi za Our’an zinawaita waja kumkumbuka Mwenyezi 
Mungu wakati wa usiku. 

“Na katika usiku pia mtakase, na (vivyo hivy) baada ya ku- 
sujudu.” (Qaf, 50: 40). 

“Na usiku pia mtakase, na zinapo kuchwa nyota.” (lur 52:49). 

“Na wale wanaokesha kwa ajili ya Mola wao Mlezi kwa kusu- 
Judu na kusimama.” (Furqan 25:64). 

Mwenyezi Mungu anaelezea sifa za wale watakaookolewa na 
adhabu ya Mwenyezi Mungu, na kuwekwa peponi: 

“Walikuwa wakilala kidogo tu usiku. Na kabla ya alfajiri wa- 
kiomba maghfira.” (Dhaariyaat, 51:17-18). 

Mbali na heshima hiyo, Mwenyezi Mungu amewafanya Waumini 
wanaomkumbuka wakati wa usiku kuwa watu bora pindi anapowalin- 
ganisha waumini na makafiri: 

“Je! Afanyae ibada nyakati za usiku kwa kusujudu na kusi- 
mama akitahadhari na Akhera, na akitaraji rehema za Mola wake 
Mlezi...Sema: Ati watakuwa sawa wale wanao Jua na wale wasio 
Jua? Hakika wanao kumbuka ni watu wenye akili.” (Zumar, 39:9). 

Mwenyezi Mungu anapowaelezea wale wanaomuabudu kwa 
dhati wakati wa usiku kwa namna hiyo, anawaonya waja wasiokuwa 
na hofu ambao hawaishi ipasavyo: 

“Na usiku msujudie Yeye, na umtakase usiku, wakati mrefu.” 

“Kwa hakika watu hawa wanapenda maisha ya kidunia, na 
wanaiacha nyuma yao siku nzito.” (insan, 76:26-27). 





Uislamu Imani Na Matendo 


Sehemu ya pili ya usiku inaelezwa kuwa yenye thamani zaidi. 
Siku moja Mtume M aliulizwa kuhusu hilo: 

Sehemu ipi ya usiku ambao ibada zina uwezekano wa kuku- 
balika?” 

Akajibu: 

“Ibada zinazofanywa katika nusu ya pili ya usiku...” (Abu Dawud). 

Hata hivyo, kwa kuwa si jambo rahisi sana kufanya ibada wakati 
wa usiku, kuna nukta kadhaa ambazozinapaswa kuzingatiwa. Pamoja 
na hamu kubwa ya kufanya ibada usiku, mja anapaswa kula chakula 
chepesi wakati wa jioni na kulala mapema. Imesimuliwa kwamba: 
“Mtume M alikuwa akiwahamasisha watu kulala kabla ya Sala ya 
isha, na pia alikuwa akiwahimiza kutofanya mazungumzo ya muda 
mrefu baada yake.” (Bukhari, al-Salat Mawaqit, 23). 

Muislamu anapaswa kuwa na tabia ya kulala mapema, na kuam- 
ka mapema. Kunaweza kuwa na mazingira yanayopelekea kufanya 
tofauti na hali hiyo kiasi kwamba haitakiwi ibada ya usiku kudhoofis- 
ha shughuli ya mtu. Omar, khalifa wa pili, anasema: 

“Mtume M, wakati wengine, alikuwa akizungumza na Abu Bakr 
kuhusu mambo ya Waislamu mpaka alfajiri. Na mimi nilikuwa nikikaa 
nao.” (Tirmidhi). 

Kanuni hizi ni muhimu ili kuondoa kizuizi cha kuamka kuswali na 
pia kufungua kamba za shetani anazofungwa mtu wakati amelala. 
Mtume M anasema: 

“Unapolaa Shetani hufunga mafundo matatu upande wa nyuma 
wa shingo yako. Na huliambia kila fundo ‘usiku mrefu ubaki pamo- 
ja nawe.’ Unapoamka na kusoma jina la Mwenyezi Mungu fundo 
moja hufunguka. Unapochukua wudhuu fundo jingine hufunguka. Na 
unaposwali mafundo yote hufunguka. Hivyo, ndio maana unaamka 
asubuhi ukiwa mwenye nguvu na uchangamfu. Vinginevyo, utaamka 
ukiwa na usingizi na mchovu.” (Bukhari, Tahajjud, 12). 

Hivyo, ni wazi kwamba swala ya usiku ni ya thamani sana kiasi 
kwamba ni ya pili kwa umuhimu baada tu ya swala za faradhi. Hata 





SWALA (SALAT/NAMAZ) 


hivyo, wale wanaoswali usiku wanakumbushwa kutokuwa na kiburi 
kwa sababu tu ya kufanya ibada usiku. Wakifanya hivyo, watapoteza 
baraka ambazo wangeweza kuzipata. Wanapaswa kuzingatia akilini 
mwao kauli ifuatayo ya Mtume M- 

“Kuna watu wengi wanaofanya ibada usiku, lakini hawapati 
chochote zaidi ya kukaa kukaa macho tu.” (Ahmad bin Hanbai, Musnad, 
II, 373). 






Uislamu Imani Na Matendo 


SWALA YA JAMAA 

Moja ya pointi muhimu sana kuhusu swala ni kuswali swala za 
faradhi katikajamaa. 

Kuswali faradhi katika jamaa ni ada yenye nguvu ya Mtume 
kamwe hakuacha kuswali katika jamaa isipokuwa wakati wa siku za 
mwisho wa uhai wake alipokuwa mgonjwa sana. 

Tukio lifuatalo linaloashiria umuhimu wa kuswali katika jamaa ni 
lenye kuvutia sana: 

Swahaba mmoja wa Mtume ^ aitwaye Abdallah ibn Maktum, ali- 
yekuwa kipofu, siku moja alimuomba Mtume M amwie radhi asihud- 
hurie swala za faradhi katika jamaa: 

“Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu! Wewe wajua hali yangu, kuna 
mitende mingi katika njia iendayo msikitini! Na siwezi kupata mtu wa 
kuniongoza kila wakati!” 

Mtume M akajibu: 

“- Je, unaweza kuisikia adhana ya swala?” 

“- Ndiyo, ninaweza!” 

“- Basi unatakiwa kuhudhuria jamaa, hata kwa kutambaa...” (i. Canan, 
Kutub al-Sitte, VIII, 256). 

Mtume M anasema: 

“Wale wanaohudhuria msikitini wakati wa giza watapata kivuli 
Siku ya Hukumu pindi itakapokuwa hakuna kivuli.” (ibn Maja). 

Kuna maneno mengine ya Mtume M kuhusu suala hili: 

“Swala inayoswaliwa katika jamaa ina ubora mara 27 zaidi ya 
inayoswaliwa na mtu mmoja pekee yake.” (Bukhari, Adhan, 30). 

. “.. Swala inayoswaliwa katika jamaa ya watu wawili ni bora kuli- 
ko swala ya mtu mmoja; swala ya watu watatu ni bora kuliko swala ya 
watu wawili. Kadiri idadi yao inavyozidi ndivyo swala yao inavyopen- 
deza mbele ya Mwenyezi Mungu.” (Abu Dawud, Nasai, imamat, 45). 





SWALA (SALAT/NAMAZ) 


“Wale wanaoswali swala ya isha katika jamaa wanahesabiwa 
kuwa wametumia nusu ya kwanza ya usiku, na wale wanaoswa- 
li swala ya asubuhi katika jamaa wanahesabiwa kuwa wametumia 
nusu ya pili ya usiku wakiswali.” (Musiim, Masjid, 260). 

“Wale wanaohudhuria jamaa ya swala tano za kila siku mara kwa 
mara watapita kwenye daraja la ulimwengu huu kwenda peponi kama 
radi. Aidha, Mwenyezi Mungu atawafufua, na kuwakusanya kwa ajili 
ya hukumu wakiwa miongoni mwa kizazi cha pili cha Waislamu ba- 
ada ya Mtume M- Wale wenye kuhudhuria jamaa usiku na mchana 
watapata thawabu za mashahidi elfu moja.” (Jamu’i-Fawaid, 246). 

“Simama kikamilifu katika mstari wakati wa kuswali jamaa, kwa 
sababu ni alama ya swala kamilifu.” (Abu Dawud, Saiat, 93). 

Kuswali katika jamaa huimarisha nguvu ya imani ya mja. Ni kioo 
cha jamii ya Kiislamu. Jamii yenye imani huimarishwa kwa kuhudhu- 
ria swala ya jamaa. 



“Mtu ambaye huenda msikitini kuswali baada ya kufanya wud- 
huu nyumbani ni kama mtu ambaye huhiji kwenye Ka’bah baada ya 
kuvaa ihram, nguo maalum kwa ajili ya Hijja.” (Fadaii ai-Amai, 275). 

Mtu huyu hupewa thawabu kwa kila hatua anayopiga kuelekea 
msikitini, na kusamehewa mojawapo ya dhambi zake. 

“Yeyote anayeswali katika jamaa kuanzia mwanzo mpaka mwis- 
ho kwa muda wa siku arobaini hupewa vyeo viwili vya upendeleo. 
Cheo cha kwanza ni kuokolewa na moto. Cheo cha pili ni kumweka 
mbali na unafiki.” (Musiim, Tirmizi). 

Siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu atauliza: 

“Wako wapi jirani zangu?” 

Malaika watajibu: 

“Ewe Mola wetu! Ni nani hao jirani zako?” 

Mwenyezi Mungu atasema: 

“Wale ambao walikuwa wakihudhuria msikitini.” 





Uislamu Imani Na Matendo 


Mtume M anasema: 


“Msikiti ni nyumba ya kila muumini wa kweli. Mwenyezi Mungu 
amewahakikishia hawa waja wote kuwa watapata kila aina ya urahi- 
si, huruma, na wepesi wa kupita kwenye daraja la ulimwengu kwen- 
da peponi.” (Tabarani). 

Kuhudhuria swala katika jamaa ni muhimu sana kiasi kwamba 
Mtume M alionya sana kuhusu madhara ya kuipuuza. Moja ya ma- 
neno ya Mtume M kuhusu suala hili ni kama ifuatavyo: 

“Swala ya wale wasiohudhuria jamaa hali ya kuwa wanasikia 
adhana ya sala (na kuswali wakati ambapo) hawana udhuru wenye 
kukubalika swala zao hazikubaliwi.” 

Maswahaba wakamwuliza, 

“Ewe Mtume! Ni kitu gani kinachohesabika kama udhuru? ” 



“Ni ugonjwa au hofu ya hatari.” (Abu Dawud, ibn Maja). 

Ikiwa kundi la watu hawawezi kujiunga najamaa msikitini, wana- 
takiwa kutekeleza swala yao pamoja mahali watakapokuwa. Mtume 
anasema kuhusu suala hili: 


“Kama kundi la watu watatu katikia kijiji au mashambani hawate- 
kelezi swala yao kwa pamoja, Shetani huwaganda. Jaribuni kutekele- 
za swala yenu pamoja na watu wengine, na jitahidini sana kushirikia 
katika jamaa kwa sababu mbwa mwitu humla kondoo aliyejitenga” 
(Abu Dawud, Ahmad, Nasai). 

Kuhudhuria swala ya jamaa ya asubuhi na ya ishaa ina umuhi- 
mu mkubwa. Mtume M anasema: 


“Mwenye kuswali swala ya ishaa katika jamaa huhesabiwa kuwa 
amefanya ibada katika nusu ya kwanza ya usiku, na mwenye kuswali 
swala ya asubuhi katika jamaa huhesabiwa amefanya ibada katika 
maeneo yote ya usiku.” (Musiim). 

“Kama watu wangejua nguvu na ubora wa adhana ya swala na 
kusimama katika mstari wa kwanza wa jamaa, na wakawa hawana 






SWALA (SALAT/NAMAZ) 


nafasi nyingine, bali kupiga kura kwa karatasi ili waweze kuwa wenye 
kutoa adhana ya swala na kusimama katika mstari wa kwanza, wan- 
geweza kwenda kupiga kura. Kama wangejua ubora wa kuwa wa 
kuja mapema katika swala ya jamaa, wangesongamana baina yao 
wenyewe. Na kama wangejua thawabu za swala ya asubuhi na isha, 
wangehudhuria hata kwa kutambaa.” (Bukhari, Musiim). 

Hivyo, muumini anatakiwa kuutoa moyo wake kwa ajili ya swala, 
na masikio yake kwa ajili ya adhana ya swala. Kushiriki katika jamaa 
huanza kwa kushiriki katika adhana ya swala. Maswahaba wa Mtume 
M walikuwa wakiacha shughuli zote za kidunia wakati inapotolewa 
adhana ya swala ili kujiandaa na kupata utayari na hamasa kwa ajili 
ya swala. mkono iliyokuwa ikitupa nyundo na ulimi uliokuwa ukizun- 
gumza vyote vilikuwa vikisimama, na kazi pekee ilikuwa ni kushika 
njia kuelekea msikitini. Nyoyo zao zilizojazwa upendo wa Mwenyezi 
Mungu zilikuwa zikifuata mwongozo ulielezwa na Mtume M'- 

“Unaposikia adhana ya swala, rudia rudia maneno yanayosemwa 
na muadhini! Kisha tamko la kunitakia Baraka ya Mwenyezi Mungu 
juu yangu! Mwenye kunitakia Baraka ya Mwenyezi Mungu juu yangu, 
Mwenyezi Mungu atampa marakumi ya Baraka alizonitakia. Hii ni da- 
raja kubwa sana peponi ambao itatolewa kwa mja mmoja tu. Na mimi 
mwenyewe ninataka kuwa mtu huyo. Na yeyote anayetaka uombezi 
wangu, atapata.” (Musiim, Saiat, 11). 

Yule anayekwenda msikitini bila ya kufurahia maana ya kina na 
ya kiroho ya swala kama ilivyoelezwa hapo juu hapati baraka yoyote 
kutokana na amali yake. Maneno ya Mtume M kuhusu suala hili ya- 
nafaa kukumbukwa: 

“Mtu hupata kile anachokusudia kwa kuja msikitini.” (Abu Dawud). 

Kwa upande wengine, kuhudhuria jamaa humpatia mtu nyenzo 
ya kuyaweka maisha yake chini ya udhibiti, na kutenda kama wakala 
wa kurekebisha hali ya maisha yako yasiyokuwa na mpangilio. 

Maneno ya Mtume M yasemayo, “Je, mtu mwenye kuinua kich- 
wa chake kutoka katika hali ya kusujudu kabla ya Imamu haogopi 
kuwa Mwenyezi Mungu aweza kukigeuza kichwa chake kuwa kama 
cha ya punda?” (Bukhari, Muslim), inaashiria kuwa watu wasiokuwa 







Uislamu Imani Na Matendo 


na mpangilio wanaweza kupata mafunzo kwa njia ya swala na mtu 
huyo akaweza kusimama sawasawa mbele ya Mwenyezi Mungu. 
Vinginevyo, utaratibu na utulivu hatuwezi kuwepo katika swala. 

Neno la mwisho kuhusu swala ya jamaa ni kwamba kila muumini 
anatakiwa kuufanya moyo wake kushikamana na msikiti, kwa saba- 
bu kati ya makundi saba ya watu walioahidiwa kivuli cha Mwenyezi 
Mungu Siku ya Kiyama pindi ambapo hakutakuwa na kivuli kingine 
isipokuwa kivuli chake ni kundi la waumini “wenye nyoyo zilizoshika- 
mana (clinging) na msikiti.” 


SWALA KAMA KIMBILIO LA KIPEKEE 

Swala, kama aina ya kipekee zaidi ya ibada, pia ni namna ya 
kipekee zaidi ya kutafuta kimbilio kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo, 
pindi mtu anapokabiliwa na aina yoyote ya mateso, shida, dhiki, ma- 
teso, na maumivu anatakiwa kurejea kwenye swala mara moja. Hii ni 
sunnah ambao Mtume M mara nyingi aliiweka vitendoni. 

Hudhayfa anasema: 

“Mtume M alikuwa akirejea kwenye swala kila alipokabiliwa na 
shida.” (Ahmad, Abu Dawud). Abu Darda anasema: 

“Mtume M alikuwa akienda msikitini kila dhoruba lilipotokea, na 
angekaa huko hadi dhoruba linapokwisha. Pia alikuwa akiswali pindi 
mwezi au jua vinapopatwa.” 

Tunaweza kufafanua hapa kuhusu kupatwa kwa mwezi au jua. 
Siku Ibrahim, mtoto wa Mtume M, alipofariki dunia ilikuwa ni siku 
ambao mwezi ulipatwa. Kutokana na tukio hili baadhi ya maswahaba 
walianza kusema: 

“- Mwezi umepatwa siku hiyo hiyoaliyofariki mtotowa Mtume M” 

Hata hivyo, Mtume M alilikanusha hili na kusema: 

“Mwezi na jua hakuna kinachopatwa kwa sababu ya kifo cha 
mtu” (Muslim, Kusuf, 29). 

Kwa upande wengine, binti wa Abu Bakr alimuuliza Aisha, mke 
wa Mtume M, wakati wa kupatwa kwa jua; 





SWALA (SALAT/NAMAZ) 


“Je hii ni daiiii ya msukosuko au Kiyama?” 

Aisha akajibu: 

“Ndiyo.” 

Amr bin As anasimuiia kama ifuatavyo: 

“Jua iiiikuwa iimepatwa. Mtume M aiisimama kwa ajiii ya swa- 
ia. Aiisimama sana kiasi kwamba tuiidhani kuwa kamwe hatarukuu. 
Hata hivyo akarukuu, iakini kwa mara nyingine aiichukua muda mre- 
fu kiasi kwamba tuiidhani kuwa hatoinua kichwa chake tena. Kisha 
akaenda chini kusujudu. Tena, tukadhani kuwa hatoinua kichwa cha- 
ke. Lakini aiiinua kichwa chake, akaendeiea kuwa katika haii hiyo 
kwa muda mrefu kiasi kwamba tuiidhani kuwa hatorudi tena kwenye 
sijda. Lakini aiikwenda kusujudu. Kwa mara nyingine tukadhani hivyo 
hivyo. Lakini aiiinua kichwa chake tena. Aiifanya hivyo katika rakaa 
ya piii ya swaia. Aiikuwa akiiia wakati akiwa katika sijda. 

Kisha aiimuomba kwa unyenyekevu Mwenyezi Mungu: 

‘Moia wangu! Je si uiisema kwamba hutowaadhibu haii yakuwa 
nikiwa miongoni mwao? Je si uiisema kuwa hutowaadhibu haii yaku- 
wa wanakuomba msamaha?’ 

Pindi Mtume M aiipomaiiza kuswaii tu, haii ya kupatwa kwa jua 
iiikwisha na jua iikawaka tena”. (Nasai, Abu Dawud). 

Kama maeiezo haya yanavyoonyesha, kupatwa kwa jua sio 
kitendo tu cha kawaida cha asiii (maumbiie). Kinatukumbusha juu 
ya Ukuu na Nguvu za Mwenyezi Mungu. Pia ni Onyo ia Mwenyezi 
Mungu na ni ishara ya Kiyama, kwa sababu anga kupatwa na giza 
ghafia wakati wa mchana inaonyesha jinsi mwezi na jua vinavyomtii 
Mwenyezi Mungu kuiingana na amri ya Mungu, na pia vinaonyesha 
mazingira na haii ya Siku ya Kiyama. Binadamu wanatakiwa kuon- 
yeka kutokana na kupatwa kwa mwezi na jua na hivyo kuwa na hofu 
wakati wote, na tujue kwamba kiia kitu katika dunia hii ni chenye 
kupita, na hivyo kuwa tayari kwa ajiii ya Akhera, kwa sababu haii ya 
kupatwa kwa jua inaweza isiondoiewe tena ikabaki hivyohivyo. 

Aina hii ya maonyo ya Mwenyezi Mungu inapatikana katika 
maeneo mengine. Kwa mfano, nyufa (fauit iines) kwenye ardhi ni 





Uislamu Imani Na Matendo 


miongoni mwa aina hii ya maonyo. Mwenyezi Mungu anaweza ku- 
uchukua uhai wa waja wake bila kuziamsha nyufa hizi. Hata hivyo, 
anazionyesha mbele ya macho ya waja Wake kama mfano wa hati- 
ma isiyoepukika ili wapate kuendelea kuwa katika hali ya uangalifu, 
na hivyo kuwa tayari kwa ajili ya Akhera. Hili, kwa kweli, onyo kutoka 
kwa Mwenyezi Mungu. Hakika, haya sio maonyo pekee ya Mwenyezi 
Mungu. Mafuriko, vimbunga, magonjwa yasiyotibika na kadhalika 
yote ni miongoni mwa maonyo ya aina hii. Mshairi mmoja anasema 
kuhusu suala hili: 

Mauti yamenikaribia, 

Kwa kisingizio cha kuumwa na kichwa! 

Hata hivyo, hapa ni lazima kusisitiza tena kwamba kama haya 
yasingetokea, binadamu wangeanguka ovyo katika makucha ya kifo 
kwa ghafla, na kupotea. Hata hivyo, Mwenyezi Mungu, Mwenye ku- 
rehemu, anawaongoza waja Wake kwa ishara nyingi za Kimungu ili 
wapate kuwa tayari kwa ajili ya hali halisi isiyoepukika kabla ya mauti 
kuwafika. Hadrat Nadr anasimulia: 

Siku moja giza lilitanda wakati wa mchana. Nikakimbia haraka 
kumuuliza Anas: 

“Je, kitu kama hiki kilitokea wakati wa Mtume ” 

Naye akajibu: 

“Mwenyezi Mungu apishe mbali! Sisi tulikuwa tukikimbilia misiki- 
tini hata kama upepo ungevuma kwa kasi kidogo.” 

Walikuwa wakifanya hivyo, kwa sababu swala ni ngao dhidi ya 
majanga na madhara mengi yanayotokea katika dunia hii, na pia ni 
ngao dhidi ya Moto wa Jahannam. Mwenyezi Mungu anasema: 

“Enyi mlio amini! Takeni msaada kwa subira na Sala. Hakika 
Mwenyezi Mungu yu pamoja na wanao subiri.” (Bagara 2:153). 

Utawala wa nasaba ya Fir’aun wa Misri unajulikana sana katika 
historia. Ni maarufu kwa dhuluma na ujeuri. Ulitawala nchini Misri ka- 
tika zama za Nabii Ibrahimu pia. Mfalme aliyeitwa Fir’aun aliku- 
wa akimkamata mwanamke yeyote mzuri ambaye alifika katika nchi 





SWALA (SALAT/NAMAZ) 


yake, na kumuua mume wake (kama alikuwa ameolewa), na kisha 
kumtaka kaka yake (kama alikuwa naye) amuache awe wake. 

Pindi Nabii Ibrahimu na mkewe Sarah walipoondoka kati- 
ka mji wa Urfa kuelekea Misri baada ya Namrud kuangamia, wakati 
wakivuka mpaka askari wa Fir’aun walimuuliza Ibrahimu kuhusu 
mwanamke aliyeandamana naye. Ibrahimu SSSl aliwaambia kwamba 
alikuwa dada yake katika dini, kwa matumaini ya kuwaweka kwen- 
ye msitari wa kisheria utakaowafanya wasitekeleze makusudio yao. 
Waliposikia jibu lake walimuacha huru Ibrahimu lakini wakamc- 
hukua Sarah kumpeleka kwenye kasri la mfalme. 

Imesimuliwa katika kitabu cha Bukhari kwamba: 

“Sarah alipofika kwenye kasri, alichukua wudhu mara moja na 
kuswali rakaa mbili. Alitaka ulinzi wa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi 
Mungu akamlinda.” 

Firauni aliyejaribu kumkaribia Sarah alizirai kwa sababu Mwenyezi 
Mungu alikuwa akimlinda. 

Na hatimaye ya Firaun alipooza na kukumbwa na mshituko na 
wasiwasi. Hatimaye basi Sarah aliachiwa huru. Aidha, alimpatia kija- 
kazi wake Hajar kama zawadi. Firaun aliwaambia viongozi wa juu wa 
Ikulu ambao walikuwa wakimuangalia kwa mshangao: 

“- Mwanamke huu ni jini. Kama angekaa nami tena kwa muda 
mfupi, ningeangamia. Nimempatia kijakazi wangu Hajar kama za- 
wadi ili asinidhuru!” 

Hivyo, haya yalikuwa matokeo ya rakaa mbili za swala iliyoswa- 
liwa na Sarah. 

Kwa hiyo, Mtume M alikuwa akiwaelekeza watu wa nyumbani 
kwake kuswali pindi walipokabiliwa na tatizo au balaa lolote, na pia 
alikuwa akisoma aya ifuatayo kutoka ndani ya Our’an Tukufu: 

“Na waamrishe watu wako kusali, na uendelee mwenyewe 
kwa hayo. Sisi hatukuombi wewe riziki, bali Sisi ndio tunakuru- 
zuku. Na mwisho mwema ni kwa mchamngu.” (laha 20:132). 

Mtume M pia anatuahabarisha kuwa Mitume wa kabla yake nao 
pia waliswali pindi walipokumbana na tatizo lolote: 





Uislamu Imani Na Matendo 


“Mitume wa kabla yangu nao pia walishikamana na swala pale 
walipokabiliwa na taabu au balaa lolote.” (Fadaii ai-Amai, 249). 

Mtume M pia alisema. 

“Mwenyezi Mungu huwasaidia watu wangu kutokana na swala 
na usafi wa moyo wa watu wa hali ya chini.” (Nasai, Jihad, 43). 

Allama Sharani anasema: 

“Nchi ambao watu hawaswali hukumbwa na matatizo na majan- 
ga. Na nchi ambao watu huswali huepushiwa mbali na matatizo hayo. 
Basi mtu asiseme ‘mimi ninaswali, na kama watu wengine hawaswali 
hainihusu’, kwa maana pindi jamii inapoletewa tatizo au balaa huwa- 
kumba wanajamii wote wa jamii husika. 

Siku moja Mtume M, aliulizwa kuhusu nukta hii kama ifuatavyo: 

‘- Je, tutaangamia hata kama tutakuwa na watu wema miongoni 
mwetu?’ 

Mtume M akajibu: 

‘- Ndiyo, pindi uovu unapoendelea ...’ (Musiim, Fitan, 1). 

Hivyo basi, kila muumini ambaye amepewa nguvu ya asili ana 
wajibu wa kuamrisha mema na kukataza mabaya.” 

Kwa upande wengine, njia pekee ya kuokolewa dhidi ya mzigo 
ulio juu ya mabega yetu unaotokana na matendo ya kizembe yana- 
yoleta maonyo na msiba kutoka kwa Mwenyezi Mungu ni kushikama- 
na na swala barabara. Yaani, wokovu dhidi ya dhambi unawezekana 
tu kwa toba na swala. Mtume M alimwambia mtu mwenye dhambi 
ambaye alikuja kwake na kuswali pamoja naye kwa ajili ya kuomba 
toba; 

“- Mwenyezi Mungu amekusamehe dhambi zako.” (Musiim, Abu 
Dawud, Bukhari). 


KUDUMISHA SWALA 

Amri ya Mwenyezi Mungu katika Our’an haitumii neno “Swali!” 
bali inatumia maneno “simamisha swala!” 





SWALA (SALAT/NAMAZ) 


Swala inayoswaliwa kikamilifu humzuia muumini dhidi ya mapen- 
zi ya kuipenda dunia; inampatia muumini uchaji na unyoofu. Our’an 
Tukufu inasema: 

na ushike Sala. Hakika Sala inazuilia mambo machafu 
na maovu. Na kwa yakini kumdhukuru Mwenyezi Mungu ndilo 
jambo kubwa kabisa... ” (Ankabut, 29:45). 

Swala humzuia muumini dhidi ya maovu ama kabla ya sala au ya 
baada yake, na bila shaka, wakati wa swala yenyewe. Kama swala 
haimzuii mtu kufanya maovu hiyo ina maana kwamba mtu huyo si 
mwenye kuswali mara kwa mara. Mtume M anasema kuhusu swala 
ya aina hii ya watu: 

“Mtu ambaye swala yake haiwezi kumzuia dhidi ya maovu 
ya wazi na yenye utata anayoyafanya, mtu huyo huwa mbali na 
Mwenyezi Mungu.” (Jam ‘al-Fawaid, i. 339) 

Kwa hiyo, nukta muhimu ya kuzingatiwa wakati wa swala ni un- 
yenyekevu. 


SWALA INAYOSWALIWA BILA KHOFU 

Swala isiyoswaliwa katika njia kamili na swala ambao Shetani 
huingia kati, ni sawa na pigo analopigwa mtu anayeswali swala hiyo. 
Our’an Tukufu inasema: 

“Basi, ole wao wanao sali, ambao wanapuuza Sala zao; am- 
bao wanajionyesha, Nao huku wanazuia msaada.” (Maun, i07:4-7). 

Wafasiri wa Our’an wameainisha aina tatu za kupuuza swala: 

1. Kutojali pindi wakati wa swala unapofika na kuichelewesha 
kwa kuiswali wakati wengine. 

2. Kutokuwa na hisia ya swala ndani ya moyo ingawa kimwili upo 
katika swala. 

3. Kutozingatia maana ya swala. 

Mawlana Jalal al-Din Rumi anasema: 







Uislamu Imani Na Matendo 


“Niliuliza akili yangu kuhusu ‘Imani ni nini?’ Na akili yangu ika- 
liinamia sikio la masikio ya moyo wangu na alimtia kulinong’oneza: 
‘Imani ni tabia”’ 

Tabia kubwa kabisa ni unyenyekevu mbele ya Mola. Na ni vyema 
iwapo itaonyeshwa kwenye ibada, hususani swala. 

Kutojua shuruti, maagizo, na yale yaliyomo ndani ya swala ni 
udhaifu unaotumiwa na Shetani kumkosesha mhusika baraka. Tabia 
ya mtu anayeswali kutokuwa na khofu huruhusu nguvu ya Shetani 
kufanya kazi. Na, bila shaka, swala inayodhoofishwa na Shetani si 
yenye kukubalika. 

Baadhiya watu hujionyesha kamawateteziwakubwa wa Uislamu, 
lakini hawautambui vilivyo umuhimu wa swala, na wamekuwa wenye 
kughafilika kuhusu hilo. Huyadhoofisha maagizo ya Our’an na us- 
hauri wa Mtume, na huendelea kuwa mbali na swala. Huutelekeza 
unyenyekevu na maana ya swala. Huswali kana kwamba wanataka 
kuwa huru nayo iwezekanavyo. Mwenyezi Mungu atuepushe kutoka- 
na na aina hii ya kuwa mbali na swala. 

Watu hao ni kama wale wanaofilisika. Hawana walichobakisha 
zaidi ya uchovu. Mtume M anasema: 

“Kuna watu wengi ambao huswali, lakini hawapati chochote za- 
idi ya uchovu na mchoko.” (Nasai). 

“Mwenyezi Mungu hazitambui sifa nyingine nzuri za wale wasio- 
dumisha swala.” (Tabarani). 

“. Kwa mara nyingine tena, Mtume M anaueleza uzembe wa mtu 
kutoswali katika namna sahihi kuwa ni “wizi”. Anasema: 

“Mwizi mbaya zaidi miongoni wa watu ni yule anayeiba kutoka 
katika swala yake.” (Ahmad na Hakim). 

Na aina hii ya wizi unaofanywa niaba ya Shetani mwizi hapati 
kitu zaidi ya uchovu. Na mwizi huyo anatakiwa kukumbuka maneno 
ya Mwenyezi Mungu kuhusu suala hili: 

“Basi ole wao wale wanaopuuza Sala zao ...” (Maun i07:4-5). 





SWALA (SALAT/NAMAZ) 


Kama aya hii inavyoeleza kwa uwazi, wale ambao ni wavivu ha- 
wawezi kuikurubia swala, na wale ambao hawawezi kuzishinda nafsi 
zao susuavu hawawezi kupenya ndani ya roho ya sala, na hivyo 
hawawezi kunufaika nayo. 

Mtu anayeswali bila kuzingatia maana ya swala, na akawa anas- 
wali bila kutambua kuwa yuko mbele ya Mwenyezi Mungu, na akas- 
hikamana na mambo ya kidunia akiwa anadhukuru ndani ya swala, 
hiyo ina maana kuwa yeye si mwenye kuswali kweli. Swala yake 
hubaki hapa hapa duniani. 

Hivyo, swala inayotakiwa kuikomaza imani ya mtu ndani ya moyo 
wake haiwapatii chochote watu hao wasiokuwa na hofu. Na swala ya 
watu kama hao haiwaletei chochote bali adhabu ya milele. Our’an 
Tukufu inasema: 

“Hakika wanafiki wanamkhadaa Mwenyezi Mungu, na hali ni 
Yeye ndiye mwenye kuwakhadaa wao. Na wanapo inuka kusa- 
li huinuka kwa unyong’onyo, wanajionyesha kwa watu tu, wala 
hawamdhukuru Mwenyezi Mungu ila kidogo tu.’’ ( Nisaa 4:142). 


WALE WANAOJIWEKA MBALI NA SWALA 

Mja mmoja mwema wa Mwenyezi Mungu anawaonya wale am- 
bao si miongoni mwa wanaoswali: 

“Wale wanaoacha kuswali kwa sababu ya mali za kidunia wata- 
fufuliwa na kukutanishwa na Our’an kwa ajili ya hukumu. Wale wasi- 
oswali kwa sababu ya kughilibiwa na nguvu ya utawala na uongozi 
wao watafufuliwa pamoja na Fir’an. Wale wasioswali kwa sababu 
ya kuwa vyeo vya juu na ushawishi mkubwa watafufuliwa pamoja 
na Haman ( waziri wa Firaun) na wale wanaojitenga na swala kwa 
sababu ya upendo uliopindukia wa kupata faida katika biashara wa- 
tafufuliwa pamoja na Ubay bin Khalaf, adui ya Mtume 

Wale wanaoopuuza swala huishi maisha yasiyo nafaida. Hawana 
nuru ya uzuri wa Kimungu katika nyuso zao. Hawapati thawabu kwa 
matendo yao yoyote. Dua na maombi yao kwa Mwenyezi Mungu 
si yenye kukubalika. Wao pia hunyimwa upendo wa watu wema. 
Maisha yao yote yapo katika maumivu kulingana na hekima isema- 





Uislamu Imani Na Matendo 


yo “utakufa kama ulivyoishi.” Makaburi yao hugeuka kuwa shimo la 
moto ambapo hasira ya Mwenyezi Mungu itawathibitikia. Watahojiwa 
sana na hatimaye kutupwa katika moto wa Jahannam. 

Kama ilivyosimuliwa katika Hadith moja ndani ya kitabu cha Al- 
Bukhari, Mtume M alikuwa akiwauliza maswahaba baada ya swala 
ya asubuhi kama walikuwa na ndoto yoyote. Wale ambao waliokuwa 
na ndoto walikuwa wakimueleza Mtume M ndoto zao naye alikuwa 
akiwatafsiria. Siku moja aliuliza tena na kusema: 

“Mimi niliota na ndoto. Watu wawili walikuja na kunichukua.” 
Kisha akawaambia sehemu iliyobaki na kuwaelezea sifa za pepo na 
moto, hususani mateso yake. Kisa cha mtu aliyekuwa motoni kilisi- 
muliwa kama ifuatavyo: Mtu mmoja alipigwa jiwe kichwani. Jiwe hilo 
lilipiga sana kiasi kwamba lilimrudisha nyuma. Hii ilitokea tena na 
tena. 


Mtume M aliwauliza watu wawili waliochukua: 

“- Ni nani mtu huyu?” 

Wakasema: 

“- Huyu mtu alipendelea kulala badala ya kuswali na akaacha 
kabisa kusoma Our’an ingawa hapo mwanzo alikuwa amejifunza ku- 
isoma.” 

Shetani hujaribu hasa kumweka mja mbali na swala. Shetani ana- 
taka kuhakikisha kuwa mja anakuwa mbali na rehema za Mwenyezi 
Mungu, kwa maana anajua kwamba “Yule asiyekuwa na swala hana 
dini pia.” (Taberani) 

Hivyo, waumini wenye kuelewa hujilinda dhidi ya mitego ya 
Shetani kuhusu suala hili na huichunga swala na kujitahidi kuziwahi 
zile swala ambazo hawakuziswali kwa wakati sahihi. 



“Yeyote atakayesahau kuswali, basi, aitekeleze mara moja pindi 
atakapokumbuka; hakuna njia nyingine ya kuilipia.” (Musiim, Masajid, 
314). Kama ujumbe wa maneno ya kuwa kinachotakiwa kuwahiwa 
usipozingatiwa, mja atakuwa katika hali mbaya na ya unyonge huko 
Akhera. 





SWALA (SALAT/NAMAZ) 


SWALA NI NYENZO YA UPAMBANUZI 

Mtume^ alikuwa akimuusia na kumshauri mtu yeyote aliyesilimu: 

“Alama ya Uislamu ni swala. Mtu anayeswali kwa wakati, aka- 
zingatia masharti yake, na kwa moyo wote, mtu huyo ni muumini wa 
kweli (Fadail al-Amal, 255-256). 

Alikuwa akiwafundisha wale walioingia katika Uislamu jinsi ya 
kuswali na kuwajulisha kwamba swala ni nguzo ya dini na ndiyo ina- 
yomtofautisha muumini na kafiri. 

Maswahaba wa Mtume M walikiona kitendo cha kuikimbia swala 
kuwa ni sawa na ukafiri. Abu Bakr alikuwa akiwaambia watu walioku- 
wa karibu naye unapofika wakati wa swala: 

“Enyi watu! Amkeni! Zimeni moto mliomo ndani yake kwa kus- 
wali!” 

Swala sio njia tu inayomtofautisha muumini na kafiri, bali pia hu- 
watofautisha waumini wenyewe kwa kutokana na kuwa na daraja 
zao. Abu Hurayra anasimulia Hadith ifuatayo: 

“Watu wawili wa kabila la Udaa walikuja kwa Mtume M na kusili- 
mu. Baadaye, mmoja wao aliuwawa katika vita. Mwengine akafa kifo 
cha kawaida mwaka mmoja baada ya yule wa awali. Nikaota kwam- 
ba Yule aliyekufa mwaka mmoja baadaye ameingia peponi kabla ya 
Yule aliyeuawa. Nilishangaa na kusema: 

‘Je, daraja ya mtu aliyekufa shahidi haiku juu? Je, si ndiye aliye- 
takiwa kuingia peponi kwanza?’ 

Nilipomueleza Mtume ^ jambo hili alisema: 

‘Je, huzioni thawabu za Yule aliyekufa baadaye? Alifunga Mwezi 
wa Ramadhani mwaka mmoja zaidi baada ya Yule wa kwanza kuu- 
uwawa kishahidi. Vilevile aliswali zaidi ya rakaa elfu sita za swala’”. 
(Ahmad, ibn Maja). 

Kuhusu tukio lingine la aina hii Mtume M aliwaambia maswaha- 
ba: 


‘Je yule aliyekufa mwaka mmoja baadaye si amefanya ibada zaidi? 





Uislamu Imani Na Matendo 


“Hakika” walijibu. 

Mtume M akasema: 

“Je hakufanya sijda zaidi ya yule aliyefariki mapema?” 

“Hakika”, walijibu. 

Mtume M akasema: 

“Kuna tofauti kubwa kati yao kama mbingu na ardhi” 

Ubora wa swala unaelezwa katika maneno yafuatayo ya Mtume M'- 

“Mwenyezi Mungu hakuamrisha kitu bora kuliko imani na swala. 
Kama angeamrisha kitu kingine bora angewaamuru malaika kukite- 
keleza. Wakati ambapo baadhi ya malaika wamerukuu na wengine 
wako katika hali ya kusujudu usiku na mchana”. 

“Swala ndiyo jihadi thamani kubwa zaidi.” 

“Pindi mtu anaposimama kwa ajili ya swala Mwenyezi Mungu hu- 
muelekea na anapomaliza kuswali Mwenyezi Mungu hugeuka nyu- 
ma.” (Fadail al-Amal, 256). 

“Janga au balaa linapokuja kutoka mbinguni wale walio msikitini 
huokolewa nalo..” 

“Funguo ya pepo ni swala.” (Tirmidhi, Taharat, 3). 

“Swala ni kafara ya kila muumini mwema.” (Kuzai, Musnad, i, 181). 

“Mtu anayepuuza swala ni kama mtu ambaye amepoteza mali 
na familia familia yake yote.” (Nasai, Ahmad). 

Kwa kuwa swala ni ni kitu bora na muhimu sana, Uislamu una- 
wataka watu wajifunze swala hiyo wakiwa bado na umri mdogo. 
Mtukufu Mtume M anatuusia sana kuhusu jambo hili akisema: 

“Waamrisheni watoto wenu kuswali wakiwa na umri wa miaka 
saba, na wapigeni kidogo (wanapoiacha) wakiwa na umri wa miaka 
kumi. Waacheni pia walale wenyewe (katika umri huu).” (Abu Dawud). 







SWALA (SALAT/NAMAZ) 


MUKHTASARI 

Ni vyema ijulikane kuwa mara nyingi swala huanza kutokana na 
dhiki ya moyo wakati unapopitia katika mtihani au mateso na unavyo- 
endelea mpaka kufika kwenye furaha ya tukio la kusherehekea Eid. 
Tukiweka uhusiano wa mfano hapa, tunaweza kusema kuwa wale 
wanaodumisha swala katika ulimwengu huu watalipwa kwa shere- 
he siku ya Kiyama kwa maana swala inajumuisha kumuongoza mja 
kuelekea kwenye ukamilifu na malipo kutoka kwa mwenyezi Mungu. 
Kwa ufupi, swala ina faida za kimwili zifuatazo: 

Swala inahitaji harakati za kimwili ambazo zinaleta afya na siha 
kwa mwili wa mtu. Vilevile inaupangilia muda wa mtu kwa siku nzima 
na kuuwekea utaratibu kwa kipindi chote cha maisha yake. 

Swala ina faida zifuatazo za kiroho: 

Inaposwaliwa kwa namna inayotakiwa, inampatia mtu husika fu- 
raha ya kuwa mbele ya Mwenyezi Mungu, tafakuri, faraja wakati wa 
hofu, raha wakati wa furaha, kuimarisha tabia ya kiroho ya nafsi, kui- 
boresha imani, na uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu. 

Swala hutoa faida zifuatazo za kijamii: 

Hisia ya kuwa pamoja, kujuana, urafiki, uimarishaji wa mshika- 
mano wa undugu. 

Ni lazima ielezwe hapa kuwa hakuna udhuru wa kutoswali unao- 
kubaliwa. Hata wale walio katika medani ya vita wanatakiwa kuswali 
kwa zamu. Na hakuna udhuru kwa wanawake mbali na sababu zina- 
zohusiana na afya ya wanawake. 

Mtukufu Mtume ^ alikuwa makini sana kuhusu swala kiasi kwam- 
ba alituonya hata alipokuwa katika dakika za mwisho za uhai wake: 

“Kuweni makini sana kuhusu swala!” 

Tunapaswa kuwa macho milele kuhusu swala kwa kuzingatia 
onyo lililotajwa hapo juu. 

Nyoyo zenye kulizingatia onyo hili na kuutambua umuhimu wa 
swala, basi na ziwe na furaha ya juu kabisa katika maisha yake. 
Hujisukuma mbali na ulimwengu huu wa mpito na kuufikia muunga- 





Uislamu Imani Na Matendo 


no wa kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu pindi zinaposimama kwa 
ajili ya swala. 

Mfanya ibada wa kweli anatakiwa kuwa na sifa zifuatazo ili swala 
yake ikubaliwe: 

“1. Ambao wanadumisha Sala zao, 

2. Na ambao katika mali yao iko haki maalumu kwa (mhitaji) 
mwenye kuomba na anaye jizuilia kuomba (kwa sababu maalu- 
mu); 

3. Na ambao wanaisadiki Siku ya Malipo, 

4. Na ambao wanaiogopa adhabu itokayo kwa Mola wao 
Mlezi; 

5. Na ambao wanahifadhi tupu zao; 

6. Na ambao wanazichunga amana zao na ahadi zao, 

7. Na ambao wanasimama imara katika ushahidi wao, 

8. Na ambao wanazihifadhi Sala zao; 

Hao ndio watakao hishimiwa Peponi.” (Maarij, 70:23-35). 

Ewe Mola wangu! Zifanye swala zetu zipate heshima ya kuswali 
kwa maana na hekima yake ya kweli, na zihesabiwe kama njia (mira- 
ji) ielekeayo kwako! Zifanye swala zetu kuwa furaha yetu, na raha ya 
nyoyo zetu hapa duniani na kesho Akhera! 

Amiin!.. 


WUDHU, KUOGA (GHUSLI), KUTAWADHA KWA 
KUTUMIA MCHANGA AU ARDHI (KUTAYAMMAM) 
YANAPOKOSEKANA MAJI 


1. Wudhu 

Masharti ya lazima (faradhi za) ya wudhu 





SWALA (SALAT/NAMAZ) 


1. Kuosha uso. 

2. Kuosha mkono miwili mpaka kwenye viwiko. 

3. Kupitisha kitanga cha mkono wenye maji juu ya robo ya kichwa, 
kuanzia mbele ya paji la uso mpaka na nyuma ya kichogo (hend). 

4. Kuosha miguu hadi vifundoni. 

Matendo ya Sunna yaliyofanywa na Mtume M wakati wa kuta- 
wadha: 

1. Kuweka nia kwamba kitendo hicho ni kwa ajili ya ibada na 
usafi. 

2. Jji Kuanza kwa kusema 

“Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa rehma, Mwenye kure- 
hemu.” 

3. Kuanza kuosha mkono miwili hadi kwenye vifundo. 

4. Kusafisha meno na mswaki (miswak) kila iwezekanavyo, kama 
hakuna, basi kusugua kwa vidole. 

5. Kutawadha kuanzia mwanzo hadi mwisho bila kupumzika. 

6. Kusugua maeneo ya wudhu. 

7. Kusuuza mdomo kwa maji mara tatu. 

8. Kusukutua (haifanyiki wakati wa funga). 

9. Kusafisha puani kwa kuvuta maji mara tatu. 

10. Kuosha mara tatu. 

11. Kuanza upande wa kulia wakati wa kuosha. 

12. Kuosha mkono na miguu kwa kuanzia kwenye ncha za vidole. 

13. Kupangusa ndevu kwa mkono wenye maji. 

14. Kusogeza pete kwenye kidole ili isibaki sehemu yoyote kavu. 

15. Kupitisha vidole vyenye maji katika mashimo ya masikio. 

16. Kupitisha mkono yote juu ya nyuma ya kichwa na shingo. 





Uislamu Imani Na Matendo 


17. Kupitisha kitanga cha mkono wenye maji kwenye kichwa 
chote. 

18. Kuhakikisha kwamba maji yanafika katikati ya vidole vya 
mkono na miguu. 


2. Kuoga (Ghusl) 

Matendo ya lazima katika kuoga (ghusl): 

1. Kusukutua koo. 

2. Kuosha pua. 

3. Kuosha mwili mzima. 

Matendo ya Sunna yaliyofanywa na Mtume M wakati wa ku- 
fanya ghusl. 

1. Kunuia kwa ajili ya kujitakasa na ibada. 

2. Kuanza kwa kusema, ^ “Kwa jina la Mwenyezi 

Mungu, Mwingi wa rehma, Mweny'e kurehemu.” 

3. Kuosha sehemu yoyote chafu ya mwili. 

4. Kuosha sehemu za siri. 

5. Kutawadha kabla ya kufanya ghusli. 

6. Kuosha mwili mzima mara tatu na kuhakikisha kuwa maji ya- 
mefika kila sehemu ya mwili. 

7. Kuosha kichwa kwanza, kisha upande wa bega la kulia na la 
kushoto, na kisha kuusugua mwili. 

8. Kumalizia kwa kuosha miguu. 


3. Kutawadha kwa kutumia mchanga au ardhi yanapokoseka- 
na maji (Kutayammam) 

Matendo ya wajibu (Fardh) wakati wa kutayammamu: 

1. Kunuia kuwa kitendo hicho ni kwa ajili ya ibada na kujitakasa. 





SWALA (SALAT/NAMAZ) 


2. Kupangusa mkono juu ya mchanga safi au ardhi mara mbili na 
kupaka uso na mkono kwa pamoja. 

Matendo ya Sunna yaliyofanywa na Mtume M wakati wa kuta- 
yammam: 

1. Kuanza kwa kusema, Jji “Kwa jina la Mwenyezi 

Mungu, Mwingi wa Rehma, Mwenye kufehemu.” 

2. Kufanya vitendo vyote kwa utaratibu sahihi. 

3. Kufanya vitendo bila kusimama. 

4. Kuisogeza mkono mbele kwanza na kisha nyuma wakati wa 
kuipanguza juu ya ardhi. 

5. Kuvitenganisha vidole. 

6. Kutikisa mkono pindi unapoinyanyua kutoka kwenye ardhi. 


4. Swala 

Kuna masharti kumi na mbili ya swala. Baadhi yake ni masharti 
ya nje. Hayo huitwa “shuruti za swala.” Na baadhi yake ni ya ndani. 
Hayo huitwa “nguzo za swala.” 

Shuruti za Swala: 

1. Kujitakasa dhidi ya uchafu usioonekana: Hii inahitaji kuji- 
takasa dhidi ya uchafu usioonekana au vumbi. Hufanywa kwa kuta- 
wadha, kuoga (ghusl) au kuyammam. 

2. Kujitakasa na uchafu unaoonekana: Hii inahitaji kwamba 
mwili wote, nguo zilizovaliwa, na sehemu inayotumika kwa ajili ya 
swala view safi dhidi ya kila aina ya uchafu na najisi. 

3. Mavazi sahihi: Kuvaa vizuri kwa namna inayoendana na ka- 
nuni za kimaadili kwa lengo la kufunika sehemu za siri. Kwa mwa- 
namume, mwili unatakiwa ufunikwe angalau kuanzia kwenye kitovu 
mpaka magotini. Kwa mwanamke, mwili wote unapaswa kufunikwa 
isipokuwa uso, mkono na miguu. Iwapo robo ya mwili wake itakuwa 
wazi basi swala yake itakuwa batili. 





Uislamu Imani Na Matendo 


4. Kuielekea Ka’bah: Kuelekea upande sahihi, Oiblah, mahali 
ilipo Ka’bah katika mji wa Makkah. Iwapo atageuka kutoka kwenye 
uelekeo wakati wa swala basi swala yake itabatilika. 

5. Wakati: Swala za faradhi zinatakiwa kuswaliwa katika wakati 
wake maalumu uliowekwa. Haziwezi kutangulizwa au kuakhirishwa. 

6. Nia: Kutamka nia ya sala kwa moyo na ulimi. Katika kadhia ya 
swala ya jamaa kiongozi wa swala anatakiwa kubainisha kuwa yeye 
ndiye kiongozi (imam), na walio katika jamaa wanatakiwa kubainisha 
kuwa wao wanamfuata imam. 


Nguzo za Swala: 

1. Kusema 'S\ (Allahu Akbar) Mwenyezi Mungu ni Mkubwa’’ 
wakati wa kuanza kuswali: Hili hufanyika kwa kuinua mkono hadi 
masikioni huku ukisema “Mwenyezi Mungu ni kubwa.” 

2. Kusimama wima: Wale wenye nguvu za kutosha wanatakiwa 
kusimama wima wakati wanapoanza kuswali, na kama hawatoweza 
wataswali kwa kukaa au kuegemea. 

3. Kisomo: Ina maana kusoma angalau aya tatu za Our’an aki- 
wa amesimama wima. 

4. Kurukuu: Baada ya hapo tunainama na kuiweka mkono 
yetu kwenye magoti yetu wakati na kusema mara tatu 'j 
Ametakasika Mola wangu, Mwenye nguvu.” 

5. Kusujudu: Ina maana kusujudu juu ya sakafu kwa paji la uso, 
pua, viganja vya rnkono miwili, na magoti yaguse sakafu huku tukise- 
ma mara tatu 'J, 'j Ametakasika Mola wangu, Aliye juu.” 

6. Kuketi: Hili hufanyika kwa kukaa mwishoni mwa swala ili ku- 
soma baraka iitwayo “at-Tahiyyat.” 


Shuruti Nyingine za Swala: 

1. Kuanza swala kwa kusema “ ;k'\ 5)1 Mwenyezi Mungu ni 
Mkubwa.” 





SWALA (SALAT/NAMAZ) 


2. Kusoma sura ya ufunguzi wa Our’an (Al-Fatiha) katika rakaa 
zote za sala za wajib na za sunna. 

3. Mtu anapaswa kusoma kiwango cha chini aya aya fupi tatu za 
Our’an baada na kwa kuongeza al-Fatiha. Hili linatakiwa kufanyika 
katika rakaa mbili za kwanza katika swala yoyote ya wajibu na katika 
rakaa zote za swala za sunnah. 

4. Kuweka pua pamoja na paji la uso juu ya sakafu wakati wa 
kusujudu. 

5. Kufanya sijda mbili moja baada ya nyingine katika kila rakaa 
ya swala. 

6. Kufanya vitendo kwa usahihi na ukamilifu. 

7. Kukaa kitako baada ya rakaa mbili za swala zenye rakaa tatu 
au nne. 

8. Kusoma “at-Tahiyyat” ukiwa umekaa kitako. 

9. Kusimama wima baada ya kukaa ili kuendelea na swala zenye 
rakaa tatu au nne. 

10. Kusoma kwa sauti kubwa sura ya ufunguzi (al-Fatiha) na aya 
za Our’ani katika rakaa mbili za mwanzo za swala za asubuhi, mag- 
haribi na isha iwapo zitaswaliwa katika jamaa, na pia katika swala za 
Ijumaa na iddi zinaposwaliwa kwa jamaa. 

11. Kusoma kwa sauti ya chini katika rakaa zote za swala za 
adhuhuri na alasiri, na pia katika rakaa ya tatu nay a nne ya swala ya 
maghribi na isha. 

12. Kusoma kwa sauti kubwa sura ya ufunguzi (al-Fatiha) na aya 
za Our’ani katika sala ya Tarawih, na katika swala ya Witrzinazoswa- 
liwa katika mwezi wa Ramadhan. 

13. Iwapo swala inaswaliwa katika jamaa, maamuma hawatakiwi 
kusoma surat al Fatiha na aya za Our’an. 

14. Kusoma Qunut (dua) katika rakaa ya mwisho ya swala ya 
witri (inayoswaliwa mwishoni mwa swala za isha). 

15. Kuomba dua maalumu zinazohusiana na swala za Iddi. 





Uislamu Imani Na Matendo 


16. Kumaliza swala kwa kuwatolea salamu malaika wa upande 
wa kulia na wa upande wa kushoto. 

17. Kusujudu sijda ya kusahau (Sajdat-us-sahw) iwapo litajitoke- 
za kosa dogo wakati wa swala. 

18. Kusujudu iwapo aya ya kusujudu itasomwa katika swala. 


Matendo ya sunna yaliyofanywa na Mtume M katika swala: 

1. Kuinua mkono hadi masikioni wakati wa kuanza kuswali, na 
pia anapoanza kusoma dua ya gunuti ya swala ya witr na kisha ku- 
weka mkono wa kulia juu ya mkono wa kushoto chini kidogo ya kito- 
vu au kifuani (wanawake huweka mkono yao kifuani). 

2. Kabla ya kusoma Al-Fatiha, kusema “subhanaka” katika rakaa 
ya kwanza ya kila sala na kisha kusema, “Najilinda kwa Mwenyezi 
Mungu kutokana na Shetani aliyelaaniwa” 

3. Kusema “Ameen!” Kimya kimya (kwa mujibu wa fighi ya Hanafi) 
baada ya al-Fatiha katika swala zote ama za jamaa au za mtu mmoja 
mmoja. 

4. Kusema “Mwenyezi Mungu ni mkubwa” kabla na baada ya kila 
tendo baina ya hatua mbalimbali za swala. 

5. Kusema ^ ^ “Mwenyezi Mungu anawasikia wale 

wanaomsifu. Mola wetu, him'idi ni zako!” wakati wa kuinuka kutoka 
kwenye rukuu. 

6. Kusema 'Jj “ametakasika Mola wangu, Mkuu” mara 
tatu ukiwa umerukuu na ^ j oU4.i “ametakasika Mola wangu, 
aliye juu “mara tatu wakati wa kusujudu. 

7. Kuweka vitanga kwenye magoti, wakati wa kurukuu, na vinyo- 
osha viwiko vya mkono, na kichwa kiwe usawa wa mgongo. 

8. Kuweka magoti, mkono, na uso kwenye sakafu kwa pamoja 
wakati kusujudu, na kuviondoa kwa utaratibu wa kurudi nyuma na 
kuuweka uso katikati ya mkono katika sijda. 





9. Kuweka mkono juu ya magoti ukiwa umekaa kitako; kusoma 
“at-Tahiyyat” katika kikao cha kwanza na kusoma “at-Tahiyyat” na 
assalah alan nabiyy (kumtakia baraka Mtume M katika kikao cha 
mwisho. 

10. Kugeuza uso upande wa kulia na wa kushoto kwa mtiririko 
mwishoni mwa swala na kusema assalaam alaykum “Amani na rehe- 
ma ya Mwenyezi Mungu ziwe juu yenu!” 


TABiA NZURi KATiKA SALA 

Kuelekeza macho yetu mahali pa kusujudu tukiwa tumesimama 
wima; kwenye miguu wakati wa kurukuu; kwenye mkono iliyowekwa 
juu ya magoto tukiwa tumekaa kitako; na kwenye mabega wakati wa 
kugeuza nyuso zetu kulia na kushoto wakati wa kumalizia swala. 

Sijda ya kusahau (sajdatus sahw) 

Sijda ya kusahau hufanywa pale baadhi ya shuruti zinaposahalika 
au kufanywa isivyo sahihi ili kurekebisha makosa kwa kufanya sijda 
mbili za ziada na kisha kusoma “at-Tahiyyat” na as asalah alan nabiyy 
(kumtakia baraka na rehma Mtume M kabla ya kumaliza swala. 

Vitendo kama vile kusahau kusoma dua ya Qunut katika swala 
ya Witr; kusahau kurukuu kabla ya kusoma aya za Our’an baada ya 
al-Fatiha, na kusahau kukaa kitako baada ya rakaa mbili za mwanzo; 
na kutosujudu pale aya ya sijda inaposomwa katika swala, yote hayo 
yanahitaji kusujudu sijda ya kusahau. 

Hata hivyo, kama mtu amesahau kusujudu sijda ya kusahau na 
akamaliza swala bila ya kuifanya, sio lazima kwake kuirudia swala. 




ZAKA NA INFAQ (KUTOA SADAKA) 






«Na huwalisha chakula, kwa kumpenda Mwenyezi Mungu, masikini, na yatima, na 
wafungwa, -»(Insan, 16:08) 







ZAKA NA INFAQ (KUTOA SADAKA) 




cTlf^wanadamu ni kiumbe bora wa Mwenyezi Mungu kati ya vi- 
umbe. Hata hivyo, tofauti za asili au zenye kujitokeza kati ya watu 
kama vile rangi au taifa au kuwa na nguvu au udhaifu, afya au ugonj- 
wa, elimu au kutojua kusoma na kuandika, tajiri au maskini haya ba- 
dili kila thamani muhimu ambao mwanadamu amepewa na Mwenyezi 
Mungu. Hutumika kudumisha nidhamu na maelewano katika jamii. 
Kupitia tofauti hizi binadamu wanaweza kunufaishana wao kwa wao 
katika namna tofauti tofauti. 


Kwa namna mahsusi, hali tofauti za kifedha za umaskini na uta- 
jiri, kama hali halisi mbili zinazokinzana, zina nafasi muhimu katika 
nidhamu ya jamii. Mwenyezi Mungu ameumba dunia ambao watu, 
wakati wengine kwa muda na wakati wengine kwa namna ya kudu- 
mu, huwa matajiri na maskini ili kuwatahini kiroho katika hali tofau- 
ti. Hivyo, hali hizi zina maana na hekima ya kina kwa wale wenye 
kuelewa. Kuwa tajiri pekee sio ubora kama ambavyo kuwa maskini 
sio uduni; ni sehemu tu ya utashi wa Mwenyezi Mungu (mgawanyo 
wa Mwenyezi Mungu). Ni ishara ya Hekima ya Mwenyezi Mungu. 
Mwenyezi Mungu Mtukufu anaeleza ndani ya Our’an Tukufu: 

“Sisi tumewagawanyia baina yao maisha yao katika uhai wa 
duniani, na tukawanyanyua baadhi yao Juu ya wengine kwa da- 
raja nyingi; kwa hivyo baadhi yao wanawafanya wenginewe wa- 
watumikie. Na rehema za Mwenyezi Mungu ni bora kuliko hayo 
wanayo yakusanya. Na lau isinge kuwa watu watakuwa kun- 
di moja (kwa kupenda utajiri) tungeli wajaalia wanao mkufuru 
Rahmani wana nyumba zao zina dari ya fedha, na ngazi zao pia 





Uislamu Imani Na Matendo 


wanazo pandia, Na milango ya nyumba zao na vitanda wanavyo 
egemea juu yake, Na mapambo. Lakini hayo si chochote ila ni 
starehe ya maisha ya dunia tu, na Akhera iliyoko kwa Mola wako 
Mlezi ni ya wenye kumcha Mungu” (Zukhruf: 43:32-35) 

Mwenyezi Mungu humkunjulia, na humdhikishia, riziki amta- 
kaye katika waja wake. Kwa hakika Mwenyezi Mungu ni MJuzi wa 
kila kitu. (Ankabut:, 29:62) 

Kama aya hizi zinavyotujuiisha, mgawanyo wa maii sio wa aina 
moja kwa watu wote iakini je hii inamaanisha kwamba jambo hiii ni 
dhuima? Kwa kuwa jukumu ia kutumia maii iipo kuiingana na uwezo 
wa mtu, jibu ni hapana. Waie wenye maii nyingi wanakuwa na mzigo 
wa uwajibikaji mkubwa zaidi kuiiko waie wenye maii kidogo na wa- 
tahukumiwa ipasavyo. Hivyo, nguvu fuiani ya msawazo imewekwa 
iii ifanye kazi katika jamii. iii kumzuia binadamu kufanya kazi kama 
mtumwa kujikusanyia maii na kuwa na mweiekeo wa ubinafsi, uiafi 
na kiburi na iii kuzuia mtu maskini asiwe na hisia hasi dhidi ya tajiri 
kama viie wivu au chuki, Uisiamu umeweka amri ya kutoa Zaka. 

Kwa kuiipa Zaka kutoka kwenye jumia ya maii yote ambao mtu 
amekuwa nayo angaiau kwa kipindi cha mwaka mmoja, uwiano wa 
kijamii unaojumuisha uadiiifu, kuheshimiana na upendo kati ya taji- 
ri na maskini hupata kuimarishwa. inatakiwa kuzingatiwa kuwa tajiri 
waia maskini hawajui hata kidogo iwapo wataendeiea kubaki kati- 
ka kiwango cha umaskini au utajiri waiiomo katika kipindi fuaiani. 
Maskini hatakiwi kukubaii kuishi kwa msaada kama haii ya kudumu 
ya maisha yake baii anatakiwa kufanya juhudi kupata maii wakati 
ambapo tajiri anatakiwa ajitahidi kuitumia maii yake katika namna 
inayomridhisha Mwenyezi Mungu na sio tu kuikusanya. inasisitizwa 
pia kwamba kiie kinachotumika kwa ajiii ya Mwenyezi Mungu kitar- 
jeshwa iwe hapa duniani au huko akhera. Wajibu wa serikaii hau- 
takiwi kupuuzwa katika kusaidia kuandaa mazingira ya kuwasaidia 
watu kujiondoa katika kiia haii inayowafanya waishi katika umasikini 
uiiokithiri na kuwazuia matajiri kuwanyonya maskini, kutumia vibaya 
nguvu na ushawishi wao au kuwafanyisha kazi zisizokuwa za haki na 
haiaii. Kama ambavyo motisha hutoiewa kuwasaidia wafanyabiasha- 
ra vivyo hivyo inatakiwa ziandaiiwe program za eiimu, mafunzo, afya 
ya msingi na huduma za kijamii. 





ZAKA NA INFAQ (KUTOA SADAKA) 


Kwa hivyo, Zaka ni miongoni mwa wajibu muhimu sana katika 
Uisiamu unaohusu haki anazotakiwa kuzitoa mtu kuwapatia wengine 
ambao ni vipenzi na waja wa Mwenyezi Mungu. 

Mwenyezi Mungu Mtukufu, kwa Hekima na Ujuzi Wake huwa- 
jaribu waja Wake kuiingana na rasiiimaii zao. Mwenyezi Mungu 
atawawajibisha matajiri kuhusu namna waiivyopata maii zao, kama 
waiizipata kwa njia haiaii au haramu, kama waiitoa Zaka na sadaka 
nyingine za hiari. Kwa matajiri, amri hii ni changamoto kubwa ya ku- 
wajaribu iwapo watatekeieza wajibu wao kwa watu wa haii ya chini 
katika jamii ambao wanahitaji msaada kwa ajiii ya mahitaji yao ya 
msingi. iwapo watafanikiwa kufauiu mtihani huu, wataiipwa maiipo 
makubwa peponi: 

“Na toeni katika tulicho kupeni kabla hayajamfikia mmoja 
wenu mauti, tena hapo akasema: Mola wangu Mlezi! Huniakhirishi 
muda kidogo nipate kutoa sadaka, na niwe katika watu wema? 
Wala Mwenyezi Mungu hataiakhirisha nafsi yoyote inapo fika 
ajali yake; na Mwenyezi Mungu anazo khabari za mnayo yaten- 
da.” (Munafiqun, 63:10) 

Kwa upande wengine, maskini nao wanatahiniwa kwa njia tofa- 
uti. Mwenyezi Mungu Mtukufu, hawalazimishi kulipa chochote na na 
kuwapeleka katika umaskini zaidi. Mtihani wao ni kuwa na subira, 
wasilalamike bila sababu nzuri au kuasi dhidi ya jamii na unachukua 
kile kinachochumwa na wenzao kwa njia sahihi, na huwatahini pia 
kwa kuwataka wahifadhi usafi na unyoofu wao. Iwapo watafaulu mti- 
hani huu kwa mafanikio watalipwa kwa wingi huko Akhera na mateso 
yao hapa duniani yatabadilishwa kuwa furaha ya milele na utajiri wa 
mbinguni. 

Amri ya kutoa Zaka imetajwa katika Our’an Tukufu mara ishirini 
na saba sambamba na amri ya kudumisha swala za kila siku. Hii 
inaonyesha umuhimu wa amri hii. Ni sehemu moja tu ambao amri 
ya kudumisha swala na kutoa Zaka zimetajwa kwa kutenganishwa 
lakini mara hii Mwenyezi Mungu amethibitisha kuwa wale wanaomu- 
omba Mwenyezi Mungu watatekeleza wajibu wao. Katika Uislamu 
maamrisho yamegawanyika katika sehemu mbili, hugugullah, haki 
tunazotakiwa kuzielekeza moja kwa moja kwa Mwenyezi Mungu - 





Uislamu Imani Na Matendo 


kama vile swala, na huququlibad, haki tunazotakiwa kuwatekelezea 
watu wengine, kama vile Zaka. Tunatakiwa kutoa sehemu ya mali 
tuliyopewa na kuzitoa nafsi zetu pia. Zina daraja ya juu sana katika 
orodha yake. Japokuwa Uislamu unatoa thamani ya utekelezaji wa 
kila amri kivyakevyake na kuacha amri moja hakuathiri amri nyingine, 
suala la Zaka ni tofauti kabisa. Iwapo muumini hakutoa Zaka swala 
yake haikubaliwi. Mtukufu Mtume ^ anasema: 

“Kama muumini anaswali iakini hatoi Zaka swala zake hazina 
f/iaman/. ” (MunavT, Kunuz al-haqaik, p.143) 

Kwa hiyo, Khalifa wa kwanza wa Uislamu, Abu Bakr waliwachu- 
kulia wale ambao walikataa kulipa Zaka kuwa walioasi dini japokuwa 
walikubali kutekeleza swala zao. Alitangaza vita dhidi ya wale ambao 
hawakulipa kile kinachohesabiwa kuwa haki ya maskini juu ya mata- 
jiri. Mwenyezi Mungu Mtukufu anaeleza ndani ya Our’an Tukufu: 

“Na katika mali yao ipo haki ya mwenye kuomba na asiye 
omba.” (Dhariyat, 51:19) 

Kama ukilipa Zaka yako unalipa haki ya maskini iliyopo katika 
mali yako. (Tirmidhi) 

Pindi matajiri wanapolipa haki ya maskini, mali zao zilizobaki hu- 
pata kubarikiwa. Kwa maneno mengine, mali ya tajiri hupata kutakas- 
wa dhidi ya kila aina ya madhara. Pindi inapopelekwa kwa maskini na 
wale wenye hali ya chini katika jamii, matajiri hupata kufurahia mali 
yao kwa amani wakijua kwamba maskini nao wameridhika kuhusu 
mahitaji yao ya msingi. Aya ifuatayo inathibitisha ukweli huu: 

“Chukua sadaka katika mali zao, uwasafishe na uwatakase 
kwazo, na uwaombee rehema. Hakika maombi yako ni utulivu 
kwao. Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye kusikia Mwenye kujua.” 

(Tawba, 9:103) 

Utoaji na ugawaji wa sadaka huwafurahisha maskini lakini pia 
huwafaidisha matajiri kuliko kitu kingine chochote kile kwa sababu 
wanakuwa wamebarikiwa duniani na akhera pia. Zaka ina maana ya 
“kusafisha na kutakasa” na humsafisha mwanadamu dhidi ya ma- 
radhi ya moyo. Huisafisha mali kutokana na haki za watu wengine na 





ZAKA NA INFAQ (KUTOA SADAKA) 


kuitakasa. Hii ina sababu kwamba, hiii naio ni katika kazi za Mitume, 
yaani kuwatakasa watu kutokana na maradhi ya kiroho. 

Aidha, sadaka inayotoiewa kwa moyo wa upendo na ukarimu 
husaidia kuimarisha dhamana ya upendo na usafi wa moyo kati ya 
maskini na tajiri. Tangu nyakati za kaie sana kumekuwepo na mgo- 
goro wenye kuendeiea baina ya maskini na matajiri. Kwa ujumia, 
matajiri waiiwaona maskini kama watu wasiokuwa na thamani na 
wajinga, waiiwanyanyapaa na kuwahukumu maskini kwa sababu tu 
ya umaskini wao. Kwa upande wengine, maskini waiiimarisha hasira 
na wivu dhidi ya matajiri. Uhusiano wa aina hii bado upo katika ja- 
mii nyingi hapa duniani. Hata hivyo, dini zote za wahyi zinaamrisha 
kuwatazama wengine na kuwahurumia na kuwapenda wanyonge. 
iwapo ieo hii, kiia tajiri angeiipa Zaka yake, asingekuwepo mtu yeyo- 
te maskini katika jamii. 

Tunapaswa kuzingatia hiki ni kiwango cha chini ambacho 
Mwisiamu anatakiwa kukitoa, na kwamba hakuna kikomo cha kiwan- 
go cha sadaka ya hiyari anachoweza kutoa muumini mwenye imani 
kamiii ya Mwenyezi Mungu. 

Katika zama za Umar b. Abduiaziz, khaiifa wa bani Umayya, ma- 
gavana hawakuweza kupata maskini wa kutosha iii wawape Zaka, 
kwa maana hakukuwa na maskini. Waiimuuiiza khaiifa wazifanyie 
nini maii ambazo serikaii iiizikusanya kutoka kwa matajiri. Matajiri 
wote waiikuwa wameiipa kiwango chao haiaii cha Zaka. Hivyo, zama 
hizi katika historia ya Uisiamu zimekubaiika kama zama za nuru ba- 
ada ya makhaiifa wanne wa mwanzo wa Uisiamu. 

Hadrat Jaiaiaddin Rumi anaeiezea umuhimu wa kuwasaidia 
maskini katika njia ya kuvutia sana: 

ingawa (maskini) ni yuie aiiyejazwa maarifa, yapo katika nyumba 
iiiyojazwa moshi (umaskini na shida): fungua dirisha kwa ajiii yake 
kwa kusikiiiza (matatizo yake). (MasnawT, iii 485.) 

Hivyo, Uisiamu unatibu majeraha ya kijamii yanayotokana na 
umaskini na utajiri. Kwa upande wengine, mifumo isiyokuwa ya 
Kiisiamu imeshindwa kufikia mafanikio yenye kueieweka au thabiti 
katika kuiitatua tatizo hiii. Waiikwenda mbaii zaidi na kukana au ku- 





Uislamu Imani Na Matendo 


punguza sana haki ya mali binafsi na umiliki binafsi au walipenda 
kupata mali binafsi. Walikataa pia haki ya maskini kuomba msaada 
kutoka kwa tajiri au waliwaruhusu moja kwa moja kuomba msaada 
kutoka kwa wengine na kuwasababishia kuwa katika maisha maba- 
ya ya kuombaomba. Uislamu ulikabiliana na tatizo hili kwa kuwasha- 
uri matajiri kuhusu faida za kutoa sadaka, kwa dhahiri na kwa siri na 
kwa kuwahamasisha maskini kuwa na subira na kutokuwa mzigo wa 
kudumu kwenye jamii na badala yake wajitahidi kupata kipato kinac- 
howawezesha kuishi. 

Kwa uhalisia, utoaji wa Zaka ni miongoni mwa maadili yenye tha- 
mani ya juu zaidi viliyoletwa na Uislamu kwa wanadamu. Matatizo na 
mateso ya maskini, mafukara, yatima, na wajane hupata kupungua 
kupitia taasisi ya Zaka na aina nyingine za sadaka. Ni kwa kupitia 
Uislamu pia kwamba watumwa waliwezeshwa kuwa huru. Watumwa 
waliweza kurejesha uhuru wao kutokana na vyanzo vya sadaka. 
Watu walihamasishwa kuwaaacha huru wtumwa bila kupokea mali- 
po yoyote na jambo hilo lilichukuliwa kama jambo lenye thamani na 
ondoleo/ kafara ya dhambi. 

Pamoja na kupunguza umaskini Zaka ina kazi nyingine muhimu 
sana. Inawazuia watu kutotumbukia katika dimbwi la malipo yasiyok- 
wisha ya riba. Kama watu wenye uhitaji wasiposaidiwa watalazimika 
kukopa kwa viwango vya juu vya riba. Kukopa huonekana mwanzo 
kama jambo rahisi lakini katika uhalisia wake ni njia ya kufaidika na 
maskini. Kupitia njia ya kutoa sadaka, maskini anakuwa hana haja 
ya kukopa kwa ajili ya kujikimu. Wale wanaotoza riba ya mikopo kwa 
wale walio katika hali ya kukata tamaa hufaidika na hali hiyo wa- 
kati ambapo wale wanaotoa sadaka kwa maskini hushirikiana ku- 
beba mizigo yao. Hawatarajii kupata faida yoyote ya kidunia kutoka 
kwa maskini, bali huwasaidia tu ili kupata radhi za Mwenyezi Mungu 
Mtukufu. 

Bila ya kuwa na dhamana yoyote ya kuipa benki, maskini hulazi- 
mika kwenda kwenye makampuni ya mikopo. Pindi mkopo unapos- 
hindikana kulipwa kikamilifu kwa muda mfupi kiwango cha mkopo 
halisi huongezeka mara mbili au mara tatu mpaka tu riba yake ina- 
poweza kulipwa na akopaye anakuwa na mzigo mkubwa wa madeni 
ya kudumu. 





ZAKA NA INFAQ (KUTOA SADAKA) 


Mtu mwenye tamaa kamwe hahisi kuridhika na kiasi cha mali 
anachokusanya, kadiri anavyopata ndivyo ulafi wake unavyoonge- 
zeka. Kwa upande wengine, wale wanaotoa sadaka hawakuzi ulafi, 
wameridhika na kidogo walicho nacho katika vitu vya duniani. Watu 
wanaokula riba hukuza ulafi mkubwa wa mali na hawajali kuharibu 
maisha ya watu wengine ili waongeze ukwasi wao. Unaweza kuona 
mfano wa watu hao katika vituo vikuu vya biashara ya dunia. Aya ifu- 
atayo kwa upande wengine inatuusia kutotumia riba katika shughuli 
za biashara: 

“Mwenyezi Mungu huiondolea baraka riba, na huzibariki sa- 
daka. Na Mwenyezi Mungu hampendi kila mwenye kukanya na 
afanyae dhambi.” (Baqarah, 2:276) 

Wale wanaohusisha riba katika biashara zao hukosa baraka ya 
Mwenyezi Mungu na matokeo yake hufilisika huko Akhera. Kufilisika 
huku kunaweza kutokea hapahapa duniani na wale wale walioten- 
geneza faida kutokana na riba na njia nyingine zisizokuwa halali hu- 
zipoteza ndani ya muda mfupi. Ama msiba, maradhi au upotevu au 
makosa huweza kuzitafuna mali zao ndani ya kipindi kifupi. Madahara 
ya riba hayampati mtu binafsi tu, bali pia ina athari 

Mbaya kwa mfumo wa kijamii wa jamii husika. Kupitia riba ina- 
yopatikana bila kufanya kazi au uwekezaji wenye kuzalisha, matajiri 
huzidi kutajirika na maskini huzidi kudidimia katika umaskini. Riba 
inavunja umoja wa jamii. Kwa sababu ya matokeo haya mabaya 
watu hao hupoteza nafasi na fursa ya kupata mali ya kiroho na vile- 
vile furaha na neema ya milele. 

Kwa upande wengine, utoaji wa Zaka huimarisha maelewano na 
nidhamu ya kijamii na huleta Baraka katika ulimwengu huu na kesho 
akhera. Tukio lifuatalo ni mfano mzuri wa ukarimu na mshikamano 
huo wa kijamii: 

Siku moja mwombaji alimuomba pesa sayyidna Ali 4^. Ali 4^ aka- 
wataka wanaye sayyidna Hassan na Sayyidna Hussein wamletee 
kiasi cha sarafu za dhahabu kutoka nyumbani. 

Vijana hao wakazichukua kutoka kwa mama yao na kumpatia 
Sayyidna Ali naye akampatia mwombaji japokuwa yeye mwenye- 
we alikuwa na haja nazo kununulia unga. 





Uislamu Imani Na Matendo 


Sayyidna Ali alipokuwa akiingia nyumbani kwake mtu mmo- 
ja aliyetaka kuuza ngamia wake alimkaribia Ali na kumwambia: 
“Mchuke ngamia huyu kwa dirham 140 na utazilipa baadaye, aka- 
muachia ngamia”. Baada ya muda mfupi, mtu wengine alikuja na 
kumnunua kutoka kwa Ali kwa dirham 200, akalipa pesa taslimu. 

Hadrat Ali alilipa deni lake la dirhamu 140 kwa mtu aliyekuwa 
amemuuzia ngamia na kiasi kilichobaki akampa mkewe, Hadhrat 
Fatimah na akamwambia kuwa haya ni malipo yaliyoahidiwa 
na Mwenyezi Mungu kupitia kwa Mtume M', tulitoa dirham sita na 
Mwenyezi Mungu akaturudishia mara kumi na kisha akasoma aya 
ifuatayo: 

“Afanyae wema atalipwa mfano wake mara kumi.” (An’am, 160) 

Kwa kuongeza katika Habari hizi nzuri, aya ifuatayo inaeleza 
kuwa kutoa zaka na sadaka huifungua milango ya rehma na kuzuia 
majanga: 

“Ati yaweza kuwa malipo ya ihsani ila ihsani?” (Rahman, 55:60) 

Tukio lifuatalo ni mfano mzuri wa faida kubwa zinazopatikana 
kwa kutoa sadaka: 

Siku moja wezi waliingia katika duka moja na mwenye duka hilo 
ambaye alikuwa mzee hakuwa na jinsi isipokuwa kuwapa fedha zote 
kwa ajili ya usalama wake. Lakini, kabla hajafunua uso wake, mwizi 
mmoja alimkumbuka. Aliwageukia rafiki zake akiwa amebeba silaha 
yake na kuwaambia: “Hamuwezi kumwibia mtu huyu labda mniuwe 
kwanza”. 

Marafiki zake walishangaa sana kuona hali hiyo ambao hawaku- 
wa wameitarajia wakamuuliza: 

“Tumepora maduka mengi sana na ni kitu gani kilicho tofauti kwa 
mtu huyu mpaka tusimuibie? Achana nasi na tuache tufanye kazi hii 
tena!? 

Akawajibu: 

“Mnajua huyu mzee ni nani? Ndiye aliyeisaidia familia yangu nili- 
pokuwa nikitumia muda wangu kunywa, kucheza kamari na kuipuuza 
familia yangu. Aliitazama familia yangu kama baba mwenye huruma 





ZAKA NA INFAQ (KUTOA SADAKA) 


na kutoa pesa kuwasomesha watoto wangu. Tafadhalini msishikilie 
kufanya jambo hili na tumuache mtu huyu”. 

Matokeo yake wezi wote waliomba msamaha na kuondoka du- 
kani bila unachukua hata sarafu moja. Huu ni mfano wa namna sa- 
daka inavyoondosha shari. 

Mfano bora wa kuwasaidia maskini na kutatua matatizo yao 
unashuhudiwa katika maisha ya Mtume Muhammad Alitaka kuu- 
fanya ukarimu kuwa sifa isiyotengana na kila Mwislamu. Hivyo aka- 
sema: Mkono unaotoa ni bora kuliko mkono unaopokea (Bukhari, Zaka, 
18). 

Aliwasifu sana wenye kutoa sadaka katika hadithi ifuatayo: 
“Hakuna husda isipokuwa katika hali mbili: mtu ambaye Mwenyezi 
Mungu amemjaalia mali na akazitumia katika namna sahihi, na mtu 
ambaye Mwenyezi Mungu amempa hekima (yaani elimu ya dini) na 
akafanya maamuzi yake ipasavyo na akaifundisha kwa watu wengi- 
ne” (Bukhari, Juzuu 2, Kitabu 24, Namba 490) 

Dua ifuatayo nayo ni mfano mzuri wa jinsi alivyowapenda maski- 
ni na wanyonge katika jamii: “Ewe Mola wangu! Nijaalie niishi kama 
maskini, nipe uzima kama maskini na nifufue (siku ya Kiyama) mion- 
goni mwa maskini”. (Tirmidhi, Zudh, 37) 

Nyumba yake aliifanya kama kimbilio kwa ajili ya maskini, aliitoa 
sehemu ya nyumba yake kwa wahamiaji maskini waliojulikana kama 
Muhajirina (wahamiaji waliotoka Makka kwenda Madina). 

Katika Hadith yake anaeleza kuwa maskini wataingia peponi mi- 
aka arobaini kabla ya matajiri kwa sababu hawana mali watakazou- 
lizwa. (Tirmidhi, Kitab al-Zuhd) 

“Matajiri kwa kweli ni maskini (watalipwa kidogo) Siku ya Kiyama 
isipokuwa yule ambaye Mwenyezi Mungu amempa mali anaitoa (sa- 
daka) kwa wa kuliani, kushotoni, mbele na nyuma yake, na akaiten- 
dea mambo mema.” 

Kwa njia hii Uislamu hufundisha kwamba umaskini na utajiri si 
wema kwa asili yake, wema unapatikana katika namna mtu husika 
anavyotenda. Mtu maskini pia anaweza kutoa mchango wake kwa 





Uislamu Imani Na Matendo 


jamii katika namna nzuri sana, hivyo anatakiwa kuchukuliwa kwa uzi- 
to unaostahili. Kutokana na ukweli huu, Mtume M anaeleza kuwa 
iwapo mtu maskini hana nguvu ya kifedha ya kutoa sadaka, mwe- 
nendo wake mzuri na maneno yake matamu yatahesabiwa kuwa ni 
sadaka yake. Kwa njia hii Uislamu unatoa nafasi sawa ya kupata tha- 
wabu kwa wote maskini na tajiri. Pesa na mali si maadili ya juu zaidi, 
kitu muhimu ni jinsi mtu anavyoenenda wakati anapokuwa na mali 
na pindi anapokuwa hana mali. Anatakiwa kuwa na mwenendo kama 
mwanadamu mwenye utu katika hali zote mbili za umaskini na utajiri. 
Hakuna chochote kibaya kati ya vitu hivyo iwapo muumini atakuwa 
na mwenendo sahihi katika hali hizi. Naam, hatusemi kuwa umaskini 
ni kitu kizuri, tunachosema hapa ni kwamba pindi umaskini unapo- 
kuwa jambo halisi lisiloepukika katika maisha, Mwislamu anatakiwa 
aishi kwa heshima na utu huku akijaribu kujikomboa na umaskini. 

Kuna hekima nyingine muhimu katika wajibu wa kutoa Zaka 
na sadaka. Inalenga kuzuia ukiritimba wa kiwango kikubwa cha mtaji 
kuhodhiwa na watu wachache. Mali inapokuwa katika mkono ya watu 
wachache matokeo yake ni kuwanyanyasa maskini. Utajiri ukifanywa 
kuwa chombo cha unyanyasaji na kiburi, matokeo ya kutisha kwa 
matajiri hayawezi kuepukika. Kila mtu katika jamii, tajiri na maskini 
wanahitajiana kiroho au kimaada kama sehemu ya hekima na mpan- 
go wa Mwenyezi Mungu Mtukufu. Ifahamike kuwa kila kitu ikiwemo 
mali zetu binafsi ni milki ya Allah. Mwanadamu huvimiliki kiistiari sio 
katika uhalisia. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Our’an Tukufu: 

“Enyi watu! Nyinyi ndio wenye haja kwa Mwenyezi Mungu, 
na Mwenyezi Mungu ndiye Mwenye kujitosha, Msifiwa.” (Fatir, 
35:15). 

Kama aya hii inavyoelezea, mwanadamu hana chochote, 
anamhitajia Mwenyezi Mungu katika hali zote hata anapokuwa ta- 
jiri. Tunaishi katika milki ya Mwenyezi Mungu na kwa riziki anayo- 
tupatia. Hata hivyo, kwa hekima ya Mwenyezi Mungu, ambayo ha- 
tuijui, mwanadamu hufikiri kuwa anamiliki vitu katika maana yake 
halisi. Husahau kuwa tunajaribiwa kupitia vile tunavyovimiliki. Nabii 
Sulaiman ambaye alikuwa na mali na ufalme mkubwa usiokuwa 
na kifani katika historia ya binadamu, alipoteza mali yake yote kwa 
ghafla. Lakini Mwenyezi Mungu akamrudishia ufalme wake baada 





ZAKA NA INFAQ (KUTOA SADAKA) 


ya kumuomba msamaha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo rafiki mmoja 
wa Mwenyezi Mungu anatuonya akisema kuwa tusiikimbilie riziki bali 
tumkimbilie Mwenye kuruzuku. 

Mali ni amana ambao mwanadamu amekabidhiwa kwa kipindi ki- 
fupi ili ajaribiwe. Haruhusiwi kuitumia kulingana na mwelekeo wake. 
Mwanadamu anatakiwa kuitumia mali yake kama anavyoamrishwa 
na Mwenyezi Mungu Mtukufu, Mmiliki wa kweli wa mali. Iwapo ita- 
tumika kinyume na matakwa ya Mwenyezi Mungu, humsababishia 
mwanadamu kuwa muovu na kufanya dhulma dhidi ya wanadamu 
wenzake. Kwa hiyo, Mwenyezi Mungu Mtukufu anaiita mali ya dunia 
kuwa ni mtihani pindi inapochukuliwa kama mwisho (na kuabudiwa) 
badala ya kuwa nyenzo (ya kumfikisha mtu kwa Muumba). Kuhusu 
watu hao wasiopendwa Mwenyezi Mungu anasema: 

“Na wanao kusanya dhahabu na fedha, wala hawazitumii 
katika NJia ya Mwenyezi Mungu, wabashirie khabari ya adhabu 
iliyo chungu” (Tauba, 9:34) 

“Siku zitapo tiwa moto katika Moto wa Jahannamu, na kwa- 
zo vikachomwa vipaji vya nyuso zao na mbavu zao na migongo 
yao, wakaambiwa: Haya ndiyo mlio Jilimbikia nafsi zenu, basi 
onjeni mliyo kuwa mkilimbika.” (Tauba, 9:35) 

Mtume M pia anatuonya dhidi ya hatari kubwa ya ubakhili na 
kushikilia mali kwa ubinafsi, kwa ajili tu ya kuiridhisha nafsi. 

Hakuna siku ambao waja (wa Mwenyezi Mungu) wanaamka 
asubuhi bila kutembelewa na malaika wawili. Malaika mmoja huse- 
ma: Ee Mwenyezi Mungu, mjaalie zaidi yule anayetoa (kwa ajili ya 
Mwenyezi Mungu), na wengine husema: Ee Mwnyezi Mungu, mletee 
maangamizi yule asiyetoa. (Musiim Zaka, Kitabu 005, Namba 2 , 205 ) 

Kwa upande wengine, amewasifu wale wanaotoa kwa ajili ya us- 
tawi wa umma akisema kutoa sadaka humpeleka mtu peponi wakati 
ambapo ubakhili humpeleka mtu Motoni. 

Ukarimu ni mti ulio peponi ambao matawi yake yamejitanua 
mpaka duniani. Mwenye kukamata tawi lake humpeleka peponi. Kwa 
upande wengine, ubakhili ni mti ulio motoni ambao matawi yake ya- 





Uislamu Imani Na Matendo 


metandaa mpaka duniani. Mwenye kuukamata humpeleka motoni. 
(Bayhaki, Shuab al-lman) 

Haya ni maonyo ya wazi kutoka kwa Mtume M kuhusu mwisho 
wenye kutisha wa watu bakhili wasiotimiza wajibu wao wa kifedha 
kwa jamii kama vile kutoa Zaka na ‘ushr’ (yaani amri inayowataka 
wakulima kutoa moja ya kumi ya mazao yao kuwapatia maskini). 

Aya na hadithi hizi zinathibitisha kwamba pindi upendo wa mali 
unapopata nafasi katika nyoyo za watu huiba haki za maskini kwa 
kutumia mali yao. Tunapokutana na maonyo haya ya wazi kutoka 
kwa Mwenyezi Mungu, tunapaswa kuwa makini sana kutimiza wajibu 
wetu kwa maskini na kujaribu kutoa zaidi ya asilimia mbili na nusu 
ya mali yetu yote, ambao ndio kiwango cha chini kinachotakiwa ka- 
tika Uislamu. Aya ifuatayo inatupatia mwongozo kuhusu misingi ya 
sadaka: 

“Na wanakuuliza watoe nini? Sema: Kilicho chepesi.” (Bagara, 
2:219). 

Maswahaba wa Mtume ^ waliuelewa vizuri sana umuhimu wa 
kutoa sadaka na walishindana katika kutoa mali zao. Pindi Mtume M 
alipotaka msaada wa maswahaba wake wakati wa vita vya Tabuk, 
Umar alileta nusu ya mali yake akidhani kuwa amewapita wote. 
Lakini, Abu Bakrakajitolea mali yake yote kwa ajili ya Uislamu. Mtume 
M alipomuuliza: “Umecha nini kwa mahitaji ya familia yako?” alijibu: 
“Nimeacha Mwenyezi Mungu na Mtume Wake ( kwa mahitaji yao)”. 

Tukio lifuatalo linaonyesha dhana ya Sufi kuhusu kutoa. Siku 
moja mwanafighi (mtaalamu wa sheria za Kiislamu) mmoja alimu- 
uliza msomi maarufu wa Kisuffi Shibli, ili kumjaribu elimu yake ya 
sheria ya Kiislamu, kiwango cha Zaka ambacho mwislamu anataki- 
wa kukitoa kwa sababu wakati huo baadhi ya wanazuoni walidhani 
kuwa Masuffi hawaijui sheria ya Kiislamu. Shibli akamuuliza mwana- 
fighi huyo: “Unataka jibu kulingana na wanazuoni wa fighi au mafakiri 
(Masuffi)?” 

Mwanafighi akasema: “kwa mujibu wa pande zote mbili”. 

Shibli akasema: “Kwa mujibu wa wanafighi mali inatakiwa ipitiwe 
na mwaka kabla haijawa yenye kulipiwa kodi (Zaka). Hivyo, zaidi ya 





ZAKA NA INFAQ (KUTOA SADAKA) 


dirham 200 unalipa moja ya arobaini (1 / 40) ambao ni dirham 5. 
Lakini kwa mujibu wa Masuffi unatoa dirham zote 200 na kumshu- 
kuru Mwenyezi Mungu kwamba umeondokana na mzigo (wa mali). 

Mwanafighi huyo akionyesha kutopendezwa na jibu lake alijibu 
kwa kejeli: 

“Tumejifunza Uislamu kutoka kwa wanazuoni wa Kiislamu (sio 
Masuffi)”. 

Kwa upande wengine Shibli akampa jibu lililovunja chuki ya 
mwanafighi huyo akisema: “Tumejifunza Uislamu kutoka kwa rafiki 
na swahaba wa karibu wa Mtume ^ (yaani Abu Bakr) ambaye ali- 
kabidhi mali yake yote mikononi mwa Mtume wa Mwenyezi Mungu 
na akamshukuru Mwenyezi Mungu (kwa kumuondoshea mzigo wa 
kuwajibika) (Mektub, 34, Ucuncu Yuzyyil)” 

Mtume ^ aliongoza njia katika kutoa sadaka, kwani alikuwa mfa- 
no bora wa roho ya kuendelea kutoa. Mfano ufuatao kutoka katika 
maisha yake unaonyesha jambo hili kwa uzuri kabisa. Siku moja alic- 
hinja kondoo kwa ajili ya familia yake. Walikuwa wamegawa sehemu 
kubwa ya nyama ndipo Mtume ^ akamuuliza mkewe Bibi Aisha 
kiasi cha nyama kilichokuwa kimebaki, akamjibu: “bega tu ndio lili- 
lobaki” (nyama nyingine ilikuwa imegawiwa). Kwa upande wengine 
Mtume M alikielewa kitendo hiki cha hisani kwa mtazamo tofauti na 
kusema: “Hiyo ina maana kwamba tumebaki na kondoo mzima isi- 
pokuwa bega”. Kwa kauli hii alitaka kusema kwamba sehemu kubwa 
ya nyama hiyo tuliyoitoa kuwapa wenye shida ndiyo mali yetu kweli 
siku ya Kiyama itakayotupa faida ya malipo ya milele yatakayotolewa 
na Mwenyezi Mungu. Kwa upande wengine, kiwango tulichobakisha 
kwa ajili ya matumizi yetu kitashibisha tu njaa zetu kwa muda na 
kwamba faida yake haitoendelea mpaka Kiyama. Ikilinganishwa na 
faida yake huko akhera, shibe hii ya muda ni kama kupata hasara. 

Akiwa na pesa nyumbani kwake asingelala nazo bila kwanza 
kuzitoa sadaka kutokana na daraja ya kiroho ya hali ya juu aliyoku- 
wa nayo. Hata hivyo, hakulazimisha kiwango hiki cha utoaji sadaka 
kwa Waislamu wote kwa ujumla, na aliwaelekeza kuwa na mizania 
na kuwataka watoe kulingana na uwezo wao. Kwa mfano, ingawa 
alipokea mali yote ya Abu Bakr alimshauri swahaba yake wengine 





Uislamu Imani Na Matendo 


kutoa baadhi ya mali yake na kuibakisha nyingine kwa matumizi yake 
mwenyewe. (M. R. sami, Tebuk Seferi, p.66) 

Kwa maneno mengine, Uislamu hauwataki watu kutoa na mali 
zao zote, unawahamasisha tu kutoa kulingana na uwezo wao wa 
kiroho na kimwili baada ya kukamilisha yaliyo ya wajibu. Hata hiv- 
yo, baadhi ya maswahaba kama vile Abu Dharwaliona kutokana na 
mfano wa Mtume ^ kwamba sio halali kuweka fedha kwa ajili ya 
baadaye bila kuzitumia kwa ustawi wa jamii. 

Abdurrahman b. Awf ni mfano wengine mzuri wa wale waliofuata 
ruwaza ya hali juu ya Mtume M- Alikuwa akiwapa chakula maskini 
hali ya kuwa yeye mwenyewe ana njaa. Asingejali shida ambazo zin- 
gemkabili bali kwa upande wengine alikuwa akifanay juhudi kuwapa 
faraja wengine na kuondosha matatizo yao. Maswahaba walizipam- 
ba nyoyo zao kwa hisia ya kwamba mali walizokuwa nazo hazikuwa 
zao bali ni amana waliyopewa na Mwenyezi Mungu. 

Kwa ufupi, wale wanaotaka kuifikia neema ya milele wanatakiwa 
kujua kuwa wao sio wamiliki halisi wa vile wanavyovimiliki katika hii 
dunia bali ni watunzaji wa mali hizo kwa niaba ya Mwenyezi Mungu, 
Mmiliki halisi, na siku moja wataulizwa kuhusu namna walivyozien- 
desha mali Zake. Aya ifuatayo inatukumbusha kwa uwazi kabisa juu 
ya ukweli huu: 

Tena bila ya shaka mtaulizwa siku hiyo Juu ya neema. 

(Takaathur, 102: 8) 

Kwa kuelewa matokeo yenye kutisha yatokanayo na onyo hili 
wachaji wa Kisuffi kamwe hawasau kuwa kutumia vitu halali (vilivyo- 
halalishwa na dini) watahesabiwa kwavyo na vitu haramu (vilivyoha- 
ramishwa na dini) wataadhibiwa kwavyo. 

Hivyo basi, matajiri wanaotumia pesa yao ili kuziridhisha nafsi na 
matamanio yao duni kwa hakika wanakuwa wanabeba kuni kwa ajili 
ya moto wao wenyewe. Ni jambo bora sana kufanya kazi kwa bidii na 
kupata mahitaji ya maisha. Lakini, hatua sahihi ni kufanya hivyo bila 
kuyaweka mapenzi ya mali katika moyo kwa kuweza kuitoa sadaka. 
Vinginevyo, utajiri unakuwa si kitu zaidi ya kuwa kazi ya mpagazi 
(mbeba mizigo) anayebeba mizigo ya watu wengine ambao yeye 





ZAKA NA INFAQ (KUTOA SADAKA) 


binafsi hatuwezi kuimiliki. Vivyo hivyo, mali isiyotumika kwa ajili ya 
Mwenyezi Mungu itakwenda kwa warithi lakini mzigo wote wa uwaji- 
bikaji utakuwa wa yule aliyeanza kuzikusanya mali hizo. 

Nia ya kupata utajiri inatakiwa iwe ni kupata daraja ifuatayo ana- 
yotuelekeza Mtume M- “Mbora wa watu ni yule anayewafaa watu za- 
idi” (tabaram, Majmuat’u-Awsat, VI, 58) Pesa inatakiwa kuwekwa mfukoni 
na si moyoni. 

Ifahamike kuwa dua ya maskini na wanyonge kuwaombea wema 
matajiri ni chemchemu ya amani yao. Huu ni msaada wa kiroho ku- 
toka kwa maskini kwenda kwa tajiri. Tunasisitiza tena kuwa umaski- 
ni sio aibu kwa kuwa inaweza kuwa ishara ya rehma ya Mwenyezi 
Mungu hukoAkhera. 

Tajiri mkarimu na maskini mwenye heshima ambao hukumbuka- 
na kwa uvumilivu na matatizo mbali mbali wako sawa katika kupata 
radhi za Mwenyezi Mungu na kupata daraja ya juu ya ukamilifu wa 
kibinadamu. Kwa upande mwengine, Uislamu unawakana matajiri 
wanaoishi kwa kiburi na ujuba. Aidha, watu wanaojifanya maskini ili 
wapate mahitaji yao kwa njia rahisi bila misukosuko yoyote nao pia 
wanabezwa na kudharauliwa na Uislamu. Kwa hiyo, Mtume M alijilin- 
da kwa Mwenyezi Mungu dhidi ya shari ya utajiri na umaskini: “Ewe 
Mwenyezi Mungu, ninajilinda kwako kutokana na fitna ya Moto wa 
Jahannamu, na kutokana na adhabu ya moto wa Jahannamu, na 
kutokana na fitna ya kaburi na fitna ya kaburi, na shari ya fitna ya mali 
na fitna ya umaskini”. (Bukhari, Kitabu 035, Namba 6534). 

Hivyo, wale wenye sifa ya kuridhika na kile wanachokiamini na 
kujisalimisha kwenye matakwa ya Mwenyezi Mungu, hao ndio mata- 
jiri wa kweli. Iwapo mtu anataka kuwa tajiri wa kweli anatakiwa ku- 
wafanya wengine wafaidike na mali na fursa za kidunia alizonazo. 
Nia ya Mwislamu mzuri ni kuwa mtu anayefaa jamii kwa ulimi na 
mkono yake, yaani kutumia viumbo vyake vyote kwa ajili ya ustawi 
wa jamii. 

Kwa kweli kutoa Zaka na matendo mengine ya hisani ni kuonyes- 
ha shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Kwa matendo hayo Mwenyezi 
Mungu anaahidi neema zaidi kwa wale wanaomshukuru kwa ukari- 
mu VVake. 





Uislamu Imani Na Matendo 


Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema ndani ya Our’an Tukufu: Na 
alipo tangaza Mola wenu Mlezi: 

“Mkishukuru nitakuzidishieni; na mkikufuru, basi adhabu 
yangu ni kali.” (ibrahim, 14:07) 

Mtume M pia alithibitisha ahadi hii katika Hadiyth ifuatayo: 

“Ewe mwana waAdam! Kutoa kwa wengine kwani wewe pia uta- 
pewa.” (Bukhari na Muslim) 

Ole wao wanaosema, “Nimechuma mali hii kwa jitihada yangu 
binafsi na kutowajali maskini. Wanajiandalia mwisho wenye kutisha 
kama Oarun kama Our’an Tukufu inavyosema”: 

Oarun ni mtu aliyeishi wakati wa zama za Musa Mwanzoni 
alikuwa mtu mwema. Lakini baada ya kuwa tajiri sana hakuutunza 
usafi wa moyo wake na akapoteza tabia zake nzuri. Mali yake ilim- 
fanya awe mwenye kiburi na majivuno. Our’an Tukufu inaelezea ki- 
wango cha utajiri wake: 

“Hakika Oaruni alikuwa katika watu wa Musa, lakini aliwa- 
fanyia dhulma. Na tulimpa khazina ambazo funguo zake zinawa- 
topeza watu wenye nguvu kuzichukua. Walipo mwambia watu 
wake: Usijigambe! Hakika Mwenyezi Mungu hawapendi wanao 
Jigamba”; (Qasas, 28: 76) 

Oarun hakuwasikiliza watu wake na aliziba masikio ili asisikilize 
ushauri wao na ule wa Musa pia. Musa alipomtaka atoe Zaka 
ya mali yake alisahau kuwa mafanikio yake yanatokana na Musa SSil 
na kusema: 

- Unaitamani mali yangu? Nimeichuma mimi mwenyewe. 

Our’an Tukufu inaelezea kisa hiki kama ifuatavyo: 

“Na utafute, kwa aliyo kupa Mwenyezi Mungu, makaazi ya 
Akhera. Wala usisahau fungu lako la dunia. Nawe fanya wema 
kama Mwenyezi Mungu alivyo kufanyia wema wewe. Wala usi- 
tafute kufanya ufisadi katika ardhi. Hakika Mwenyezi Mungu ha- 
wapendi mafisadi. Akasema: Kwa hakika nimepewa haya kwa 
sababu ya ilimu niliyo nayo. Je! Hakujua kwamba Mwenyezi 
Mungu kesha waangamiza, katika vizazi vya walio kabla yake. 





ZAKA NA INFAQ (KUTOA SADAKA) 


watu walio kuwa wenye nguvu zaidi kuliko yeye, na wenye ma- 
kundi makubwa zaidi kuliko yake. Na wakosefu hawataulizwa 
khabari ya dhambi zao. Basi akawatokea watu wake katika pam- 
bo lake. Wakasema wale walio kuwa wanataka maisha ya duni- 
ani: Laiti tungeli kuwa tunayo kama aliyo pewa Qaruni! Hakika 
yeye ni mwenye bahati kubwa. Na wakasema wale walio pewa 
ilimu: Ole wenu! Malipo ya Mwenyezi Mungu ni bora kwa mwen- 
ye kuamini na akatenda mema. Wala hawatapewa hayo isipo 
kuwa wenye subira. Basi tukamdidimiza yeye na nyumba yake 
katika ardhi; wala halikuwepo kundi lolote la kumnusuru kwa 
Mwenyezi Mungu, wala hakuwa miongoni mwa wanao jitetea. 
Na wale walio tamani kuwa pahala pake jana, wakawa wanase- 
ma: Kumbe Mwenyezi Mungu humkunjulia riziki amtakaye kati- 
ka waja wake, na humdhikisha amtakaye. Ingeli kuwa Mwenyezi 
Mungu hakutufanyia hisani angeli tudidimiza. Kumbe makafiri 
hawafanikiwi!.” (Al-Qasas, 28:77-82) 

Hii ni hatima na mwisho wenye kutisha kwa waie wanaozipoteza 
nafsi zao katika kuipenda maii na kusahau Akhera. 

Mshairi mmoja anautazama kwa kina mwisho wa Qarun kama 
ifuatavyo: 

Ni aina gani ya utajiri huu Ewe Qarun! 

Umekufanya kuwa maskini asiyehurumiwa 

Sasa huko Akhera amepoteza vyote aiivyokuwa akivimiiiki na 
amekuwa maskini kwa sababu Akhera ni ya waie waiiomtumikia 
Mwenyezi Mungu kwa dhati, usafi wa moyo, wakakhofu hasira Yake. 
Aya ifuatayo inaeieza wazi kwa nini mtu hupoteza thawabu huko 
Akhera: 

“Hayo ndiyo makaazi ya Akhera, tumewafanyia waie wasio 
taka kujitukuza duniani wala ufisadi. Na mwisho mwema ni wa 
wachamungu.” (Qasas, 28: 83). 

Jaiaiuddin Rumi (q.s) anaushangaa mwisho wenye kutisha wa 
watu wenye tamaa wanaokwenda Akhera wakiwa wamefiiisika. 

Rumi anaona kuwa maii ya dunia inatakiwa kutumika kwa ajiii ya 
Mwenyezi Mungu na kwamba mwanadamu hatakiwi kuwa mtumwa 





Uislamu Imani Na Matendo 


wa mali. Vinginevyo mtu ambaye ni mtumwa wa mali atakuwa chan- 
zo cha kwenda akhera mkono mitupu. 

Kwa mujibu wa Rumi, watu wengi huwa mateka wa mali za kidu- 
nia. Wanasubiri kama nyoka kwenye miguu ya mali akijidhalilisha na 
kujishusha kwenye hali ya chini kabisa na kurudi mbinguni wakiwa 
mkono mitupu. Mali isipotumika katika njia ya Mwenyezi Mungu hai- 
na thamani hata kidogo machoni mwa Rumi. 

Kuna mfano mmoja unaofanana na ule wa Qurun miongoni mwa 
maswahaba wa Mtume Katika maswahaba alikuwepo maskini 
mmoja aitwaye Thalabah ambaye alikuwa na tamaa ya kupata mali. 

Hivyo, alikwenda kwa Mtume M kumuomba amuombee dua ili 
awe tajiri. Mtume M kwa upole kabisa alikataa ombi hili kwa kusema: 

“Kiwango kidogo cha mali ambao unaweza kumshukuru 
Mwenyezi Mungu ni bora kuliko mali nyingi ambao huwezi kumshu- 
kuru Mwenyezi Mungu vya kutosha”. 

Thalabah aliachana na tamaa yake kwa kipindi fulani lakini baa- 
daye alihisi msukumo mkubwa wa kuwa tajiri na kurudi kwa Mtume M 
na ombi lilelile: Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu! Tafadhali niombee 
kwa Mwenyezi Mungu niwe tajiri! 

Mara hii Mtume M alimjibu kama ifuatavyo: 

“Je mimi sio mfano mzuri kwako? Ninaapa kwa Mwenyezi Mungu 
kwamba lau kama ningetaka milima ile ingegeuka kuwa dhahabu na 
fedha na kunifuata popote ninapokwenda, lakini siitaki”. 

Thalabah alijitahidi kuachana na tamaa yake lakini hakuondoka- 
na na mawazo kuwa kama akitajirika atawasaidia maskini na kupata 
thawabu kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu.” Wito wa ndani ya 
nafsi ulimzidi nguvu na hivyo akarudi kwa Mtume M na kusema: 

Ninaapa kwa Mwenyezi Mungu aliyekutuma kuwa Nabii, iwapo 
atanitajirisha nitawalinda maskini na kutekeleza wajibu wangu”. 

Mtume ^ alipoona msisitizo huu aliomba: “Ee Mola wangu! 
Mpatie Thalabah kiwango cha mali anachotaka kutoka Kwako”. 





ZAKA NA INFAQ (KUTOA SADAKA) 


Baada ya dua hii, Mwenyezi Mungu aiimjaaiia Thaiabah maii 
nyingi. Baada ya muda mfupi akawa tajiri mkubwa na makundi ya 
mifugo yake yaiivifunika viiima vya mji wa Madina. Lakini, Thaiabah 
ambaye hapo mwanzo aiikuwa akijuiikana kama ndege wa msikitini, 
akaanza kuupuuza msikiti na kucheiewa swaia ya Jamaa kuiiko hapo 
mwanzo. Haii hii iiiendeiea mpaka akawa anakuja mskitini siku za 
ijumaa tu kwa ajiii ya swaia kuu ya jamaa, (ambao ndiyo kiwango cha 
mwisho kabisa cha swaia ya jamaa kwa Mwisiamu). Hiii iiiiendeiea 
kwa muda mfupi iakini baadaye akasahau kuja kuswaii hata swaia 
za ijumaa. 

Mtume M aiipoona haii hii aiisema kama ifuatavyo: 

“Thaiabah ana matatizo gani, amejiharibu (maisha yake yaiiku- 
wa masafi kabia hajawa tajiri)”. 

Kupuuza na kutosikiiiza kwa Thaiabah hakukuishia hapo baii aii- 
endeiea mpaka siku moja akawaambia maafisa wa Mtume M waiiok- 
wenda kwake kukusanya Zaka ya maii yake (zama hizo maafisa wa 
doia waiikuwa wakikusanya zaka iii kuzigawa kwa maskini): 

“Mnachofanya ni wizi wa mchana”. 

Kwa haii hiyo hakutoa hata kiwango kidogo cha sadaka kiiicho- 
eiekezwa na Our’an Tukufu. Aiikuwa amesahau ahadi zote aiizotoa 
kwamba angetumia kiasi kikubwa cha maii yake kwa ajiii ya maskini 
na wenye shida. Hivyo akawa mnafiki, ambaye maneno na vitendo 
vyake vinapingana. Our’an Tukufu inaeiezea saikoiojia ya watu hao 
katika aya zifuatazo: 

“Na miongoni mwao wapo walio muahidi Mwenyezi Mungu 
kwa kusema: Akitupa katika fadhila yake hapana shaka tutatoa 
sadaka, na tutakuwa katika watendao mema. Alipo wapa katika 
fadhila yake wakaifanyia ubakhili na wakageuka, na huku waki- 
puuza.” (Tawbah, 9: 75 - 76) 

Thaiabah, kwa kuupuuza ushauri wa Mtume M aiikosa neema ya 
Mwenyezi Mungu akawa mwenye kupata khasara hukoAkhera kwa 
sababu aiidanganywa na uzuri wa maii ya mpito na hivyo akastahiki 
kuwa maskini miieie. Aiipokufa katika haii ya kusikitisha ushauri wa 
Mtume^ uiikuwa ukijirudiarudia masikioni mwake: 





Uislamu Imani Na Matendo 


“Kiwango kidogo cha mali ambao unaweza kumshukuru 
Mwenyezi Mungu ni bora kuliko mali nyingi ambao huwezi kumshu- 
kuru Mwenyezi Mungu vya kutosha”. 

Hakusikiliza maonyo ya Mtume M kuhusu hatari ya mali akafa 
katika hali ya kutisha yenye maumivu yasiyokuwa na mwisho. Kwa 
ujinga kabisa aliiharibu neema yake ya milele kwa thamani ya furaha 
ya muda mfupi, ambao alidhani kuwa ni furaha isiyokuwa na mwisho. 
(Ahmed Shahin, Tarihin Seref Levhalari, p.27) 

Kutokana na mifano mingi ya maisha, binadamu kwa tabia yake 
ya ubinafsi hupenda utajiri wa dunia. Nafsi hutamani sana kukusanya 
mali isiyokuwa na kikomo. Lakini pindi anapodanganywa na fikra hizi 
za kishetani kamwe hapati kuridhika na kile alichokichuma. Hadithi 
ifuatayo inaelezea kwa uwazi tabia ya ulafi ya mwanadamu: 

Lau mwanadamu angepewa mabonde mawili ya dhahabu, an- 
getamani bonde la tatu. Ni udongo tu ndio wenye kushibisha njaa ya 
mwanadamu...” (Bukhari, Muslim). 

Pindi mali inapoongezeka mara nyingi huongezeka tamaa ya ku- 
kusanya zaidi na zaidi. Pindi mtu anapozama katika mapenzi ya mali 
ya dunia hupoteza thamani zote za kibinadamu kama vile huruma, 
upendo na kujitolea. Kutoa sadaka huwa kitu kigumu sana kwake 
pale nafsi inapomwambia: “Usitoe sasa hivi, subiri mpaka uwe tajiri 
zaidi hapo ndipo utatoa sadaka zaidi”. 

Watu hao hupoteza mizania yao ya kiroho na nidhamu ya mwi- 
li wao pia. Kwa kuwa hawatumii fursa waliopewa katika ulimwengu 
huu huwa kama inavyosema hadithi ifuatayo: 

“Wale wanaosema “Nitafanya kesho” wamekhasirika”. 

Kisa cha Thalabah kilichotajwa hapo juu sio mfano tu wa tabia ya 
tamaa ya mwanadamu bali pia ni mfano mzuri wa matokeo ya kutisha 
ya kutoheshimu nia nzuri ya dua na swala. Pindi kadari ya mtu inapo- 
lazimishwa, ndipo aina hii ya matokeo inapothibiti. Japokuwa Mtume 
M alijua hatima ya mtu huyu, bado alimuombea Thalabah ili kuion- 
yesha jamii yake mfano hai wa hatari ya ulafi na tamaa. Hivyo, tuna- 
pomuomba Mwenyezi Mungu jambo fulani hatutakiwi kuiamini sana 
akili yetu na tunatakiwa kuongezea dua yetu kwa kusema “Kama ni 





ZAKA NA INFAQ (KUTOA SADAKA) 


yenye kukubalika mbele ya Mwenyezi Mungu na kama ni yenye kheri 
kwetu, basi yakubali maombi yetu”. Vinginevyo, tunaweza kukhasi- 
rika kwa kutoona madhara yaliyojificha katika kitu kinachoonekana 
kuwa chema. Dua, kama ilivyo kwa utoaji sadaka, inaweza kubadilis- 
ha gadari iliyowekewa sharti / yenye kikomo (Qader-I Mukayyad) juu 
ya mtu. Hata hivyo, tunapomuomba Mwenyezi Mungu kubadilisha 
majaaliwa yetu hatupaswi kuiamini akili yetu pekee, kwa maana sio 
mara zote ina kheri kwa ajili yetu. Dua ni neema na amri kutokakwa 
Mwenyezi Mungu. 

Hata hivyo, tunapoyajaza maombi yetu kwa tamaa za nafsi na 
akili zetu zisizofaa, hatutakiwi kung’ang’ania kwamba yale yaliyomo 
katika maombi yetu ni sahihi na ni kheri kwetu. Hivyo mwisho wa kila 
dua yetu tunatakiwa kumalizia na kifungu kisemacho: 

“Ee Mola wangu! Iwapo haya ninayoyaomba yana kheri kwangu 
basi nitimizie”. 

Kutumia mali kulingana na maamrisho ya Mwenyezi Mungu ku- 
naweza kuondoa hatari mbalimbali zitokanazo na tamaa.huu ni wa- 
jibu kwa ajili ya ustawi wa jamii na watu binafsi katika maisha haya 
na huko Akhera. 


SHERiA MUHiMU ZA UTOAji ZAKA 

Zaka hulipwa kwa kiwango cha 2.5% ya mali yetu mara moja kwa 
mwaka mwandamo. Maamrisho ya Our’an huhusisha zaidi mwaka 
mwandamo, ambao ni siku 355. Nchi nyingi leo hii hutumia kalenda 
ya jua, ambao ni siku ya 365 hivyo muda huu wa siku kumi unata- 
kiwa kuongezewa kwenye kiwango cha Zaka. Hii itakuwa takriban 
2.6%. Aidha, katika nchi ambapo mfumuko wa bei ni wa juu thamani 
ya Zaka inapaswa kuhesabiwa kulingana na thamani imara (thabiti). 
Katika baadhi ya nchi kuna karibu 100% ya mfumuko wa bei. Hivyo, 
tunapolipa Zaka kulingana na tathmini yetu ya awali ya mali lakini 
mwishoni mwa mwaka, maskini atapokea nusu tu ya kile tunacho- 
paswa kulipa. 

Sheria nyingine iliyo muhimu ni kwamba Zaka hupewa mtu tu. 
Walengwa wa misaada kama vile miskiti, shule hospitali hayana sifa 





Uislamu Imani Na Matendo 


ya kupatiwa Zaka. Tunaweza kuwasaidia kwa aina nyingine ya sa- 
daka. ifahamike kuwa chakuia tunachowapa maskini pia hakikubaiiki 
(kama Zaka), kwa sababu maskini hao hawawezi kukimiiiki. 

Our’an inabainisha wazi waie wanaoweza kupokea Zaka. Kwa 
njia hii watu hawa wataweza kuishi kama binadamu biia kudharau- 
iiwa na wengine. Uisiamu unaienga pia kuwazuia watu wasikimbiiie 
kuombaomba kwa kuwapatia mahitaji yao ya msingi. 

Siku moja kuna mwanakijiji aiikuja kwa Mtume M kutaka msaada 
wa kifedha. Mtume M aiipomuona kuwa aiikuwa na afya na mwenye 
nguvu akamuuiiza: 

Una kitu gani unachokimiiiki? 

Mtu huyo akajibu: nina mfuko (begi) wa pamba na bakuii. 

Mtume M aiimshauri: Uza vitu hivi na ununue shoka, kakate kuni 
msituni na kwa njia hii utaweza kupata maisha yako. 

Mwisiamu huyu aiifuata ushauri wa Mtume M na katika kipindi 
kifupi akaondokana na umaskini wake. 

Uisiamu ni dini mizania. Hauwakatazi wenye matatizo kuomba 
msaada kwa ajiii ya haja zao iakini unawahamsisha kujitegemea. 
Kwa waie wanaofanya kuombaomba kuwa tabia yao Our’an Tukufu 
inasema: 

“Na miongoni mwao wapo wanao kusengenya katika kuga- 
wa sadaka. Wanapo pewa wao huridhika. Na wakito pewa huka- 
sirika.” (Tauba: 9:58). 

Watu hao hupoteza utu wao na kutaka maisha rahisi. Mtume M 
hakuwapenda watu wa aina hiyo na aiiwashauri kufanya kazi. Siku 
moja kuna mtu aiikuja kwa Mtume M akiomba kupewa Zaka. Katika 
kumjibu, Mtume M akasema: 

“Mwenyezi Mungu hakuiiacha suaia ia waiengwa wa Zaka mi- 
kononi mwa watu waia mikononi mwa Mitume. Aiitaja makundi nane 
ya watu na kusema: “ikiwa utaangukia katika mojawapo ya makundi 
haya unaweza unachukua fungu iako katika Zaka”. (Bayhaki, Sunanu’i- 
Kubra, VII, 6) 






ZAKA NA INFAQ (KUTOA SADAKA) 


Mtume M alionyesha umakini na uangalifu mkubwa alipogawa 
Zaka. Wakati huo Yeye mwenyewe alikuwa akikusanya Zaka kuto- 
ka kwa matajiri na kuigawa kwa makundi hayo yaliyoainishwa ndani 
ya Our’an Tukufu. Naam, hii haimaanishi kuwa hatuwezi kuwasaidia 
watu katika namna yoyote nyingine tunayoitaka lakini hiyo haihesa- 
biwi kama Zaka ya wajibu. Mtu anaweza kutumia pesa kwa malengo 
mengine ya kheri kama tendo la sadaka la sunna. 

Mtume M alikataa kuwapa Zaka wale wasiostahiki, lakini katika 
kugawa sadaka za kawaida hakumkana yeyote. Kwa sababu Our’an 
inatoa amri ikisema: 

“Na anaye omba au kuuliza usimkaripie!” (Dhuha, 93:10) 

Mtume M anasema kwamba ni matokeo ya tabia nzuri kwamba 
Mwislamu 

Hatakiwi kuwaacha mkono mitupu wale wanaofungua mkono yao 
(kuomba msaada) hata kama tunaweza kutoa tende moja. (Bukhari, 
Kitab ai-Zaka) 

Kiongozwa na hadithi hii, baba yangu Musa Efendi, alikuwa aki- 
toa sadaka hata kwa wale waliofanya kazi yakuomba kama biashara 
na alikuwa akisema: “Tunapaswa kuendelea kutoa ili tusizoee sana 
kutotoa na kuwa mabakhili”. 

Uislamu ni dini ya uwiano sana; kwa upande mmoja inawashauri 
matajiri kutoa kwa ukarimu kuwapa maskini na kwa ajili ya malengo 
mengine, kwa upande wengine inawashauri maskini kufanya kazi 
kwa bidii ili kupata riziki yao na kutokimbilia kuomba. Watu wengine 
wanaweza kudhani kuwa uhamasishaji mkubwa wa kutoa sadaka 
unaweza kutengeneza tabaka la wanyonyaji wanaoishi kwa sadaka 
za matajiri. Ili kukabiliana na matumizi mabaya ya huruma ya watu 
wengine, Uislamu umeruhusu kuomba msaada wa watu wengine 
pale hali inapokuwa ngumu mno. Kuomba hushusha hadhi na utu wa 
mtu katika jamii. Hivyo, Mtume M aliwapa sharti maswahaba wake 
wengi kutoomba kitu kutoka kwa yeyote alipozikubali ahadi zao. 

Hata hivyo, ni wajibu wa Waislamu wazuri kuwatafuta maskini 
halisi wasiopenda kuwaomba watu waziwazi na wanaoona na ya 
sana kusema shida zao za kifedha. Katika hadithi ifuatayo Mtume M 





Uislamu Imani Na Matendo 


anawaelezea maskini kuwa ni wale wasiokuwa na uwezo wa kifedha 
kukidhi mahitaji yao ya kila siku: 

Anasimulia Abu Huraira ya kuwa: 

Mtume wa Mwenyezi Mungu anasema: “Maskini sio yule anaye- 
zunguka kwa watu kuwaomba kibaba kimoja au viwili (vyachakula) 
au tendo moja au mbili bali maskini ni yule asiyekuwa na kitu (pesa 
ya) cha kukidhi mahitaji yake na ambaye hali yake haijulikani kwa 
watu wengine, ili kwamba watu wengine wapate kumpatia sadaka, 
na ambaye hawaombi watu”. (Bukhari, juzuu 2, Kitabu 24, Namba 557). 

Katika hadithi hii Mtume M anatuonya kwamba wale wanaozun- 
guka kuwaomba watu wanaweza kupata mahitaji yao ya muhimu hiv- 
yo tunapaswa kuwaangalia wale wasioomba na wanaofanya subira 
juu ya umaskini wao. Our’an Tukufu inaweka mkazo juu ya umuhimu 
wa kuwasaidia watu hao katika aya ifuatayo: 

“(Sadaka) Nawapewe mafakiri walio zuilika katika njia za 
Mwenyezi Mungu, wasio weza kusafiri katika nchi kutafuta riziki. 
Asiye wajua hali zao huwadhania kuwa ni matajiri kwa sababu ya 
kujizuia kwao. Utawatambua kwa alama zao; hawang’ang’analii 
watu kwa kuwaomba. Na kheri yoyote mnayo toa, basi kwa yaki- 
ni Mwenyezi Mungu anaijua.’’ (Baqara, 2:273) 

Kama inavyoeleweka kutokana na hii aya wale wanaotoa Zaka 
wanatakiwa kuwachunguza wale wanaotaka kuwapa Zaka. Iwapo 
mtoaji Zaka hatofanya hivyo na baadaye akagundua kuwa aliyepo- 
kea sadaka hiyo hakustahiki kuipata, basi anatakiwa kulipa kiwango 
hicho hicho kwa mara nyingine kwa sababu ile ya kwanza haikuwa 
halali. Hata hivyo, iwapo atakuwa amefanya kosa hilo baada ya ku- 
fanya utafiti wa kina, basi hatakuwa na kosa na hatohitajika kulipa 
tena hiyo Zaka. 

Pili, tunatakiwa kumpa maskini haki ya kumiliki, mpokeaji anata- 
kiwa aimiliki Zaka kikweli kweli. Wakati wa kutoa Zaka, msingi ufu- 
atao ni muhimu. Kwanza, miili yetu ina haki juu yetu, wanafamilia 
zetu na kisha ndugu huingia kulingana na ukaribu wa mafungamano 
ya damu. Sheria za mirathi ya Kiislamu inayachukulia mafungamano 
haya kuwa ya msingi. Wale wenye haki pia wana vipaumbele mba- 
limbali: 





ZAKA NA INFAQ (KUTOA SADAKA) 


Wa kwanza kupewa ni wale wenye ukaribu nazi kwa damu na 
wenye shida sana. 

Tunapochagua watu wa kuwapa Zaka tunatakiwa kuzingatia ud- 
harura wa mahitaji yao na pia ukaribu wao kwetu. Iwapo mtu mgeni 
na mtu ambaye ni ndugu wana kiwango sawa cha udharura tutam- 
tanguliza ndugu lakini iwapo mgeni atakuwa na haja dharura zaidi 
basi atatakiwa kutangulizwa. Kumtanguliza ndugu hakupaswi kutu- 
mika kuwapuuza watu wanaoteseka na hali mbaya. 

Kanuni hizi zinaonyesha kuwa Uislamu ni dini ya huruma na pia 
ni nguvu inayokuza maisha yenye mizania. Matunda mazuri zaidi ya 
kumuamini Mwenyezi Mungu ni kuonyesha huruma kwa watu wen- 
gine. Kwa hakika moyo usiokuwa na huruma kwa wengine sio moyo 
hai, bali kwa kweli ni moyo mfu. Bismillah (usomaji wa Bismillahir - 
Rahmanir- Rahiim), kifungu kinachosomwa na Waislamu wanapoan- 
za kufanya jambo lolote, inayatangulia majina ya Mwenyezi Mungu 
anayohusu huruma Yake: “Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa 
rehma, Mwenye kurehemu.” (Fatiha, 1:1) 

Sura ya kwanza katika Our’an Tukufu nayo inaelezea sifa za hu- 
ruma ya Mwenyezi Mungu. 

“Himidi zote ni za Mwenyezi Mungu, Mola Mlezi wa ulimwengu; 
Mwingi wa rehma, Mwenye kurehemu” (Fatiha, 1: 2-3) 

Aidha, visa vya maisha ya Masuffi vimejaa matendo ya huruma 
kwa viumbe wa Mwenyezi Mungu. 

Mtume M katika maneno yake mengi alisisitiza juu ya umuhimu 
wa mtu kuwa na huruma ili apate kuhurumiwa na kurehemewa na 
Mwenyezi Mungu. Katika hadithi mojawapo alisema kuwa tunataki- 
wa kuonyesha huruma kwa viumbe wote: 

“Wahurumieni walio ardhini watakuhurumieni walio mbinguni.” 
(Abu Dawud, Adab, 58) 

Kutekeleza amri za Uislamu zinazohusu fedha kama vile Zaka, sa- 
daka na ‘ushr ni miongoni mwa funguo muhimu za kupata huruma hii. 





Uislamu Imani Na Matendo 


'USHR 

Ushr ni kodi ambao Uislamu unawawajibisha wakulima kutoa 
kwenye mavuno yao. Hii ni mojawapo ya amri za Uislamu ambao 
takribani Waislamu wengi wameisahau. Katika lugha ya Kirabu neno 
Ushr linamaanisha moja ya kumi, yaani moja ya kumi ya mazao ina- 
yotakiwa kupewa maskini iwapo mavuno yatakuwa yamepatikana 
bila umwagiliaji. Iwapo mkulima atatumia rasilimali za ziada kama 
vile umwagiliaji basi atatakiwa kutoa asilimia 5 tu ya mavuno yake 
kuwpa maskini. 

Wale wasiotoa ushr wana hatia sawa na wale wasiotoa Zaka. 
Kutoa sehemu ya mavuno inamaansiha kumshukuru Mwenyezi 
Mungu kwa kumjaalia. Wale wasiolipa haki za maskini, msafiri na 
walengwa wengine wa ushr, ni wanyonyaji wa haki za maskini zi- 
nazohusu mali, ambao kwa hakika ni neema kutoka kwa Mwenyezi 
Mungu. 

Kwa mujibu wa simulizi moja alikuwepo mtu mmoja mkarimu 
huko Yemen jirani na mji wa Sana. Alikuwa na mabustani ya mitende 
na maeneo mengine yaliyotoa mazao mazuri. kila msimu wa mavuno 
alikuwa akitoa sana ushr kuwapa maskini. Alipofariki watoto wake 
walipatwa na ulafi na tamaa wakaambiana: 

- Familia yetu ni kubwa sana na hatuna mazao mengi. Mwaka 
huu tukusanye mavuno maskini hawajapata habari na tuyahifadhi 
yote kwa matumizi yetu. 

Baada ya kuamua hivyo, asubuhi iliyofuata walikwenda shamba- 
ni mwao. Walipofika shambani hawakuweza kulitambua shamba na 
wakaulizana:Je tumekuja eneo sahihi? Tahamaki,shamba lao liliku- 
wa limeharibiwa na kusawijika kwa moto wa radi. 

Baba yao alipokuwa akitoa kodi ya ushr kwa moyo wa ukarimu, 
Mwenyezi Mungu alikuwa amelibariki shamba lake na likatoa mazao 
mengi. 

Kisa kifuatacho cha kweli kilichoelezwa na Our’an Tukufu inatu- 
onyesha matokeo mabaya ya ubakhili na kutotekeleza amri ya ushr. 





ZAKA NA INFAQ (KUTOA SADAKA) 


“Hakika tumewajaribu hawa kama tulivyo wajaribu wale 
wenye shamba, walipoapa kwamba watayavuna mazao yake ita- 
kapo kuwa asubuhi. Wala hawakusema: Mungu akipenda! Basi 
lilitokea tukio juu yake kutoka kwa Mola wako Mlezi, nao wame- 
lala! Likawa kama usiku wa giza. Asubuhi wakaitana. Ya kwam- 
ba nendeni kondeni mwenu ikiwa mnataka kuvuna. Basi walik- 
wenda na huku wakinong’onezana, Ya kuwa leo hata masikini 
mmoja asikuingilieni. Na walikwenda asubuhi, nao wameshikilia 
azimio hilo. Basi walipo liona, wakasema: Hakika tumepotea!” 
(Qalam, 68: 17-26) 

Mwenyezi Mungu Mtukufu anatufundisha kwamba watu wasi- 
okuwa na shukurani ambao hawashirikiani na wengine katika kile 
walichopewa na Mwenyezi Mungu watapata mwisho wenye kutisha 
hata katika ulimwengu huu. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu anajua siri 
zilizo nyoyoni, hakuna kinachofichakana katika Ujuzi Wake. 

Hadhrat Rumi katika utenzi ufuatao anabainisha kwa uwazi ka- 
bisa ubaya wa kupenda mali kunakosababisha kukosa huruma na 
uchoyo: 

“Anaota kwamba ana mali na ana hofu ya mwizi anayeweza ku- 
libeba gunia lake la (dhahabu). Kifo kinapoyapuliza masikio yake na 
kuzinduka usingizini, anaidhihaki hofu yake.” (Mas. iii, 2,640-4i) 

Aya zifuatazo pia zinaonyesha hatia na msiba utakaowakumba 
watu bakhili watakapofufuliwa siku ya Kiyama na kuamka kutoka ka- 
tika usingizi mzito: 

“Na toeni katika tulicho kupeni kabla hayajamfikia mmoja 
wenu mauti, tena hapo akasema: Mola wangu Mlezi! Huniakhirishi 
muda kidogo nipate kutoa sadaka, na niwe katika watu wema?” 

(Munafipun, 63:10) 

Hata hivyo, wakati huo tutakuwa tumechelewa kutumia fursa 
tuliyopewa katika ulimwengu huu. Aya hii inapotuhabarisha kuhusu 
mwisho wenye kutisha wa wale wasiotekeleza wajibu wao wa kifed- 
ha kwa jamii, inatueleza pia kuwa tunapaswa kutumia nafasi tuliyo- 
pewa na kutoa sadaka kwa moyo mmoja. 





Uislamu Imani Na Matendo 


Kutoa (kwa ajili ya Mwenyezi Mungu - infag), kumetajwa ndani 
ya Our’an zaidi ya mara 200 na msisitizo huu unaonyesha kwamba 
muumini mzuri ni yule anayejitolea mali yake na maisha yake kum- 
pa Mwenyezi Mungu. Mtume M alikuwa akikutana kwa siri na watu 
waliotoka Madina pindi alipoanza kuhubiri Uislamu. Alikutana mara 
mbili na makundi yatokayo Madina na unachukua viapo (ba’iyah) vya 
utii kutoka kwao. Katika baiah ya pili ya Agabah, pindi Abdullah b. 
Rawaha alipomuuliza Mtume M'- 

Ewe Mtume ni sharti gani unaloliweka kwa ajili ya Mwenyezi 
Mungu na kwa ajili yako wewe mwenyewe ili kukubali viapo vyetu 
vya utii.” 

“- Sharti langu, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ni kuwa mnapaswa 
kumuabudu, na kutomshirikisha na chochote. Masharti yangu ni kuwa 
mtanilinda kama mnavyoyalinda maisha na mali zenu wenyewe”. 

Watu hao wa Madina wakamuuliza tena: 

“Kama tukifanya hivyo malipo yetu ni nini?” 

Mtume M akawajibu: “Pepo!” 

Wakifurahishwa na kile watakachopata kama malipo, watu wa 
Madina wakasema: “Biashara nzuri na faida iliyoje hii. Kamwe hatu- 
tovunja ahadi yetu na hatutotaka wengine wavunje ahadi zao kwako 
(kwa mashartihaya)”. (Ibn Kathir, Tafsir, ll, 406) 

Kwa mazungumzo haya, Mwenyezi Mungu akateremsha aya ifu- 
atayo: 

“Hakika Mwenyezi Mungu amenunua kwa Waumini nafsi zao 
na maii zao kwa kuwa wao watapata Pepo. Wanapigana katika 
NJia ya Mwenyezi Mungu - wanauwa na wanauwawa. Hii ni ahadi 
aliyo Jilazimisha kwa Haki katika Taurati na Injili na Our’ani. Na 
nani atimizae ahadi kuliko Mwenyezi Mungu? Basi furahini kwa 
biashara yenu mliyo fanya naye. Na huko ndiko kufuzu kukub- 
wa.” (Tawbah, 9: 111) 

Mwenyezi Mungu ananunuaje nafsi na mali zetu? Kufa kishahidi, 
kuyatoa maisha yetu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa kweli, ni ku- 
muuzia Mwenyezi Mungu. Sumaya, mtu wa kwanza kuuawa kwa ajili 





ZAKA NA INFAQ (KUTOA SADAKA) 


ya kuamini kwake Uisiamu aiiyatoa maisha yake kwa moyo mmoja 
kabisa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo, aiinunua hisa yake 
peponi na kuweka kiti cha enzi katika nyoyo za waumini, akisubiri 
Siku ya Hukumu iii apate maiipo yake makubwa kabisa. Kwa kufuata 
mfano wake tunatakiwa kutoa sadaka kwa moyo wetu wote. 

Katika vita vya Dardaneiies (Gaiiipoii), jeshi ia Kituruki haiikuwa 
hata na risasi za kutosha iakini kwa kujitoiea maisha yao kwa moyo 
mmoja waiimshinda adui. Kuna mifano mingine mingi katika histo- 
ria, ambao waie wanaojitoiea maisha yao na maii zao katika njia ya 
Mwenyezi Mungu watashinda. 

Kumuuzia Mwenyezi Mungu maii hufanyika kwa kutoa sadaka. 
Mwenyezi Mungu anaeiezea sifa za waie wanaomcha Mwenyezi 
Mungu kamaifuatavyo: 

“Hiki ni Kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake; ni uwon- 
gofu kwa wachamungu, 

Ambao huyaamini ya ghaibu na hushika Sala, na hutoa kati- 
ka tuliyo wapa.” (Baqara, 2: 2-3) 

Sadaka ni za aina nyingi. Sadaka huanza kwa kutoa kiiicho mko- 
noni. Kutoa hata nusu ya tende huhesabiwa kuwa ni tendo ia sa- 
daka na hata kiwango kidogo cha sadaka humkinga muumini dhidi 
ya moto wa Jahannamu. Mtume M anawahesabu Waisiamu wote 
kuwa ni matajiri kwa maana kwamba kuna kitu ambacho Waisiamu 
wote wanaweza kutoa kwa namna moja au nyingine. Mtume M ana- 
tueieza kuwa kumtukuza Mwenyezi Mungu, kuamrisha mema, ku- 
wasaidia waie wanaoonewa, kuwashauri waumini, kuingiza furaha 
katika moyo wa Muisiamu, kuondosha vitu barabarani ambavyo ni 
hatari kwa wapiti njia na kadhaiika, yote hayo yanahesbiwa kama ni 
sadaka. Kwa mujibu wa Uisiamu, utajiri wa kweii unapatikana katika 
moyo wa Muisiamu. Watu ni matajiri kuiingana na viie wanavyojihisi 
tu. Tabasamu ia waie waiio matajiri nyoyoni inahesabiwa pia kuwa 
ni sadaka. Waie waiio matajiri katika nyoyo zao ni wenye furaha na 
huigawa furaha yao kuwapa marafiki zao. Sadaka gani inayoweza 
kuwa bora kuiiko kuwafurahisha waie wanaotuzunguka? Kwa upan- 
de wengine, hakuna tiba ya waie waiio maskini katika nyoyo zao. 
Kwa maneno mengine, utajiri wa kweii haupo katika maii nyingi, baii 





Uislamu Imani Na Matendo 


ni utajiri wa moyo. Kwa kuwa Waislamu wa kweli ni matajiri katika 
nyoyo zao.hutoa sadaka katika vile walivyo navyo. Sadaka ni dalili 
kamili ya usikivu wa muumini kwa hisia zake za huruma na kujitolea. 

Maisha ya maswahaba wa Mtume M yamejaa mifano kama 
hiyo. Mojawapo ya mifano yenye kushangaza sana katika kujitolea 
unaonekana katika maisha ya Hadrat Omar^fe. Pindi jeshi lilipoiwe- 
ka Jerusalem chini ya himaya ya Uislamu, alifunga safari pamoja na 
mtumishi wake kwenda kupokea funguo za mji huo. Walikuwa waki- 
panda farasa kwa zamu. Walipoukaribia mji ilikuwa zamu ya mtumis- 
hi kupanda farasi. Mtumishi huyo hakutaka kuingia Jerusalem akiwa 
amepanda farasi na bwana wake akitembea kwa miguu. Lakini Omar 
aliyekuwa tajiri katika moyo alisisitiza kwamba ilikuwa ni zamu 
ya mtumishi huyo kupanda, hivyo Omar akiingia katika mji kwa 
miguu. 

Mfano wengine unaonekana katika maisha ya Hadrat Ali 
Khalifa wa nne na mkwe wa Mtume M- Wanafamilia wote walikuwa 
wamefunga lakini walikuwa na chakula kidogo sana cha kufuturu. 
Hata hivyo, jioni alikuja maskini na kuwaomba chakula. Walimpa 
chakula chote maskini huyo na wote wakalala njaa. Siku iliyofuata 
karibu na jua kuzama na wakati wa kufuturu ukiwa umekaribia alikuja 
yatima kuomba chakula. Kwa mara nyingine walikitoa chakula chote. 
Hatimaye siku iliyofuata walipata chakula lakini mtumwa akaja na 
kuomba chakula. Wakitoa sadaka tena walionyesha mfano wa hali 
ya juu wa kujitolea na kutoa sadaka. 

Ukarimu wa moyo ulionyeshwa na maswahaba hata wakati wa 
pumzi zao za mwisho. Wakati wa vita vya Yarmuk, mtu mmoja aliku- 
wa akiwapa maji maswahaba watatu waliojeruhiwa katika vita. Kila 
mmoja alikataa kunywa na kutoa maji kumpa mwenzake na hivyo 
maji yalizungushwa baina yao lakini hakuna yeyote aliyekunywa kwa 
sababu wote walikufa kabla maji hayajarudi. Hii ni mifano ya hali ya 
juu ya kujitolea inayojulikana katika lugha ya Kiarabu kama ithaar 
ambao ni zaidi ya kutoa sadaka. Ni kuwatanguliza wengine juu ya 
nafsi yako mwenyewe. Ni kutoa kila unachokihitaji kuwapa wengine. 
Haina hii ya sadaka takribani haipo katika jamii za kisasa za leo. 
Watu hawaelewi umuhimu wa ukarimu huu wa hali ya juu. Lakini, tu- 
kitafakari kwamba ulimwengi ungekuwaje iwapo kila mtu angeuchu- 





ZAKA NA INFAQ (KUTOA SADAKA) 


kulia ustawi wa wenzake kuwa muhimu kuliko wake, tutaona kwam- 
ba tungeweza kuishi maisha ya peponi hapa hapa duniani. Kwa hiyo, 
tunatakiwa kuwahamasisha Waislamu wa kawaida kutoa Zaka zao 
na ili kuongeza kiwango hiki zaidi na zaidi kama sadaka ya hiari. 
Aidha, tunatakiwa kugawa sadaka kupitia taasisi na mashirika yana- 
yofanya kazi kitaalamu. Hili linaweza kufikiwa kwa kuwapa mafunzo 
watu wakweli wenye bidii ya kufanya kazi na waliotayari kujitolea. 
Pia ni jambo la wajibu kwa umma (wa Kiislamu) kuanzisha hospitali, 
mabweni kwa ajili ya wale wasiokuwa na malazi na majiko. 

Kwa ufupi, kutoa sadaka kwa moyo safi kunapaswa kuwa tabia 
ya msingi ya muumini. Aya ifuatayo inachuhukulia kitendo cha kutoa 
sadaka kama sifa isiyotengana na Mwislamu: 

“Ambao hutoa wanapokuwa na wasaa na wanapokuwa na 
dhiki, na wanajizuia ghadhabu, na wasamehevu kwa watu; na 
Mwenyezi Mungu huwapenda wafanyao wema” (Ai-i imran 3:134) 

Jafar as-Sadik, ambaye ni mtu muhimu atokanaye na kizazi cha 
wajukuu wa Mtume M alionyesha sifa zote za muumini zilizotajwa 
katika aya hiyo. Alikuwa na mtumishi ambaye alikuwa akifanya kazi 
za nyumbani. Siku moja alimletea mchuzi Jafar (Mwenyezi Mungu 
awe radhi naye) lakini akamwagia. Mavazi yake yote yaliharibiwa na 
mchuzi, alimtazama moja kwa moja. Mtumishi huyo aliitambua ghad- 
habu yake na kusema: 

“Ewe Bwana wangu! Mwenyezi Mungu anawaelezea waumini 
kuwa ni wale wanaozizuia ghadhabu zao, kisha akamsomea aya 
hiyo.” 

Jafar alipoisikia akasema: “Nimeizuia ghadhabu yangu”. 

Hapo mtumishi huyo akamsomea sehemu ya pili ya aya akise- 
ma: “Mwenyezi Mungu Mtukufu anaeleza kuwa waumini wema ni 
wasamehevu kwa watu.” 

Jafar akasema: “Nimekusamehe.” 

Baada ya hapo mtumishi akasema: “Mwenyezi Mungu anasema 
ndani ya Our’an kuwa anawapenda wafanyao wema.” 





Uislamu Imani Na Matendo 


Jafar aliposikia jibu hili zuri akasema: “Unaweza kwenda sasa 
kama mtu huru, nimekuachia huru.” 

Kwa njia hiyo aliyafanyia kazi maamrisho ya aya hiyo katika ma- 
isha yake na kuweka mfano mzuri kwa Ummah wote. 

Kama Mtume M alivyosema, mwanamke mwenye dhambi ali- 
samehewa dhambi zake kwa sababu ya huruma aliyoionyesha kwa 
kumpa maji mbwa mwenye kiu. Alipata pepo kutokana na kitendo hiki 
kidogo cha kuonyesha huruma ambapo kwa upande wengine, mwa- 
namke wengine aliingia motoni kutokana na kitendo chake kisicho- 
kuwa na huruma kwa paka, ambapo alimfungia ndani na kumsaba- 
bishia kifo. Hii ni mifano na ishara muhimu za jinsi tabia ya muumini 
inavyotakiwa kuwa kuhusu watu wengine. Muumini anapaswa kuwa 
mwenye huruma, mwenye kujitolea, na mkarimu kwa wengine. 

Ukarimu wa kweli unaokubalika mbele ya Mwenyezi Mungu ni 
mtu kutoa katika vitu anavyovithamini na kuvipenda. Iwapo mtu aki- 
toa kutokana na vitu visivyokuwa na thamani kwake, havitohesabika 
kuwa vyenye thamani. 

Katika zama za furaha (zama za Mtume s.a.w), watu waliwaweka 
maswahaba maskini msikitini. Jukumu lao kubwa ilikuwa ni kuusoma 
Uislamu, hivyo hawakuweza kutafuta kipato kwa ajili ya maisha yao. 
Mtume M na maswahaba wake matajiri walikuwa wakiwapatia mahi- 
taji yao ikiwa ni pamoja na chakula. Baadhi ya maswahaba waliwa- 
tumia tende zilizoharibika kama chakula. Watu hao walilazimika kula 
tende hizi zilizoharibika kutokana na njaa iliyozidi. Kutokana na tukio 
hili lenye kusikitisha, onyo lifuatalo liliteremka kutoka kwa Mwenyezi 
Mungu Mtukufu: 

“Enyi mlio amini! Toeni katika vile vizuri mlivyo vichuma, 
na katika vile tulivyo kutoleeni katika ardhi. Wala msikusudie 
kutoa vilivyo vibaya, hali nyinyi wenyewe msinge vipokea ila in- 
gekuwa mmefumba macho. Na Jueni kwamba Mwenyezi Mungu 
ni Mwenye kujitosha na Msifiwa.” (Baqara, 2: 267) 

Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu Mtukufu anatueleza kuwa 
ili kuwa karibu na Mwenyezi Mungu tunatakiwa kutoa sadaka katika 
vile tunavyovipenda: 





ZAKA NA INFAQ (KUTOA SADAKA) 


“KABISA HAMTAFIKIAwema mpaka mtoe katika vile mnavyo 
vipenda. Na kitu chochote mnacho kitoa basi hakika Mwenyezi 
Mungu anakijua.” (Al-i Imran, 3:92) 

Baada ya aya hii kuteremshwa Maswahaba wa Mtume M waii- 
anza kushindana kutoa viie wanavyovithamini na kuvipenda sana. 
Maswahaba waiiokuwa wakimsikiiiza Mtume M waiiihisi aya hii ndani 
ya kina cha uiimwengu wao wa ndani. Waiikuwa wakifikiria kuhusu 
kuwa na uwezo wa kutoa kiie wanachokipenda zaidi. Ghafia swaha- 
ba mmoja akasimama. Swahaba huyu ambaye uso wake uiikuwa 
uking’aa kwa nuru ya imani ni Abu Taiha (Mwenyezi Mungu awe rad- 
hi naye). Aiikuwa na shamba kubwa ienye mitende mia sita ambao 
iiikuwa karibu sana na Msikiti wa Mtume M, na aiikuwa akiiipenda 
shamba hiio sana. Mara kwa mara aiikuwa akimuaiika Mtume M 
kwenye shamba iake na kupata Baraka zake. 

Abu Taiha akasema: “Ewe Mtume wa Aiiah! Kitu ninachokipen- 
da zaidi katika maii zangu ni hiii shamba iiiiiopo mjini ambaio nawe 
waiijua. Sasa hivi, ninaiitoa kumpa Mtume wa Mwenyezi Mungu kwa 
ajiii ya Mwenyezi Mungu. Unaweza kuiiweka chini ya udhibiti wako 
vyovyote utakavyo na kuiitoa kwa ajiii ya maskini.” Baada ya kumaii- 
za maneno yake aiikwenda shambani kutekeieza uamuzi huu mzuri. 
Abu Taiha aiipofika shambani aiimkuta mkewe kaka chini ya kivuii 
cha mti. Abu Taiha hakuingia shambani. 

Mke wake akauiiza: “Ewe Abu Taiha! Kwa nini unasubiri nje? 
ingia!” Abu Taiha akasema: “Siwezi kuingia, nawe pia unatakiwa kuc- 
hua vitu vyako na uondoke.” Kutokana na jibu hiii ambaio hakuiita- 
rajia mkewe aiiuiiza kwa mshangao: “Kwa nini ewe Abu Taiha? Je 
shamba hiii si ietu?” Hapana, kuanzia ieo shamba hiii ni ia maskini 
wa Madina,” aiisema na kutoa habari njema inayopatikana katika aya 
hiyo na kueieza kwa hamasa kuhusu sadaka aiiyoitoa. 

Mkewe akauiiza: “Je umeiitoa kwa niaba yetu sote au kwa niaba 
yako wewe binafsi?” 

Akajibu: “Kwa niaba yetu.” Akasikia maneno yafuatayo kutoka 
kwa mkewe kwa utuiivu kabisa: “Mwenyezi Mungu akuridhie ewe Abu 
Taiha! Niiikuwa na mawazo hayohayo niiipowaona maskini wanaotu- 
zunguka, iakini sikupata ujasiri wa kukwambia. Mwenyezi Mungu ai- 





Uislamu Imani Na Matendo 


kubali sadaka yetu. Ninaondoka shambani na kuja pamoja nawe!” Sio 
vigumu kutabiri hali ya furaha ambao ingeshamiri ulimwenguni iwapo 
sifa hii ya kimaadili ingekuwa imekita mizizi katika nyoyo za watu. 

Wafasiri wa Our’an wanalifafanua neno la Kiarabu la al - Birr, 
lenye maana ya wema, kiwango cha hali ya juu cha utoaji, kuwa ni 
pepo, rehma ya Mwenyezi Mungu na radhi zake zilizo pamoja nasi. 
Neno hilo hilo linafafanuliwa katika aya nyingine ya Our’an: 

“Sio wema kuwa mnaelekeza nyuso zenu upande wa mas- 
hariki na magharibi. Bali wema ni wa anaye muamini Mwenyezi 
Mungu na Siku ya Mwisho na Malaika na Kitabu na Manabii, na 
anawapa mali, kwa kupenda kwake, Jamaa na mayatima na ma- 
sikini na wasafiri, na waombao, na katika ugombozi, na akawa 
anashika Sala, na akatoa Zaka, na wanao timiza ahadi yao wana- 
po ahidi, na wanao vumilia katika shida na dhara na wakati wa 
vita; hao ndio walio sadikisha, na hao ndio wajilindao.” (Baqara, 
2: 177). 

Hivyo, wale waliofikia kiwango cha al - Birr katika utoaji kwa ha- 
kika walipata sifa zote njema pia. Mtume ^ anasema akisisitiza juu 
ya jambo hili: 

“Mwenye kuitekeleza aya hii katika maisha yake Mwenyezi 
Mungu atampatia ukamilifu katika imani yake”. (Nasafi, Madarik ai-TanzTi, 
I, 249) 

siku hizi udugu na mshikamano vimepotea, badala yake chuki 
na uadui vimeongezeka katika jamii kutokana na kuyapuuza matati- 
zo ya maskini. Ili kupambana na hisia hizi hasi tunahitaji kutangaza 
kampeni ya sadaka na misaada. Ni lazima tuwe na mawazo kuwa 
tungeweza kuwa maskini. Hivyo, tunapotoa sadaka tunatoa shukrani 
kwa neema za mwenyezi Mungu juu yetu. Sufi mkubwaAziz Mahmud 
Hudayi aliwaalika hata wafalme kwenye kampeni ya kutoa sadaka. 
Katika barua yake kwenda kwa Sultan Selim wa tatu aliandika: 

“Kama babu yako Suleiman Mkuu aliyewaletea maji watu wa 
Istanbul kutoka katika chemchem za mbali (inayoitwa Istirancalar) 
katika majira haya ya baridi unatakiwa kusambaza kuni kwa watu 
maskini”. 





ZAKA NA INFAQ (KUTOA SADAKA) 


Kupambana na umaskini na kufanya kampeni ya kutoa misaada 
sio tu kwamba ni muhimu kwetu baii pia ni muhimu sana kwa fami- 
iia zetu. Kama tunavyowapa watoto wetu mafunzo ya kuswaii katika 
umri wao mdogo, vivyo hivyo tunatakiwa kuwafundisha kutoa sadaka 
na kushiriki katika maumivu ya watu wengine. 

Huu ni wajibu ambao tunatakiwa kuutekeieza pindi watoto wetu 
wanapokuwa wadogo, vinginevyo hawatoweza kutoa sadaka wata- 
kapokuwa wakubwa. Wanatakiwa wakue wakijua kwamba maii kiu- 
haiisia ni miiki ya Mwenyezi Mungu. 

Waie wanaotaka kuwa Waisiamu wa kweii wanatakiwa kutoacha 
kutoa sadaka katika njia ya Mwenyezi Mungu hata kama wana uwezo 
mdogo. Tuwe bega kwa began a waie waiio katika haii ya kusikitisha 
au angaiau tuwaombee wawe na haii nzuri. Hata kushiriki katika ma- 
umivu yao kihisia inahesabiwa kuwa ni ibada machoni pa Mwenyezi 
Mungu. Tunatakiwa pia kujua kwamba zama hizi tendo kubwa zaidi 
ia sadaka ni kuwapa mafunzo watu watakaofanya kazi katika taasi- 
si za misaada na kuzisaidia aina hizi za taasisi. Mwanafikra mmoja 
mkubwa anasema: 

“Tofauti kati ya nchi ziiizoendeiea na changa ni rundo ia watu 
wenye eiimu” 

Kwa hakika dunia ina kiu ya aina hii ya watu wenye eiimu. Kama 
Uisiamu upo katika haii ya kutisha na Waisiamu kudhuiumiwa saba- 
bu kubwa ni kwamba hatuna watu hawa wenye ubora wa haii ya juu. 
Tunatakiwa kuondokana na uvivu na kuanza kupigania kuonyesha 
mfano wa kuwa Waisiamu wa kweii. Hiii iinawezekana tu kwa kujito- 
iea kwa ajiii ya ustawi wa watu. 

Kuanzisha taasisi za misaada kutaimarisha suaia hiii ia kujitoiea 
na kutoa sadaka. Kuanzisha taasisi kuna maana ya kujitoiea maii 
kwa ajiii ya kumtumikia Mwenyezi Mungu na kuifanya kuwa ya mi- 
ieie. Uisiamu kamiii unaweza kufikiwa kwa kuonyesha huruma na 
upendo kwa viumbe wake kwa nyuso zenye bashasha. Kuzitoa maii 
na maisha yetu katika njia ya Mwenyezi Mungu, kwa hakika, ni kui- 
nunua pepo. Maii na watu vina uwezo mkubwa wa kumzuia mtu na 
njia ya Mwenyezi Mungu. iii kutoa onyo dhidi ya hatari hizi Mwenyezi 
Mungu anaeieza ndani ya Our’an: 





Uislamu Imani Na Matendo 


“Hakika mali yenu na watoto wenu ni jaribio. Na kwa 
Mwenyezi Mungu upo ujira mkubwa.” (laghabun, 64:15) 

“Enyi mlio amini! Yasikusahaulisheni mali yenu, wala wa- 
toto wenu, kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Na wenye kufanya 
hayo ndio walio khasiri.” (Munafigun, 63:9) 

“Basi mcheni Mwenyezi Mungu kama mwezavyo, na sikieni, 
na t’iini, na toeni, itakuwa kheri kwa nafsi zenu. Na mwenye kue- 
pushwa na uchoyo wa nafsi yake, basi hao ndio walio fanikiwa.” 

(Taghabun, 64: 16) 

“Mkimkopesha Mwenyezi Mungu mkopo mzuri, atakuzi- 
dishieni maradufu, na atakusameheni. Na Mwenyezi Mungu ni 
Mwingi wa shukra, Mpole.” (Taghabun, 64:17) 

Kama inavyoweza kueleweka kutoka katika aya hizi, kwa muji- 
bu wa Uislamu maskini na wanyonge ni mtihani kwa matajiri kuona 
kama watatekeleza wajibu wao au la. Matajiri watafunguliwa milango 
ya pepo kwa dua za maskini. Kupitia sadaka, mali haiwi seli yenye 
kansa katika mwili. Hivyo, taasisi za hisani na misaada ni minara ya 
huruma na mahali bora ambapo misaada hupata kusambazwa. Ni 
daraja baian ya matajiri na maskini. Uwepo na wingi wa aina ya taasi- 
si hizi hisia za uadui na chuki kati ya tajiri na maskini hazipati udongo 
wenye rutuba wa kuzifanya zikue. 

Inatakiwa kujua kuwa mababu zetu, zama za Othmaniya, wa- 
lianzisha mamia kwa maelfu ya taasisi za misaada. Ingawa nyingi 
kati yake zimetekwa nyara katika historia ya hivi karibuni, hata hiv- 
yo taasisi 26,798 bado zinajisimamia zenyewe. Watu wa zama za 
Uthmaniya, walioutekeleza Uislamu kwa moyo mmoja, waliuonyesha 
ulimwengu huruma ya Uislamu isiyokuwa na mwisho. Huruma hii ha- 
ikuwa na mpaka kiasi kwamba haikuwajumuisha wanadamu wenzao 
pekee bali pia iliufikia ufalme wa wanyama. Baadhi ya taasisi hizi 
zilianzishwa maalumu kwa ajili ya wanyama waliojeruhiwa au ambao 
hawakuweza kuhamia kwenye makazi yao katika kipindi cha miezi 
ya majira ya baridi. Mtandao wa taasisi uliizunguka jamii na kutatua 
matatizo yote ya kijamii. 

Kwa maneno mengine, taasisi za misaada ni ishara ya jukumu 
la Waislamu katika jamii. Ni matokeo ya imani kwamba tunatakiwa 





ZAKA NA INFAQ (KUTOA SADAKA) 


kuwapenda viumbe kwa ajili ya Muumba. Mwenyezi Mungu Mtukufu, 
amezieleza neema zote za maisha kuwa ni amana alizopewa mwa- 
nadamu kwa kipindi maalumu. Mwanadamu amepewa mali, watoto 
na afya kama amana na vinatakiwa kutumika katika njia ya Mwenyezi 
Mungu. Vikitumika katika njia Yake vitaleta Baraka na malipo mema 
huko Akhera. 

Maswahaba wa Mtume ^ waliposikia maamrisho ya Mwenyezi 
Mungu kuhusu kutoa sadaka walileta kile walichokuwa nacho kwa 
Mtume^. Aya isemayo: “Je! Hawajui ya kwamba Mwenyezi Mungu 
anapokea toba ya waja wake, na anazikubali sadaka.” (lawba, 9: 
104) iliwapa hamasa kubwa ya kutoa sadaka kwa moyo wote. 

Tunapaswa kutambua kuwasadaka inaweza isiwe mali. Chochote 
tulichopewa na Mwenyezi Mungu kinapaswa kutumika katika njia ya 
Mwenyezi Mungu. Maswahaba wa Mtume M walijitolea maisha na 
mali zao katika kuwalingania watu kwenye Uislamu. Katika zama 
zao walifika sehemu za mbali duniani ili kueneza dini ya Mwenyezi 
Mungu. Qusam mtoto wa Abbas (ami wa Mtume) na Muhammad 
mtoto wa Uthman (Khalifa na mkwe wa Mtume) walitoa mfano bora 
wa sadaka ya nafsi katika kujitolea maisha yao ili kueneza Uislamu. 
Walisafiri maeneo ya mbali kama vile Samargand kuieneza nuru ya 
Uislamu. Kutokana na kujitolea kwao, eneo hili limezalisha baadhi ya 
wanachuoni wakubwa wa Uislamu kama vile Bukhari, Imam Oasani, 
Imam Tirmidhi, Shah Nagshabandi, ma wengine wengi. 

Vivyo hivyo, katika zama za sasa sadaka kubwa ni kuutekeleza 
Uislamu wote na kwa moyo wote ili kuuwasilisha kama mfumo wa 
maisha. 


ADABU ZA KUTOA 

Mtu anapotoa Zaka na sadaka (ya wajibu au ya hiari) ni muhimu 
kufanya hivyo kwa njia sahihi. Mtu anayetoa anatakiwa kumshuku- 
ru yule anayepokea sadaka hiyo kwa sababu kupitia kwake mtoa- 
ji anakuwa ametekeleza wajibu wake na kusababisha mtoaji apate 
thawabu kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mtoaji pia anakuwa 
amelindwa dhidi ya mabalaa na madhara kutokana na kitendo chake 
cha sadaka na inakuwa ngao dhidi ya aina zote za dhiki. 





Uislamu Imani Na Matendo 


Our’an Tukufu inatufundisha tabia nzuri zifuatazo wakati wa ku- 
toa sadaka: 

“Enyi mlio amini! Msiharibu sadaka zenu kwa masimbulizi na 
maudhi, kama anaye toa mali yake kwa kuwaonyesha watu, wala 
hamuamini Mwenyezi Mungu wala Siku ya Mwisho. Basi mfano 
wake ni kama mfano wa jabali ambalo Juu yake pana udongo, 
kisha likapigwa na mvua kubwa, ikaliacha tupu. Basi hawataku- 
wa na uweza wowote kwa walivyo chuma. Na Mwenyezi Mungu 
hawaongoi watu makafiri.” (Baqara, 2: 264) 

sambamba na kuhamasisha utoaji wa sadaka aya hii itufundisha 
kwa uwazi kabisa juu ya kuwa na uangalifu wakati wa kutoa sadaka. 
Kwa maneno mengine, iwapo watoaji watawadharau maskini au kwa 
maneno na vitendo vya ukali, Mwenyezi Mungu hatozithamini sada- 
ka zao. Tunapomsaidia mtu hatutakiwi kutarajia kupewa kitu bali tu- 
natakiwa tutoe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu pekee. Mtukufu Mtume 
M anasema: 

imesimuliwa na Abu Dharr kuwa Mtume wa Mwenyezi Mungu 
alisema: kuna watu watatu ambao Mwenyezi Mungu hatozungumza 
nao siku ya Kiyama, hatowatazama wala kuwaangalia na watapata 
adhabu kali. Mtume M akarudia kauli hiyo mara tatu. Abu Dharr aka- 
sema: Wameanguka na kukhasirika, ni watu gani hao ewe Mtume wa 
Mwenyezi Mungu? Mtume M akasema: Anayeburuza nguo yake chi- 
ni (kwa kiburi), (anayekumbusha juu ya lile analowajibikiwa (mwen- 
ye kusimbulia) na anayeuza bidhaa kwa kiapo cha uwongo. (Musiim, 
Iman, 1,192) 

Yote haya yanaonyesha kwamba wale wanaowatwisha jukumu 
wapokeaji wa sadaka na wale wanaoziumiza hisia za maskini wa- 
taadhibiwa na Mwenyezi Mungu. Hivyo, hizi sifa mbaya ni dhambi 
kubwa katika kutoa sadaka. Mwenyezi Mungu huzitazama nyoyo za 
watu na kuzipa thamani kama Rumi anavyosema: “Yatoe maisha na 
mali yako kama sadaka ili kuzinunua nyoyo za watu. Dua zitokanazo 
na nyoyo zao kwako zitalipa nuru kaburi lako.” 

Kwa mujibu wa Rumi maskini ni fursa kwa matajiri kuelezea shuk- 
rani yao kwa Mwenyezi Mungu. Kwa maana Mwenyezi Mungu aliwa- 





ZAKA NA INFAQ (KUTOA SADAKA) 


jaalia neema na hivyo wanaweza kuionyesha neema ya Mwenyezi 
Mungu kwa maskini. Hivyo, nyoyo zao hazitakiwi kuvunjwa: 

“Basi, kwa kuwa maskini ni kioo cha fadhila, tahadhari! Pumzi ni 
yenye kuumiza wajihi wa kioo.” (Mesa. 2,748) 

Maskini ni kioo cha fadhila za Mwenyezi Mungu, (Mesa. 2,748) kwa 
kuwa maskini hugeuza nyuso zao kwa watu wanaopenda kujitolea 
na kwa kuwapatia nafasi ya kutoa msaada kwa ajili ya Mwenyezi 
Mungu, kwa kweli maskini huwaandalia watoa misaada njia ya ukom- 
bozi. Aidha, maskini huzidisha upendo na heshima kwa matajiri kuto- 
kana na ukarimu wao. Kwa namna hiyo, huruma na upendo baina ya 
matajiri na maskini hupata kustawi. 

Kwa maneno mengine, Mwenyezi Mungu aliwafanya maskini 
wawe kioo kwa matajiri ili waweze kuuona ukarimu wao. Rumi anau- 
elezea mwisho wenye kutisha wa matajiri wasiokuwa na huruma kwa 
namna ifuatayo: “Matajiri wenye roho nzuri walioyaweka maisha yao 
kwa Mwenyezi Mungu wamekuwa ishara ya ukarimu wa Mwenyezi 
Mungu. Kwa kuwa na fungu katika ukarimu wa Mwenyezi Mungu wa- 
meujenga uwepo wao ndani ya ukarimu halisi. Tajiri atakuwa maskini 
katika roho isipokuwa kwa wale wasiozifungamanisha nyoyo zao na 
mali za kidunia. Utajiri wao wan je si chochote bali ni picha zisizoku- 
wa na uhai za hali zao mbaya. Hawa ni watu wasiousikia ukweli na 
wasiokuwa na roho. Usiwakaribie kwa kufanya nao urafiki, usitupe 
mifupa kwenye picha za mbwa!” 

Watu hao ni watumwa wa maslahi yao. Hawaijui kiu ya Mwenyezi 
Mungu.” 

Rumi anatuonya dhidi ya kufanya urafiki na watu hao: “Usiweke 
sahani ya chakula mbele ya wafu. Watu hao watakuwa maskini wa 
kutupwa siku ya Kiyama. 

Darwesh anayetaka mkate ni samaki aliye nchi kavu. Ana umbile 
la samaki lakini anaikimbia bahari. Anampenda Mwenyezi Mungu kwa 
ajili ya kupata kitu: roho yake haiupendi ubora na Uzuri wa Mwenyezi 
Mungu.” (Mesa. mimi, 2,750-55). 

Kwa ujumla, hatupaswi kuwekwa mbali na riziki ya Mwenyezi 
Mungu siku ya Kiyama kwa kuhadaiwa na furaha ya dunia yenye ha- 





Uislamu Imani Na Matendo 


daa kama vile chakula na vinywaji vizuri. Iwapo hatutaki kupata hasa- 
ra siku ya Kiyama, basi tuwahami wenye shida kwa ukarimu wetu. 

Kanuni nyingine muhimu ni kutoa sadaka kwa siri, yaani, tusi- 
watangaze wale tunaowapa sadaka. Maskini wanapopewa sadaka 
kwa dhahiri wanapoteza hisia zao za kuona haya na baadaye wa- 
tazoe kuomba na kuwa wavivu. Watapoteza hamu ya kufanya kazi. 
Pili, kudhihirisha sadaka husababisha mtoaji ajihisi kiburi na ufakhari. 
Hivyo, kutoa sadaka kwa siri ni kheri kwa yule anayetoa na yule ana- 
yepokea. 

Lakini wakati fulani, ili kuwahamasisha wengine kutoa, inaweza 
kutolewa kwa dhahiri ili iwe mfano mzuri kwa watu wengine. Kwa njia 
hii, watu wa kawaida hupata kuhamasika na kufuata mfano. Hivyo, 
Our’an Tukufu inaeleza: 

“Mkizidhihirisha sadaka ni vizuri; na mkizificha mkawapa 
mafakiri kwa siri basi hivyo ni kheri kwenu, na yatakuondoleeni 
baadhi ya maovu yenu. Na Mwenyezi Mungu anazo khabari za 
mnayo yatenda.” (Bagara, 2:271) 

Wachambuzi wa Our’an wanaelezea kutokana na aya hii kwam- 
ba Zaka zinatakiwa kutolewa kwa dhahiri, lakini sadaka za hiari zina- 
paswa kutolewa kwa siri. 

Njia bora ya kutoa sadaka ni kuitoa kwa mkono wa kulia kiasi 
kwamba hata mkono wa kushoto usijue hicho kilichotolewa. Kama 
ilivyoelezwa wazi katika hadithi, wale wanaopenda kutoa sadaka wa- 
takuwa chini ya kivuli cha Arshi ya Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama. 
Mababu zetu nao pia walifanya hivyo wakati wote wa kutoa sadaka. 
Sultani wa Kituruki, Fatih aliweka masharti yafuatayo ndani ya katiba 
ya taasisi yake: 

“Mimi Sultan Fatih Muhammed, mdhibiti wa Istanbul. Nimekabidhi 
maduka yangu 136, ambao nimeyapata kwa kazi ya mkono yangu, 
kama taasisi ya misaada kwa masharti yafuatayo: 

Katika hoteli niliyoijenga katika uwanja wa karibu na msikiti, wa- 
jane wa mashahidi wa vita na watoto wao, maskini wa Istanbul wa- 
talishwa hapo. Lakini wale wasioweza kuja hotelini kupata chakula 
kwa sababu kadhaa wa kadhaa, watapelekewa chakula majumbani 





ZAKA NA INFAQ (KUTOA SADAKA) 


mwao katika makasha yaliyofungwa baada ya giza kuingia ili wasihisi 
unyonge kwa kupokea sadaka.” 

Kama inavyoweza kuonekana wazi katika katiba hii, Sultan Fatih 
alitekeleza katika namna ya busara sana ili kulinda hisia na heshima 
ya watu maskini na akaweka sheria za kutumikia malengo hayo. Raia 
wa mfalme huyo waka wa na tabia kama zake. Walikuwa wakiweka 
sadaka ya pesa katika bahasha na kuziweka katika masanduku ya 
kuwekea sadaka (masanduku haya yalikuwa na matundu kwa upan- 
de wa juu ili wenye sadaka waweke misaada yao ya kifedha ndani ya 
masanduku hayo na kisha maskini huja kuzichukua pindi wanapozi- 
hitaji, masanduku haya huwekwa masikitini na maskini huja kuzichua 
pesa bila kumuonea aibu yeyote. 

Huu ni mfano wa hali ya juu wa tabia njema kwa sababu mata- 
jiri hawamjui mtu aliyepokea sadaka na maskini hawamjui aliyetoa 
pesa. Kwa njia hiyo matajiri hulindwa dhidi ya kuwa na ufakhari juu 
ya maskini na maskini nao hupata kulindwa wasihisi kuwa wanadai- 
wa na aliyetoa sadaka. 

Dhumuni kuu la dini baada ya kumuamini Mwenyezi Mungu ni 
kuzalisha watu wenye tabia njema na uelewa wa kina na kutenge- 
neza jamii yenye amani. Jamii hiyo kamilifu inaweza kupatikana pin- 
di nyoyo za watu zinapokuwa na huruma na kujali, zikawaongoza 
kwenye kutoa sadaka za hiari na za lazima. 

Tunaishi katika himaya ya ufalme wa Mwenyezi Mungu kwa riziki 
aliyotujaalia kutokana na fadhila zake. Wale wanaopuuza matendo ya 
ibada yanayowataka watu kujitolea kipesa, hawajui kwamba kila kitu 
kinamilikiwa na Mwenyezi Mungu na wanajizuilia kutoa Mali Yake. 

Upendo hukua kwa kujitolea kwa ajili ya yule unayempenda. Mtu 
hujitolea kwa ajili ya mpenzi wake kulingana na kiwango cha upendo 
alionao kwake. Wakati fulani hufikia hatua kwamba mtu akautoa uhai 
wake ili kumfurahisha mpendwa wake. Kwa kuwa sadaka hutolewa 
kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, anaeleza ndani ya Our’an kuwa Yeye 
ndiye anayeipokea sadaka kupitia mikononi mwa maskini: 

“Je! Hawajui ya kwamba Mwenyezi Mungu anapokea toba ya 
waja wake, na anazikubali sadaka, na kwamba Mwenyezi Mungu 
ni Mwingi wa kupokea toba na Mwenye kurehemu?” (lawba, 9:104) 





Uislamu Imani Na Matendo 


Katika kusisitiza jambo hilo hilo Mtume M anaeleza: 

“Hakika, pindi mtu anapotoa sadaka, mwenyezi Mungu ndiye 
anayekuwa wa kwanza kuipokea kabla ya mhitaji, na kisha humpatia 
maskini sadaka hiyo”. (MunawT, Kanz al-Hakaik) 

Hivyo basi, sifa muhimu sana ya sadaka ni kuwa inapaswa kuto- 
lewa kwa moyo mmoja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wale wanaotoa 
sadaka kamwe hawatakiwi kuwa na fakhari au kujihisi ubora juu ya 
wale wanaofaidika na misaada yao, wasitarajie shukrani kutoka kwa 
wale wanaowapa. Hisia hizo mbaya huzifuta thawabu za sadaka zao. 
Badala yake, wale wanaotoa wanatakiwa kuwashukuru wale wana- 
pokea sadaka zao. Ni kwa njia hii pekee ndipo Mwenyezi Mungu 
atakapoikubali ibada yetu ya kutoa sadaka. Aya ifuatayo ikielezea 
njia bora ya utoaji sadaka iliyofanywa Ali na Fatimah inatufundisha 
kanuni ya tabia tunayotakiwa kuifuata: 

“Na huwalisha chakula, juu ya kukipenda kwake, masikini, 
na yatima, na wafungwa. Hakika sisi tunakulisheni kwa wajihi wa 
Mwenyezi Mungu. Hatutaki kwenu malipo wala shukrani. Hakika 
sisi tunaiogopa kwa Mola wetu Mlezi hiyo siku yenye shida na 
taabu. Basi Mwenyezi Mungu atawalinda na shari ya siku hiyo, 
na atawakutanisha na raha na furaha.” (insaan, 76: 8 -11) 

Kama watoaji watakuwa na hisia nzuri kama hizo, wale wanao- 
pokea sadaka zao nao pia watafaidika na hisia zao. Nia zao nzuri na 
usafi wao wa moyo huakisi ndani ya nyoyo za maskini. Iwapo kweli 
hawastahiki sadaka hiyo baada ya kuipokea, watabadilisha njia zao 
mbaya. Tukio lifuatalo lililosimuliwa na Mtume M linatupatia mfano 
wa mabadiliko haya chanya: 

“Mtume M anasema, “mtu mmoja alisema kuwa atatoa sadaka 
ya kitu fulani. Akaenda kutoa sadaka yake na bila ya kujua akampa 
mwizi. Siku iliyofuata watu wakasema kuwa alitoa sadaka yake kum- 
pa mwizi. (Aliposikia hivyo) akasema, “Ewe Mwenyezi Mungu! Sifa 
zote njema ni zako. Nitatoa sadaka yangu kwa mara nyingine.” Hivyo 
akatoka tena na sadaka yake na (pasipo kujua) akaitoa kumpa mzini- 
fu. Asubuhi iliyofuata akawasikia watu wakisema kuwa usiku uliopita 
alitoa sadaka yake kumpa mzinifu. Mtu akasema: “Ewe Mwenyezi 





ZAKA NA INFAQ (KUTOA SADAKA) _ 

Mungu! Sifa zote njema ni zako. Nimempa sadaka yangu mzinifu. 
Nitatoa sadaka kwa mara nyingine.” Hivyo akatoka tena na sadaka 
yake na (pasipo kujua) akampa tajiri. Siku ya pili (watu) wakasema 
kuwa sadaka yake amempa mtu tajiri. Akasema: “Ewe Mwenyezi 
Mung! Sifa njema ni zako. Nimetoa sadaka yangu kwa mwizi, mzi- 
nifu na kwa tajiri.” Hapo akaja mtu fulani na kumwambia, “Sadaka 
uliyompa mwizi inaweza kumzuia na wizi, na ile uliyompa mzinifu ina- 
weza kumzuia na uzinifu, na ile uliyoitoa kwa tajiri inaweza kumpa 
funzo na kutumia mali aliyopewa na Mwenyezi Mungu katika njia ya 
Mwenyezi Mungu.” (Bukhah, Zakat, Juzuu 2, Kitabu 24, Namba 502) 

Inavutia kuona maana ya hadithi hii ikijidhihirisha katika maisha 
ya rafiki mmoja wa Mwenyezi Mungu, yaani Sami Efendi. Imesimuliwa 
na Musa Efendi kuwa: 

Siku moja mtu mmoja alitunyoshea mkono tusimamishe gari na 
tuliposimama akauliza: 

Ewe hadji, baba yangu hunipa pesa ninunue sigara kwa ajili ya 
Mwenyezi Mungu. Marafiki zake hawakutaka kumpa pesa. Lakini, 
sheikh wetu akasema: kwa kuwa ametaka msaada wetu ni bora 
kumpatia. Maskini huyo, alipoona tabia hii njema aliwaambia kuwa 
amebadilisha mawazo yake, na atanunua mkato kwa pesa hizi bada- 
la ya sigara. Kisha alituacha tukiwa na furaha kubwa. 

Kwa udadisi, mwanafunzi mmoja wa sheikh ili kuona jinsi mtu 
huyu alivyotumia pesa zake aliamua kumfuata. Kwa mshangao, mtu 
huyo alikuwa amenunua mkate kwa fedha hizo kama alivyoahidi. 

Huu ni mfano hai wa sadaka inayotolewa kwa ajili ya Mwenyezi 
Mungu inavyoweza kubadili nyoyo za wale wanaoipokea. Kwa hiyo 
tunapotoa sadaka tunapaswa kuzianagalia kwa makini hisia zetu za- 
idi ya yule anayefaidika na sadaka yetu. 

Ewe Mola wangu! Ifanye huruma yako isiyo na mpaka iwe hazi- 
na isiyoisha ya nyoyo zetu. 


Amiin! 





Uislamu Imani Na Matendo 


MASHARTI YA ZAKA 

Zaka ya mali ina masharti matano: 

1 - Kuwa Muislamu, kuwa na akili timamu, kuwa huru na kufikia 
umri wa baleghe, 

2 - Kuwa na mali ya ziada ijulikanayo kama nisab, kuwa na zaidi 
ya mahitaji ya msingi ya maisha, (nyumba, chakula, gari na kadhali- 
ka) kwa kipindi cha mwaka, 

3 - Mali inatakiwa iwe inaongezeka thamani, 

4 - Mali kupitiwa na mwaka wa mwandamo na, 

5 - Umiliki halali wa milki au mali husika. 

Aina ya mali inayotakiwa kutolewa Zaka: 

Kiwango cha mwanzo kabisa cha mali inayotakiwa kulipiwa 
Zaka hubadilika kulingana na mali aliyonayo mtu na kiwango hiki ka- 
tika kondoo na mbuzi ni arobaini, kwa ng’ombe ni thelathini na kwa 
ngamia ni tano. Kulipa Zaka ya dhahabu, inapaswa kuwa na uzito wa 
angalau gram 81 na kwa fedha inatakiwa iwe ni gram 561. Mali ina- 
pofikia kiwango hiki inatakiwa ilipiwe Zaka kama ilivyoelezewa katika 
vitabu vya sheria vya Kiislamu. 


WATU WANAOTAKiWA KUPEWA ZAKA: 

Mwenyezi Mungu anaelezea kwa uwazi wale wanaostahili kupo- 
kea Zaka. 

“Wa kupewa sadaka ni mafakiri, na masikini, na wanao zi- 
tumikia, na wa kutiwa nguvu nyoyo zao, na katika kukomboa 
watumwa, na wenye madeni, na katika NJia ya Mwenyezi Mungu, 
na wasafiri. Huu ni waajibu ulio faridhiwa na Mwenyezi Mungu. 
Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye kujua Mwenye hikima.” (lawba, 
9: 60) 

1. Fakiri: Kwa mujibu wa Uislamu mtu yeyote asiyekuwa na mali 
ya kutosha kulipa Zaka, mtu huyo ni fakiri. Hivyo yeyote asiyekuwa 
na uwezo wa kulipa Zaka anastahili kupokea Zaka. Hata kama watu 





ZAKA NA INFAQ (KUTOA SADAKA) 


hao wameajiriwa wanaweza kuendelea kufaidika nayo kutokana na 
mahitaji yao. 

2. Maskini: Kwa mujibu wa Uislamu wale wasiokuwa na chakula 
cha kutosha siku moja huitwa maskini (miskiin). Watu hao wanaishi 
katika umaskini wa hali ya juu kama vile watu wasiokuwa na makazi. 

3. Wakusanyaji wa Zaka wanaoajiriwa na serikali. 

4. Wale wanaotakiwa kutiwa nguvu nyoyo zao (kwenye ukweli) 

5. Watumwa: Wanaweza kupewa Zaka ili wapate kujikomboa 
kutoka mikononi mwa wale wanaowamiliki. Lakini sasa hivi hakuna 
watumwa wanaopewa Zaka kisheria. 

6. Wenye madeni ni wale ambao madeni yao ni mengi sana ku- 
zidi mali zao. 

7. Walio katika njia ya Mwenyezi Mungu ni pamoja na wanao- 
pigana katika njia ya Uislamu, wanafunzi na wale walioishiwa pesa 
katika safari yao ya Hijja. 

8. Wasafiri: wale waliopoteza pesa zao wakati wa safari na hawa- 
na msaada wowote. Watu hao wanaweza kupewa Zaka hata kama ni 
tajiri katika mji wake wa nyumbani. 

Kwa upande wengine, kuna watu ambao hawana sifa za kupewa 
Zaka. Baba, mama, babu na bibi, na mtoto hawa hawapewi Zaka. 
Ndugu wa karibu wanatakiwa kusaidiwa kwa aina nyingine za sada- 
ka. Vile vile, matajiri na wale wasiokuwa Waislamu hawawezi kupe- 
wa Zaka. 

‘Ushr: Zaka ya mazao: 

Wakulima wanatakiwa kulipa Zaka ya mazao yao. Kwa mujibu 
wa Zuo la sheria la Kihanafi, mtu anatakiwa kutoa moja ya kumi ya 
mazao kila anapovuna. Iwapo shamba litatoa mazao zaidi ya mara 
moja, basi Zaka itatakiwa kutolewa kila mara. Walezi wa mtu asiye- 
kuwa na akili timamu au mawakili wa mtu aliyekufa punde wanataki- 
wa kulipa Zaka ya ‘Ushr kutokana na mazao yao. Lakini, ‘Ushr ina- 
lipwa kwenye bidhaa zenye kukaa muda mrefu kama vile ngano na 
shayiri na sio katika vitu vinavyoharibika haraka kama vile matunda 
na mboga mboga. 





Uislamu Imani Na Matendo 


Kama ardhi imepata maji kwa njia za kiasiii kama viie mito au 
maji ya mvua kiwango cha ‘ushr kinachotakiwa kuiipwa ni moja ya 
kumi. Lakini, iwapo mkuiima ametumia pesa kwa ajiii ya umwagiiiaji, 
basi atatoa moja ya ishirini ya mazao. ‘Ushr huiipwa kutoka katika 
jumia ya mazao na gharama za kuiima haziondoiewi katika thamani 
ya mazao. 

‘Ushr ikiiipwa kwenye mazao hakuna haja ya kuiiipa tena kwenye 
bidhaa zitokanazo na mazao hayo baada ya kuzisindika. Kwa mfano 
mizaituni na mbegu zinazotengenezewa mafuta. 

‘Ushr huiipwa paie mazao yanapovunwa yote. Si iazima kuiipa 
Zaka kabia hayajakusanywa. Lakini, inaweza kuiipwa karibu na ki- 
pindi cha uvunaji iwapo mazao hayo yamekomaa kabisa. 

iwapo baadhi ya mazao yatakusanywa kabia ya kipindi cha uvuna- 
ji, itaiipwa baadaye. Kwa mfano kama mtu atakusanya kiio kumi za za- 
bibu, atapaswa kuiipa kiio moja zaidi ya Zaka baada ya uvunaji wote. 

Aina zote hizi za Zaka zinaonyesha kuwa Uisiamu hauwaachi 
maskini na wenye shida kwenye huruma ya sheria. Mtu anataki- 
wa kutekeieza wajibu hizi za kifedha kama sehemu ya kumuabudu 
Mwenyezi Mungu. Kwa namna hii Uisiamu unataka kutengeneza ja- 
mii yenye uwiano na usawa. 








HIJJA 

Ibada Ya Mtu Mmoja Mmoja Na Ya 
Kijamii Inayozihuisha Nyoyo 





Ndani yake zipo Ishara zilizo wazi - masimamio ya Ibrahim, na mwenye kuingia humo 
anakuwa katika amani. Na kwa ajili ya Mwenyezi Mungu imewajibikia watu wahiji kwe- 
nye Nyumba hiyo, kwa yule awezae njia ya kwendea. Na atakaye kanusha basi Mwenyezi 
Mungu si mhitaji kwa walimwengu." (Al-I Imran, 7) 










c/l ija ni nguzo ya tano ya Uislamu na ni wajibu ambao umeen- 
delea kuzihuisha nyoyo za waumini tangu Nabii wa kwanza Adam 

mpaka kwa Mtume wa mwisho Mtume Muhammad M- Ni aina 
tukufu ya ibada inayotufanya tutambue siri ya maneno yanayosema 
“kufa kabla hujafa.” 

Hijja sio kitu kipya kilichozushwa na Uislamu, kabla ya Uislamu 
Hijja ilikuwa ilikuwa ikifanyika Makka. Lakini Waarabu waliibadilis- 
ha kuwa aina ya sherehe mbaya isiyokuwa ya kimaadili. Kabila la 
Ouraish ambalo lilikuwa na daraja kubwa miongoni mwa makabila 
ya kiarabu walikuwa wakiabudu kwenye Kaaba wakiwa wamevaa 
kawaida. Lakini makabila mengine ya Kiarabu wanaume kwa wana- 
wake walikuwa wakiizuru Kaaba na kuizunguka wakiwa uchi. Watu 
wa kabla la Ouraish walikuwa wakiwafunika na kuwavika mavazi, 
na wasipowapa wageni hao mavazi, wangeendelea kufanya ibada 
wakiwa katika hali ya uchi. Pia watu hawa walikuwa wakitoa sada- 
ka za wanyama (vichinjwa) kwa Mwenyezi Mungu na kisha huipaka 
damu ya wanyama hao kwenye kuta za Ka’aba. Badala ya kutumia 
nyama ya vichinjwa hivyo katika namna yenye manufaa, walikuwa 
wakiichoma moto. Uislamu ulifuta taratibu zote hizi mbaya za hijja 
pamoja na matendo mengine ya kishenzi yaliyokuwa yakifanywa na 
Waarabu. Kwa mujibu wa Uislamu, lengo kuu la matendo yote ya 
ibada ni kumkumbuka Mwenyezi Mungu, kumuomba msamaha na 
kulitukuza neno lake. Uislamu uliitakasa ibada ya Hijja na kuirejesha 
kwenye mfumo wake safi wa asili kwa kuyaondoa matendo ya kishi- 
rikina yaliyoongezwa na Waarabu. 





Uislamu Imani Na Matendo 


Hijja ina faida nyingi kwa waumini hapa duniani na huko akhe- 
ra. Rehma ya Mwenyezi Mungu isiyokuwa na mpaka hujidhihirisha 
wakati wa kuhiji kwenye ardhi hizi tukufu. Waisiamu waiiomezwa na 
rehma na msamaha wa Mwenyezi Mungu, hukutana katika mazingi- 
ra ya upendo na heshima ambapo minyororo ya udugu hupata kui- 
marishwa miongoni mwao. 

Katika Hijja tunapata mafunzo kutokana na kujisaiimisha kuii- 
kofanywa na Nabii ibrahim na Nabii ismaii na kuweza ku- 
tambua imani yao thabiti kwa Mwenyezi Mungu. imesimuiiwa nda- 
ni ya Our’an kuwa Nabii ibrahim aiipopata amri ya kumchinja 
mwanae kwa ajiii ya Mwenyezi Mungu aiijisaiimisha na kutii amri ya 
Mwenyezi Mungu. Katika haii hiyo hiyo, Nabii ismaii aiimpiga 
mawe Shetani aiiyetaka kumshawishi amuasi baba yake na ajiokoe 
asichinjwe. Tunapaswa kuzipiga mawe tamaa zetu na nafsi zetu duni 
kama ismaii SSSl aiivyompiga mawe shetani. Hijja viie viie ni mkusan- 
yiko mkubwa wa mataifa na rangi mbaiimbaii unaotukumbusha Siku 
ya Hukumu, ambapo watu watakusanyika mbeie ya mahakama ya 
Mwenyezi Mungu biia ubaguzi wa rangi na utaifa. Mandhari hii yenye 
kushtua inaivunja mipaka ya rangi na ukabiia na kuwafanya binada- 
mu wote kuwa ndugu, na hivyo kuzifanya pingu za imani kuwa imara 
zaidi kuiiko pingu nyinginezo. 

Katika Hajj, Waisiamu wote huvaa nguo nyeupe isiyoshonwa, 
badaia ya nguo zao za kawaida. Hii inaonyesha kuitenga roho na 
vazi ia ubinafsi na kuiokoa dhidi ya udhaifu wa kibinadamu, matama- 
nio duni ya mwiii. 

Eneo ambaio Hijja hufanyika naio pia iina daraja maaiumu kati- 
ka maisha ya Waisiamu. Haya ni maeneo matukufu kwa maana ya 
Baraka za Mwenyezi Mungu na haii ya kiroho, yana ishara mbaiimba- 
ii za Mwenyezi Mungu. Mtu anapokuwa katika maeneo haya wakati 
wote hukumbushwa juu ya rehma ya Mwenyezi Mungu isiyokuwa 
na mipaka na Baraka Zake zisizokuwa na kikomo. Our’an inaeiezea 
utukufu wa maeneo haya kama ishara za Mwenyezi Mungu na kama 
maeneo matukufu ya Mwenyezi Mungu. 

Lengo iingine ia Hijja ni kwamba mtu husika hukutana na vitu 
viie viie ambavyo Maswahaba pamoja na Mtume M waiivipitia katika 







ardhi hizi tukufu. Ardhi hizi tukufu zilizonyeshelezewa kwa machozi 
ya vipenzi vya Mwenyezi Mungu, kuanzia kwa Adam mpaka kwa 
Muhammad M zimekusanya kumbukumbu mbalimbali za Mtume 
M na maswahaba wake. Kwa hakika wale wanaotekeleza ibada ya 
Hiija, wanakuwa wakifuata nyayo za watu hawa watukufu. 

Tunapokuwa katika ardhi hii tukufu huzikumbuka dua za mitume 
wa Mwenyezi Mungu waliotangulia kama vile Ibrahimu SSISI aliyesema: 

“Ewe Mola Mlezi wetu! Tujaalie tuwe ni wenye kusilimu kwa- 
ko, na pia miongoni mwa vizazi vyetu wawe umma ulio silimu 
kwako. Na utuonyeshe njia za ibada yetu na utusamehe. Bila 
shaka Wewe ndiye Mwenye kusamehe Mwenye kurehemu.” 

(Baqara, 2: 128) 

Kwa njia hii tunazirudia dua hizo kama walivyofanya na kupata 
Baraka za Mwenyezi Mungu pindi tunapobarikiwa kukubaliwa dua zetu. 

Wakati wote Waislamu huwa na shauku kubwa ya kutembelea 
maeneo haya matukufu. Washairi wameandika mashairi yao mazuri 
kuhusu ardhi hii tukufu. Mmoja wao anasema akiuambia upepo wa 
asubuhi: 

Ee upepo wa asubuhi! Kama siku moja utapita kwenye ardhi tu- 
kufu, peieka saiamu zangu kwa Mtume M wa watu na majini. 

Wale ambao hawakuwa na uwezo wa kuyazuru maeneo haya 
matukufu walikuwa wakituma salamu zao kupitia upepo. Walikuwa 
wakiwaaga wale wanaokwenda kuhijii wakiwaombea dua njema. 

Marafiki wa Mwenyezi Mungu ambao hawakuweza kuyadhibiti 
mapenzi yao juu ya ardhi hii, walikuwa wakienda na kuswali katika 
ardhi hii tukufu kupitia karama ya tayy al-makan, yaani sehemu yen- 
ye umbali ilikusanywa kwa ajili yao na wao wakaweza kufika eneo 
hilo kwa muda mfupi sana. 

Baadhi ya vipenzi wa Mwenyezi Mungu kwa njia zao za kimiujiza 
na karama walizokuwa nazo waliweza hata unachukua wale wasio- 
kuwa na uwezo wa kwenda Hijja. Kisa kifuatacho ni maarufu sana 
miongoni mwa wafuasi wa Usufi, kisa ambacho kilimbadilisha Sufi 
mkubwa Mahmud Aziz HudaT akageuka na Usufi. 





Uislamu Imani Na Matendo 


Wakati huo HudaT alikuwa hakimu wa Bursa, mji muhimu wa dola 
ya Uthmaniyyah. Siku moja kesi moja yenye kuvutia iliwasilishwa 
kwake. Kuna mwanamke alikuja na kulalamika: 

“Mheshimiwa hakimu! Mume wangu huweka nia ya kwenda Hijja 
kila mwaka lakini kutokana na umaskini hakuweza kusafiri. Mwaka 
huu pia alikuwa akisisitiza sana kwenda Hijja lakini hakuweza. Lakini, 
siku chache kabla ya kipindi cha Hijja alitoweka na kurudi baada ya 
siku tano au sita akidai kuwa alizuru ardhi tukufu na amekuwa alhaji. 
Inawezekanaje mtu awe alhaji kwa kipindi hicho kifupi? Nataka mu- 
ongo huyo mkubwa anipe talaka yangu.” 

Ili kuchunguza kisa hili, Hudayi alimuita mume husika mahaka- 
mani na kumuuliza iwapo taarifa za mkewe kumhusu zilikuwa sahihi 
au la. Mume akajibu: 

“Mheshimiwa hakimu! Taarifa aliyotoa mke wangu kunihusu ni 
ya kweli. Hakika nimekwenda Hijja. Nimekutana hata na baadhi ya 
mahujaji kutoka Basra na niliwakabidhi baadhi ya vitu vyangu ili wa- 
vilete nyumbani.” 

Hakimu alishtuka na kumuuliza: 

“Inawezekanaje uende hijja na kurudi katika kipindi kisichozidi 
hata wiki?” Katika kipindi hicho hakukuwepo na hata nyenzo za usa- 
firi ziendazo kwa kasi, hivyo ilikuwa safari ndefu inayochukua miezi 
mingi. 

Mtu huyo akajibu: “Mheshimiwa! Nilikuwa nikilia sana kwa kuto- 
weza kwenda hijja. Nilikuwa nimekwenda kumtembelea rafiki (walii) 
mmoja wa Mwenyezi Mungu, Mehmed Efendi na kumueleza hatima 
yangu. Aliniambia nifumbe macho yangu na nilipoyafungua nilikuwa 
huko kwenye Ka’aba.” 

Hakimu, ambaye hakuwa amewahi kushuhudia kadhia kama 
hiyo katika maisha yake aliukanusha ukweli wa maneno haya na ha- 
kukubali ushuhuda wa mtu huyo. 

Lakini mtu huyo, akiwa bado na athari ya safari hii ya ajabu na 
ziara hii tukufu, alimuuliza hakimu swali lifuatalo: 







“Mheshimiwa hakimu! Shetani adui wa Mwenyezi Mungu anawe- 
za pia kuzunguka duniani kwa sekunde moja sasa iweje rafiki (walii) 
wa Mwenyezi Mungu asiweze kwenda hijja ndani ya dakika moja.” 

Hakimu, Mahmud HudayT, kwa kuona kuwa jibu hili ni lenye ku- 
ingia akilini aliahirisha kutoa hukumu mpaka mahujaji wote warudi 
kutoka hijja ili athibitishe iwapo mtu huyo kweli alikwenda huko au 
la. Baada ya wiki nyingi kupita mahujaji walirejea, na Hudayi akawa- 
uliza iwapo mtu huyo alikuwa pamoja nao akitekeleza ibada ya hijja 
kwenye Ka’aba. Kwa mshangao, walithibitisha kuwa alikwenda huko. 
Hakimu alilazimika kuipinga kesi iliyokuwa imefunguliwa dhidi yake 
kwa sababu mtu huyo hakuwa muongo. 

Baada ya tukio hili lenye kuvutia, Hudayi alimtafuta Mehmed 
Efendi, Sufi maarufu katika zama hizo na kupitia kwake Hudayi aka- 
fika kwa Sufi maarufu sana mwalimu Uftada. Aliamua kuwa mfuasi 
wake kwa ajili ya mafunzo ya kiroho. Baada ya mafunzo yake ya ki- 
roho chini ya uangalizi wa Uftaada, Hudayi alifikiwa kiwango cha juu 
sana katika Usufi nay eye mwenyewe akawa mwalimu mkubwa wa 
Usufi. Kaburi lake, katika wilaya ya Uskudar mjini Istanbul, hutembe- 
lewa sana na watu wengi kila siku. 

Kwa ufupi, mtu anapokwenda huko hakusudii kwenda kuona 
mchanga wa jangwa bali kuzuru makazi ya Ibrahimu na kizazi 
cha mwanaye Nabii Ismail Huenda huko kuona maeneo ambao 
Mtume M alizaliwa, akaishi na kuueneza Uislamu, ili avute hewa ili- 
yovutwa na Mtume M- Ni kwa lengo la kufuata nyayo za Mtume M na 
kuona alama zake katika ardhi hii kama ilivyoelezwa ndani ya Our’an 
Tukufu: 

“Hakika Nyumba ya kwanza walio wekewa watu kwa ibada ni 
ile iliyoko Bakka, iliyo barikiwa na yenye uwongofu kwa walim- 
wengu wote.” (AI-I Imraan, 3: 96) 

Kwa hiyo, wale wanaoweza kuyatazama maeneo haya kwa mac- 
ho ya nyoyo zao wanaweza kuona Baraka za Mwenyezi Mungu na 
kutokana na hali hiyo upendo wao Kwake huzunguka katika hisia 
(vena) zao. Wanapotazama wanaona ishara, hivyo hupata unyoofu 
wa kiroho, wakashindwa kujizuia. Kutokana na hali hiyo, huendelea 
kumdhukuru Mwenyezi Mungu, kuyataja majina Yake na kumhimi- 





Uislamu Imani Na Matendo 


di. Huutumia muda wao katika ardhi hii tukufu kwa unyenyekevu na 
uangalifu wa hali ya juu kwenye ishara za Kimungu zilizoelezwa ka- 
tika aya ifuatayo: 

“Ndio hivyo! Na anayetukuza ibada za Mwenyezi Mungu, 
basi hayo ni katika unyenyekevu wa nyoyo.” (Hajj, 22: 32) 

Hivyo, hijja sio ibada inayofanywa kimwili tu, ni ibada ya kiro- 
ho zaidi. Al - “Hajj al - Mabrur,” Hijja njema, kama ilivyoelezewa na 
Mtume M kuanzia mwanzo hadi mwisho imekusanya matendo ya 
mema na mazuri na kujumuisha toba ya dhambi, dua na kuomba 
msamaha, ambao ni aina ya hali ya juu ya ibada. Hivyo, nyoyo hupa- 
ta Baraka na rehma ya Mwenyezi Mungu. Kwa hakika, Haji humua- 
hidi Mwenyezi Mungu kuwa baada ya kurudi nyumbani ataendeleza 
viwango vya hali ya juu vya maadili na ibada. Dua ifuatayo na Nabii 
Ibrahimu wakati wa kujenga Ka’aba inatuongoza namna ya ku- 
omba tuwapo katika ardhi hii: 

“Ewe Mola Mlezi wetu! Tujaalie tuwe ni wenye kusilimu kwa- 
ko, na pia miongoni mwa vizazi vyetu wawe umma ulio silimu 
kwako. Na utuonyeshe njia za ibada yetu na utusamehe. Bila 
shaka Wewe ndiye Mwenye kusamehe Mwenye kurehemu.” 

(Baqara, 2: 128) 

Nyoyo zenye upendo za Waislamu wanaokwenda kuhiji hutam- 
bua kuwa wanatembea kwenye njia ambao siku moja Mtume M ali- 
tembea juu yake na kuhisi msisimko mkubwa. Kwa mfano, wanapo- 
tembea kwenye mlima wa Safaa, hutoa taswira ya hotuba ya Mtume 
kwa makafiri akiwaalika kwenye Uislamu. Bwana wa ulimwengu, ali- 
wahutubia watu wa Makka kutoka juu ya kilima hiki akisema: 

“Nikiwaambia kuwa nyuma ya mlima huu kuna adui anakuja ku- 
washambulia na hivyo chukueni tahadhari, je mtanikubali?” 

Watu wa Makka wakajibu: “Tutakuamini hata kama hatuoni kilic- 
ho nyuma ya mlima. Kwa sababu wewe ni Muhammad mwaminifu 
(Muhammad al-Amin), hatuna shaka na maneno yako.” 

Waliposema hivyo, Mtume M akawaambia: 

“Kama mnavyoniamini katika habari hii, vivyo hivyo mnatakiwa 
kuniamini ninapowaambia kwamba kuna Mungu Mmoja tu aliyeu- 







umba ulimwengu huu. Masanamu mnayoyaabudu si chochote bali 
ni vipande vya mawe, udongo au mbao. Yaacheni masanamu haya 
na mumwamini Mwenyezi Mungu mmoja. Tambueni kuwa Mwenyezi 
Mungu amenituma kama Mtume kwenu nyinyi.” 

Waliposikia ujumbe huu wa Kimungu, ami yake Abu Lahab na 
makafiri wengine wakahamaki kwa kusema: “Hili ndilo ulilotuitia?” 
Wakaondoka bila kuukubali ulinganio wake japokuwa waliukubali uk- 
weli wa wito wake, wakajisalimisha mbele ya matamanio yao duni na 
kuzifuata njia za kiovu za wahenga wao. 

Hata hivyo, Mtume ^ kamwe hakukatishwa tamaa na msimamo 
wao wa kiuadui bali alifanya juhudi kubwa kuzihudumia nyoyo za 
binadamu kwa kuzifikisha ukweli wa Mwenyezi Mungu kama kum- 
hudumia mwenye kiu kwa kumpa maji ya uzima. Tunapokuwa katika 
ibada ya hijja tunapata nafasi ya kutafakari matendo yote haya ya 
kishujaa nay a ujasiri yaliyofanywa na Mtume 

Tunapokuwa katika mji wa Makkah huisikia na kuakisi sauti ya 
mafundisho ya Our’an yaliyokuwa yakitolewa na Mtume M katika 
Daarul - Argam. (Hii ni nyumba ya swahaba wa Mtume M aitwaye 
Argam mahali ambapo alikuwa akiwafundisha Waislamu wa mwanzo 
Uislamu kwa siri). Hupata kupanua vikombe vyetu ili kuvijaza Baraka 
zitokanazo na maisha ya maswahaba baada ya kuhamia Madina. 
Tunapolitembelea pango la Thawr, hupata mgawo wetu kutokana na 
mikesha mitatu ya kiroho aliyoitumia Mtume M pamoja na Abu Bakr 
na hupata kushiriki mazungumzo yao. Kupitia muunganiko huu 
wa kiroho kati ya Mtume M na Abu Bakr 4^, mizizi ya nyororo ya 
dhahabu (ya Nagshbandiyyah) ilipata kuasisiwa. Tupokuwa katika 
pango hili tunapata kuonja ladha ya utamu wa imani inayopatikana 
katika zuhdi. Katika mji wa Madinah, tunapata kujionea kumbukumbu 
za Mtume M na maswahaba wake, na kisha tunarudi Makkah, mara 
hii tukivuta taswira ya ufunguzi wa Makkah uliofanywa na Mtume M- 
Tunapoitazama milima inayouzunguka mji wa Makkah, tunapata pic- 
ha ya moto uliowashwa na maswahaba ili kuwaogopesha makafiri 
wa Makkah kabla ya kuutwaa mji huo. Tunasikia kana kwamba ad- 
hana inatolewa na Bilal kwa mara nyingine, kama alivyofanywa kwa 
mara ya kwanza baada ya kuuteka mji wa Makkah, akaipaza adhana 
juu ya Ka’aba Tukufu. Tunamsikia Mtume M akisoma aya isemayo: 





Uislamu Imani Na Matendo 


“sema: Kweli imefika, na uwongo umetoweka. Hakika uwongo lazima 
Utowekei.” (Isra, 17: 81) 

Baada ya kuvuta taswira ya matukio haya yote, tunaweza kuzi- 
ingiza ishara hizi za nje ndani ya nyoyo zetu tukiwaza kuwa Kaaba 
ya nyoyo zetu imechafuliwa na masanamu ya matamanio duni, hivyo 
tunajaribu kuyavunja na masanamu haya na kuzisafisha nyoyo zetu 
kwa ajili ya Mwenyezi Mungu pekee kupitia nguvu ya kiroho tuna- 
yoipata katika Hijja. Kwa namna hiyo, tunazifanya nyoyo zetu kuwa 
mahali pa ishara za Mwenyezi Mungu. Hijja ina hazina kubwa ya 
ishara za Kimungu kuanzia kwa muumini dhaifu mpaka kwa muumini 
madhubuti kulingana na vipawa vyao vya uelewa. Kwa hiyo, Hijja ni 
ibada muhimu yenye kiwango kikubwa mno cha faida za kiroho kwa 
Waislamu. Kupitia hijja, muumini hujiweka kwenye mvua ya Baraka 
za Mwenyezi Mungu na kuondokana na minyororo ya nafsi (yenye 
majaribu). 

Katika eneo la Arafat, Waislamu hukusanyika mamia kwa maelfu 
ili kumuomba Mola wao. Mkutano huu mkubwa nao pia hutukumbus- 
ha juu ya Siku ya Ufufuo, ambapo wanadamu wote watakusanywa 
mbele ya Muumba wao. Leo wote, wakiwa wamevaa nguo za aina 
moja, wako sawa. Wote ni dhaifu na wanahitaji Rehma ya Mwenyezi 
Mungu. Ni tendo la kuyafanyia kazi maisha Akhera bado tukiwa hapa 
hapa duniani na kujiandaa kwa ajili ya siku hiyo. Waislamu hupata 
kuonyesha swala zao za dhati kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kutu- 
bia dhambi zao. Waumini hufungua ukurasa mpya na safi kwa ajili ya 
maisha yao yaliyobaki, wakimuahidi Mwenyezi Mungu kuishi maisha 
ya utii na kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu. 

Arafat hutoa taswira ya Siku ya Ufufuo, ambapo vichwa na mi- 
guu huwa wazi, wanaume wakiwa na vipande viwili tu vya nguo, ki- 
moja kikifunika upande wa juu na kingine upande wa chini. Hakuna 
anayeweza kutazama pembeni kwani anafikiria juu ya hatima yake 
mwenyewe. 

Arafat ni mahali pa msamaha na kimbilio. 

Katika eneo la Arafat, kuamka asubuhi na katika makundi yakiso- 
geleana ni ukumbusho uliojaa kumbukumbu za kale kwa Waislamu 
kuhusu historia ya binadamu hapa duniani. Binadamu wa kwanza. 







baba yetu Adamu (a.s.) na mama yetu Hawa walikula matunda ya 
mti waliokatazwa na kuondolewa peponi kupelekwa maeneo tofauti 
ya ulimwengu. Adamu (a.s.) alimuomba msamaha Mwenyezi Mungu 
kwa cheo cha Mtume Muhammad M kwa kutambua kuwa Mtume 
huyu ni mwenye daraja kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi 
Mungu aliyakubali maombi yake na kumsamehe. Mwenyezi Mungu 
alimtuma malaika ambaye alimuongoza mpaka Makkah. Wakati huo, 
Hawa ambaye aliteremkia eneo la Jiddah naye pia aliongozwa na 
malaika kuelekea Makkah. Kwa mara nyingine walikutana katika 
eneo la wazi la Arafat, siku ya “arafe” (siku ya kabla ya kisimamo cha 
Arafat) wakati wa mchana. Walilia kwa dhambi walizotenda na kwa 
pamoja wakamuomba msamaha Mwenyezi Mungu. 

Kutokana na rehma na mapenzi Yake yasiyokuwa na kikomo 
kwa wanadamu, Mwenyezi Mungu aliyakubali maombi yao na ku- 
kiruhusu kizazi chao kufanya dua hiyo katika wakati kama huo kila 
mwaka mpaka siku ya Kiyama. Mwenyezi Mungu aliahidi msamaha 
na wokovu kwa wale wanaofuata nyayo za Adamu za kumuom- 
ba msamaha mahali hapo. Kwa hiyo, katika siku ya Arafa, mahujaji 
hupanda kwenye mlima wa Arafat kumuomba msamaha Mwenyezi 
Mungu. 

Baada ya Adamu kuungana na Hawa, Mwenyezi Mungu ali- 
waamrisha kuifanya Makkah kuwa makazi yao. Makkah hujulikana 
kama Ummul - Qura (mama wa miji) kwa sababu ya kumbukumbu 
hii. Kwa hivyo tunashuhudia vipengele vya umajmuu wa Uislamu 
katika hijja. Katika mji wa Makkah, binadamu wote bila kujali ran- 
gi, utaifa, na hali ya kifedha huungana na kuwa ndugu, wakikumbu- 
ka kuwa wote wanatokana na baba na mama mmoja, yaani Adamu 
8^1 na Hawa. Huko, tajiri, maskini, mtawala, mtawaliwa, msomi na 
asiyekuwa msomi, wote husimama katika uwanja mmoja, ndani ya 
vazi lisiloshonwa. Ingawa kuna matatizo mengi ya kisiasa na ya ki- 
jamii katika nchi za Kiislamu, hali ya amani na undugu katika ardhi 
hii tukufu ni yenye kuvutia sana. Watu hujionea vilele vya kujitolea 
na upendo wa pamoja unaotoa mfano kwa mataifa yote ulimwengu- 
ni. Kiwango hicho cha upendo kimebaki kuwa ndoto kwa taasisi na 
mashirika mengi ya kimataifa huishia. Tunaweza hata kusema kuwa 
hakuna dini nyingine iliyofanikiwa sana katika kuziunganisha rangi 





Uislamu Imani Na Matendo 


na mataifa mbalimbali katika hali hiyo yenye mafanikio. Sababu ni 
kwamba Uislamu umeiweka hali ya kiroho na dini kama msingi wa 
undugu, sio maslahi yoyote ya kimaada. Undugu au mshikamano 
wowote ule uliojengwa kwenye msingi wa kimaada lazima utaporo- 
moka kwa sababu ya watu kuwa na uchu wa madaraka na mali. Ni 
pale tu roho zinapoelemishwa katika kujitolea na kupendana ndipo 
undugu wa kweli unapopatikana. 

Muzdalifa, ijulikanayo ndani ya Our’an Tukufu kama “al- 
Mash’ar’ul-Haram”, yaani kusanyiko takatifu, ni eneo lililojaa isha- 
ra za Upendo na Rehma za Mwenyezi Mungu. Hili ni eneo ambalo 
nyoyo zinatakiwa kusahau mambo mengine yote zaidi ya Mamlaka 
na Ufalme wa Mwenyezi Mungu na kujitokeza kwa ajili ya ishara za 
Baraka za Mwenyezi Mungu. 

Baada ya masiku ya Adaq (kuweka nadhiri) kukamilika, mahujaji 
hutoa sadaka za wanyama (“Kurban”) ili kulitukuza jina la Mwenyezi 
Mungu katika kukumbuka sadaka ya kiroho ya Nabii Ibrahimu (a.s.), 
na kwa kutoa sadaka ya wanyama katika kufuata mfano wa Nabii 
Ibrahimu (a.s.), hupokea hali ya kiroho aliyokuwa nayo. Wale wali- 
opokea Baraka hii na kuhisi uchangamfu wa Ibrahimu kutokana 
na sadaka zao, moja kwa moja hujikuta wakisoma aya ifuatayo ya 
Our’an Tukufu, ambao kwa kweli ni tangazo la Nabii Ibrahimu 

“Hakika mimi nimeuelekeza uso wangu sawa sawa kwa aliye 
ziumba mbingu na ardhi, wala mimi si miongoni mwa washiriki- 
na.” (An’am, 6: 79) 

“Sema: Hakika Sala yangu, na ibada zangu, na uhai wangu, na 
kufa kwangu, ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, Mola Mlezi wa viumbe 
vyote. Hana mshirika wake. Na hayo ndiyo niliyo amrishwa, na mimi 
ni wa kwanza wa Waislamu.” (An’am, 6:162 - 163) 

Nabii Ibrahimu alisoma maneno yafuatayo akiwa njiani kuto- 
ka Damascus kwenda Babil (Babylonia) kama inavyoshuhudiwa na 
Mwenyezi Mungu Mtukufu: 

“Akasema: Hakika mimi nahama, nakwenda kwa Mola wangu 
Mlezi; Yeye ataniongoa. Ewe Mola wangu Mlezi! Nitunukie (mto- 
to) aliye miongoni mwa watenda mema.” (Saffat, 37:99-1 oo) 







Aya hii inaashiria kuwa kuna safari inayotakiwa kufanywa kutoka 
kwenye moyo wa mtu kwenda kwa Mwenyezi Mungu, ambaye ni ra- 
fiki bora. Kupitia safari hii mja hufika kwa Mwenyezi Mungu. 

Our’an inaendelea kusimulia kisa cha jinsi dua ya Nabii Ibrahimu 

ilivyojibiwa: 

“Basi tukambashiria mwana aliye mpole.” (saffat, 37:101) 

Basi alipofika makamo ya kwenda na kurudi pamoja naye, alim- 
wambia: Ewe mwanangu! Hakika mimi nimeona usingizini kuwa ni- 
nakuchinja. Basi angalia wewe, waonaje? Akasema: 

Ewe baba yangu! Tenda unavyo amrishwa, utanikuta mimi, 
Inshallah, katika wanao subiri. (saffat, 37:102) 

Basi wote wawili walipojisalimisha (kutekeleza matakwa ya 
Mwenyezi Mungu), na akamlaza juu ya kipaji (kwa ajili ya kumchin- 
ja).Tulimwita: “Ewe Ibrahim! Umekwishaitimiliza ndoto. Hakika hivi 
ndivyo tunavyo walipa wanaotenda mema. Hakika haya ni majaribio 
yaliyo dhaahiri.” (saffat, 37:103 - 106) 

“Basi tukamtolea fidia kwa dhabihu mtukufu. Na tukamwachia 
(sifa njema) kwa watu walio kuja baadaye. Iwe salama kwa Ibrahim! 
Hivi ndivyo tunavyo walipa wanao fanya mema. Hakika yeye ni katika 
waja wetu walioamini.” (Saffat, 37:107 - iii) 

Nabii Ibrahimu kutokana na ishara fulani kutoka kwa 
Mwenyezi Mungu, alimchukua Bibi Hajar na mtoto wao Ismail na 
kuwapeleka Makkah. Kisha yeye alirudi kwa mkewe wengine, Sarah. 
Mara kadhaa alikuwa akiitembelea familia yake pamoja na mwana- 
ye. Safari moja katika ziara zake, Nabii Ibrahimu aliiona Makkah 
usingizini. Katika ndoto hiyo aliona kuwa alikuwa akimchinja mwana- 
ye, Ismail Nabii Ibrahimu alikuwa na shaka ya asili ya ndoto 
hii, iwapo ni ufunuo utokao kwa Mwenyezi Mungu au ni majaribu ya 
shetani. Lakini, alipoiona ndoto hii mara tatu alipata uhakika kuwa 
ilitoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndoto mbili aliziona katika siku mbili 
za mwisho kabla ya muda ujulikanao sasa wa Eid-ul-Adha (Sikukuu 
ya Kuchinja) na ndoto ya tatu aliiona katika siku ijulikanayo leo kama 
siku ya kwanza ya Eid. 





Uislamu Imani Na Matendo 


Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali, Mwenyezi Mungu alimtaka 
Nabii Ibrahimu amchinje mwanaye kwa kuwa alikuwa amemua- 
hidi Mwenyezi Mungu kuwa iwapo angepata mtoto wa kiume angem- 
toa sadaka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu alimjari- 
bu kuona iwapo atatekeleza ahadi yake au la. Lakini, Nabii Ibrahimu 

hakuvunja ahadi yake, alimwambia Hajaramuogeshe (Ismail) na 
ampake manukato ya miski. Nabii Ibrahimu alimwambia Hajar 
kuwa alikuwa akimpeleka kwa rafiki. Alimwambia pia Ismail ac- 
hukue kisu na kamba akisema: 

“Ewe mwanangu! Leo nitatoa sadaka kwa Mwenyezi Mungu.” 

Wote wawili walielekea eneo liitwalo Arafat, mahali ambapo ma- 
hujaji hukusanyika siku ya Arafa. Shetani alikuwa akingojea wakati 
muafaka, alijibadilisha katika sura ya binadamu akamkaribia mama 
yetu Hajar na kumuuliza: wajua mahali Ibrahimu anapompeleka 
mwanao? 

Akamjibu: anampeleka kwa rafiki yake. 

Shetani akajibu kwa ukali: Amemchukua mwanao kwenda kumc- 
hinja. 

Hajar akajibu: Hapana, anampenda mwanaye sana. 

Shetani akaeleza: Ibrahimu atamchinja kwa sababu 
Mwenyezi Mungu ameamrisha hivyo. 

Hajarakaonyesha imani kubwa kwa Mwenyezi Mungu na kujibu: 
Kama Mwenyezi Mungu ameamuru, basi hili ni jambo zuri, tunamu- 
amini. 

Shetani aliposhindwa kumshawishi mama yetu Hajar, akakimbia 
haraka kwa Ismail ili kumshawishi. Alimuuliza Ismail (a.s.) mas- 
wali yaleyale: 

“Je wajua baba yako anapokupeleka?” 

Ismail akajibu: “Kutimiza amri ya Mwenyezi Mungu.” 

Shetani akamchochea akisema: “Unajua kwamba baba yako 
atakuchinja.” 







Ismail aliposikia maneno haya alimtukana shetani akimwam- 
bia: “Ondoka ewe uliyelaaniwa! Tunafuata maamrisho ya Mola wetu 
kwa dhati.” Kisha akamrushia mawe. 

Sasa alifanya haraka kwenda kumshawishi Nabii Ibrahimu 
akisema: 

“Ewe mzee! Unampeleka wapi mwanao? Shetani amekudan- 
ganya kwa ndoto yako hiyo, ndoto zako hazitoki kwa Mungu bali ni 
majaribu ya shetani.” 

Nabii Ibrahimu akasema: “Ewe shetani! Niondokee mara 
moja!” 

Alichukua kokoto saba na kumtupia shetani mara tatu katika 
maeneo tofauti tofauti. Hivyo tendo la kumpiga mawe shetani lime- 
tokana na kumbukumbu ya Baba yetu Ibrahimu tendo hili hu- 
kaririwa na mahujaji wote. Sadaka hii isiyokifani inaheshimiwa sana 
na Uislamu kwa kufanya tendo la kutupa mawe kuwa sehemu ya 
taratibu za ibada ya hijja. 

Walipokuwa wakienda Arafat wakitokea Mina, palikuwa na msi- 
simko mkubwa miongoni mwa malaika. Walikuwa akiambizana: 

“Utukufu ni wa Mwenyezi Mungu! (Ajabu iliyoje kwamba) Mtume 
anamchukua Mtume wengine ili kumtoa kama kafara.” 

Nabii Ibrahimu alielezea asili ya safari yao na amri ya 
Mwenyezi Mungu kuhusu mwanaye, Ismail akisema: 

“Ewe mwanangu! Nimeamrishwa katika ndoto nikuchinje kama 
sadaka kwa Mwenyezi Mungu” 

Ismail SSSl akauliza: “Ewe baba yangu! Je Mwenyezi Mungu ndi- 
ye aliyekuamrisha unitoe mimi kama sadaka?” 

Ibrahimu ®S1 akajibu kwa kukubali. Ismail aliposikia jibu hilo 
alijibu kama ifuatavyo: 

“Ewe baba yangu! Fanya kama ulivyoamrishwa. Mwenyezi 
Mungu akipenda utaniona nikiwa mwenye kufanya subira.” Kwa 
namna hiyo alionyesha kuwa angeyatoa maisha yake kwa furaha 
kabisa ili kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu. 





Uislamu Imani Na Matendo 


Kwa mujibu wa simulizi hiyo, pindi Ibrahimu alipokiweka kisu 
kwenye shingo ya Ismail Jibril alipoona uzito wa hali alipata msi- 
simko na wasiwasi zaidi kuliko awali. Hapo, kitu cha kwanza alicho- 
kifanya Jibril ni kuondosha ukali wa kisu. Rehma na Msaada wa 
Mwenyezi Mungu ukaja mahali hapo kwani Ibrahimu alithibitisha 
kuwa alikuwa tayari kumtoa hata mwanaye mpendwa kwa ajili ya 
Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akamleta kondoo kutoka peponi 
kama badala ya dhabihu hiyo. Wote kwa pamoja walimchinja kondoo 
na kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa neema hii. 

Kwa hiyo, Waislamu wanapotoa sadaka ya vichinjwa kwa 
Mwenyezi Mungu, matukio haya yanatakiwa kuwekwa akilini. Lengo 
kuu ni kuonyesha kwamba tunachukua mazingatio kutokana na kuji- 
salimisha kamili kulikofanywa na Nabii Ibrahimu na kuzitekeleza 
tabia hizi katika maisha yetu. Vinginevyo, kumchinja mnyama haku- 
takuwa na thamani yoyote mbele ya Mwenyezi Mungu kama maana 
ya kiroho itakuwa haipo. Katika kusisitiza juu ya ukweli huu, Our’an 
Tukufu inatuonya: 

“Nyama zao hazimfikii Mwenyezi Mungu wala damu zao, la- 
kini unamfikia uchamngu wenu.” (Hajj, 22: 37) 

Baada ya kutoa sadaka zao za vichinjwa kwa Mwenyezi Mungu, 
mahujaji kunyoa vichwa vyao ili kuonyesha kuwa wao ni watumwa 
wa Mwenyezi Mungu. Kabla ya Uislamu, pindi mtu alipomuacha huru 
mtumwa alikuwa akianza kukinyoa kichwa chake kuashiria kuwa mtu 
huyo alikuwa mtumwa. Hivyo, Waislamu waliikariri desturi hii ili kuon- 
yesha kuwa wao ni watumwa wa Mwenyezi Mungu pekee na wata- 
fuata maamrisho yake. Kwa maneno mengine, unyoaji huu ni ishara 
ya kujitolea maisha yetu katika kutekeleza matakwa ya Mwenyezi 
Mungu. 

Mina, mahali ambapo Nabii Ibrahimu SSISI na Ismail walimpiga 
mawe shetani, ni eneo tukufu linalotoa ushuhuda wa imani na kuji- 
salimisha kwao. 

Kumpiga mawe shetani pia ni ishara ya mtu kumpiga mawe she- 
tani wake wa ndani, yaani nafsi. Ni ukumbusho pia wa jinsi Nabii 







Ibrahimu Ismail SSBl nah ajar walivyompiga mawe shetani kwa 
mfululizo bila kusikiliza vishawishi vyake. 

Hapo zamani, tendo la kupiga mawe lilimaanisha laana kwani 
watu walikuwa wakimlaani adui yao kwa kumpiga mawe. Sifa ya she- 
tani katika lugha ya kiarabu ni “rajiim”, ambao kwa kweli ina maana 
ya “aliyepigwa mawe” ikionyesha kuwa “amelaaniwa.” 

Kuna umuhimu wengine katika tukio la kupiga mawe linalotu- 
kumbusha tukio muhimu katika historia ya Uislamu pindi Abrah, 
mkristo kutoka Yemen, alipotaka kuivunja Ka’aba. Kama ilivyosimu- 
liwa ndani ya Our’an, Abraha aliyekuwa na ghera dhidi ya Ka’aba 
Tukufu, aliishambulia Makkah akiwa na jeshi kubwa lenye tembo. 
Lakini, Mwenyezi Mungu Mwenye nguvu, aliliangamiza jeshi hili kwa 
kutuma jeshi la ndege waliodondosha mawe madogo madogo juu 
ya jeshi hilo. Kwa mawe haya jeshi lenye nguvu la Abraha lilianga- 
mizwa. Hivyo, tukio la kutupa mawe hufanyika kwa kumbukumbu ya 
tukio hili. 

Kwa kifupi, kupiga mawe kuna maana ya kumlaani shetani na 
kuusafisha moyo dhidi ya taathira za kishetani ili kuwa na uwezo wa 
kurejea kwa Mwenyezi Mungu kwa moyo wote. Katika hadithi moja 
Mtume ^ anaeleza kuwa lengo la kutupa mawe ni kudumisha hali ya 
kumkumbuka Mwenyezi Mungu. (Mishkat, Tirmidhi) 

Katika hadithi nyingine, Mtume M anaielezea hijja kuwa ni kum- 
piga mawe shetani, kukimbia baina ya vilima vya Safaa na Marwa, 
na kuizunguka Ka’aba. Lengo kuu la matendo haya ni kumkumbuka 
Mwenyezi Mungu. (Tirmidhi, Nasai). 

Safaa na Marwa ni vilima viwili ambavyo Hajar alikuwa akikim- 
bia kutoka kilima kimoja kwenda kingine ili kumtafutia maji mwanaye 
Ismail aliyekuwa na kiu. Kisha Mwenyezi Mungu akawapatia ki- 
sima cha Zamzam, ambacho mpaka sasa hutoa maji kwa mahujaji. 
Kukimbia (sa’y) baina ya vilima hivi kumefanywa kuwa miongoni mwa 
taratibu za hijja ili kutukumbusha tukio hili. Ili kuonyesha umuhimu wa 
vilima hivi, Mwenyezi Mungu Mtukufu anaeleza ndani ya Our’an: 

“Hakika vilima vya Safaa na Marwa ni katika alama za 
Mwenyezi Mungu.” (Baqara, 2: 158) 





Uislamu Imani Na Matendo 


Ka’aba ni kitovu muhimu sana ambacho Waislamu wote huele- 
kea wakati wa ibada. Ni mahali yalipo mapigo ya nyoyo za Waislamu. 
Kama ambavyo moyo ni kitovu cha ishara mbalimbali katika uwan- 
da wa mwanadamu, Ka’aba nayo ni kitovu cha ishara za Mwenyezi 
Mungu ulimwenguni. Kwa maneno mengine, Ka’aba ina nafasi ile 
ile iliyonayo moyo katika mwili wa mwanadamu. Katika Ka’aba tuna 
eneo la Ibrahimu ambaye Waislamu humuita Khalilullah (rafiki 
wa Mwenyezi Mungu). Mwenyezi Mungu aliwaamuru mahujaji kus- 
wali swala ya twawaaf nyuma ya eneo lililotengwa maalumu kwa ajili 
yake. Kwa namna hiyo hupata kufuata nyayo zake katika kujisalimis- 
ha kwa Mwenyezi Mungu. 

Kuna jiwe jeusi, ambalo huheshimiwa na Waislamu wote. 
Waislamu hulibusu na kuligusa jiwe hili kama ishara ya kukubali 
utumwa wao kwa Mwenyezi Mungu. Hii pia ni ishara ya kuachana na 
matamanio ya kihayawani ya nafsi na vishawishi vya shetani. 

Jiwe hili tukufu pia linaashiria mwanzo na mwisho wa taratibu za 
hijja. Ingawa mawe yote ya Ka’aba yamekuwa yakibadilishwa, Jiwe 
Jeusi limeendelea kuhifadhiwa mahali pake, kwenye kona. Mamilioni 
ya midomo imekuwa ikilibusu, na kuguswa na mamilioni ya mkono 
mitukufu. Hivyo, ingawa ni jiwe la kawaida, limekuwa alama ya ku- 
onyesha upendo wetu kwa Ka’aba. Sayyidna Omar ^ anauelezea 
ukweli huu alipolibusu jiwe Jeusi kama ilivyoripotiwa na Abdullah b. 
Sarjis: Nilimuona ‘Umar b. Khattab akilibusu Jiwe jeusi na kuse- 
ma: “Naapa kwa Mwenyezi Mungu. Ninakubusu nikitambua vyema 
kwamba wewe ni jiwe na huwezi kudhuru wala kunufaisha; na lau 
kama nisingemuona Mtume wa Mwenyezi Mungu akikubusu, nisin- 
gekubusu.” (Muslim, Kitabu 007, namba 2914) 

Kwa ufupi, kwa sifa zote hizi, Ka’aba ni kivuli cha Ufalme wa 
Mwenyezi Mungu na chemchem ya Rehma na Baraka za Mwenyezi 
Mungu. Sifa za Mwenyezi Mungu za Rehma na Msamaha hudhihiri- 
ka hapa zaidi ya eneo lingine la Ardhi Tukufu. Ni chemchem ya nuru 
ya Mwenyezi Mungu na jua linaloziangaza nyoyo zetu. 


UJENZI WA KA'ABA 







Kwa mujibu wa simulizi katika vitabu vya dini, Adam SSil na Hawa 
walitenganishwa baada ya kuteremka ardhini lakini baadaye wakaku- 
tana katika eneo la Arafat na kutembea pamoja kuelekea upande wa 
magharibu. Adamu alimuomba Mwenyezi Mungu amrudishie ngu- 
zo ya nuru alikuwa akimuabudu Mwenyezi Mungu ikiwa pembezoni 
mwake huko peponi. Kutokana na maombi hayo, nguzo ya nuru ilito- 
kea na Adamu akamuabudu Mwenyezi Mungu kwa kuizunguka. 

Nguzo hii ilitoweka katika zama za Nabii Shith ikaacha jiwe 
jeusi pekee. Lakini, aliijenga Ka’aba katika muundo wa nguzo ya 
nuru na kuliweka Jiwe hili Jeusi mkabala nayo. Leo hii kile tunachoki- 
ita kama Hajar al-Aswad ni jiwe hilo. Baada ya mafuriko ya Nuh 
jengo hili lilibaki chini ya mchanga kwa muda mrefu. 

Baadaye, Nabii Ibrahimu kwa amri ya Mwenyezi Mungu 
alisafiri kwenda kwenye maeneo ya Ka’aba na kumuacha mkewe, 
Hajar, na mwanaye, Ismail waishi huko. Akiwa na mwanaye, 
aliinyanyua misingi ya Ka’aba iliyojengwa na Shiith na kuijenga 
upya. Alipomaliza ujenzi wa Ka’aba alimuomba Mwenyezi Mungu: 

“Na kumbukeni Ibrahim na Ismail walipo inyanyua misingi 
ya ile Nyumba wakaomba: Ewe Mola Mlezi wetu! Tutakabalie! 
Hakika Wewe ndiye Msikizi MJuzi.” (Baqara, 2:126) 

Kutokana na dua hii, tunaweza kusema kuwa katika mji wa 
Makkah, watu wengi wanafurahia utamu wa imani na ladha nzuri ya 
vyakula na matunda. 

Ka’aba imejengwa upya mara 11. Mara ya kwanza ilijengwa na 
malaika. Mara ya pili ikajengwa na Adamu ^S, mara ya tatu Nabii 
Shiith mara ya nne Nabii Ibrahimu mara ya tano kabila la 
Amaalika, mara ya sita kabila la Jurhumi, mara ya saba Qusai, ali- 
yekuwa kiongozi wa Makkah, mara ya nane kabila la Ouraish, mara 
ya tisa Abdullah b. Zubair aliyeishi katika kizazi cha kwanza kijulika- 
nacho kama tabiuun, baada ya kifo cha Mtukufu Mtume M- llijengwa 
mara ya kumi na Hajjaj dhalimu na mara ya kumi na moja ikajengwa 
na Sultani wa Kiuthamaniyyah, Murat IV. 

Wauthmaniyyah walionyesha heshima kubwa mno kwa maeneo 
matukufu. Tabia njema ambao ni ishara ya heshima hii ilijionyesha 





Uislamu Imani Na Matendo 


katika utawala wa Murat IV. Ka’aba ilipitiwa na mafuriko na kuta zi- 
kabomoka. Ili kufanya ukarabati, msanifu wao mkuu, Ridvan Agha, 
alipelekwa Makkah. Baada ya ya kufanya utafiti wa lazima kwenye 
muundo wa Ka’aba, alitoa ripoti ya ugunduzi wake. Kutokana na hes- 
hima kubwa aliyokuwa nayo juu ya Ka’aba, Nyumba ya Mwenyezi 
Mungu, hakuweza kusema kuwa baadhi ya kuta zilikuwa zimebomo- 
ka, badala yake alisema, “Baadhi ya kuta za Ka’aba zilikuwa zime- 
sujudu.” 

Kadhalika, walichukua tahadhari kuzuia wanyama wa kazi ku- 
pitisha maji kwenye maeneo haya matukufu. Yote haya yanaonyes- 
ha heshima kubwa iliyoonyeshwa na Othamniyyah kwenye ardhi hii 
tukufu. Heshima hii ya hali ya juu ilikuwa ikianzia mji mkuu wenye- 
we. Wakati huo, walipovuka Bosphorous, kituo cha kwanza ambac- 
ho Waislamu wangeshukia ni Haram, kwa maana eneo hili linawa- 
unganisha na Ka’aba. Kwa hiyo, wangeanza kuwa na mwenendo 
mzuri, kama walivyotakiwa kuwa na mwenendo mzuri katika eneo la 
Haram. Hawakuwa wakionyesha utovu wowote wa adabu wakati wa 
safari yao ya kwenda kwenye Ka’aba. Kumbukumbu ya mshairi maa- 
rufu Naabi ni mfano wenye kusisimua wa mtazamo wa Wauthmaniya 
kuhusu ardhi hizi tukufu: 

Katika mwaka wa 1678, alifanya safari ya hijja akiambatana na 
viongozi wengi wa dola. Walipokuwa wamepumzika, alimuona as- 
kari mmoja wa ngazi za juu katika kundi hilo akiwa ameinyoosha 
miguu yake kuelekea upande wa mji wa Mtume M, Madinah al- 
Munawwarah. (Katika utamaduni wa Kiuthmaniyya, kunyoosha mi- 
guu kuelekea upande wa mtu fulani inachukuliwa kuwa ni utovu wa 
adabu). Naabi alihuzunishwa sana na tabia hii mbaya ya generali 
huyo na kutunga shairi lifuatalo: 

“Tahadhari na kukosa usikivu, hapa ni mahaii ambapo Kipenzi 
cha Mwenyezi Mungu aiiishi, 

Hiii eneo kitovu cha tazamo ia Mwenyezi Mungu, Kitovu cha 
Mustafa (Mtume Muhammad). 

Ewe Naabi! ingia mahaia hapa kwa heshima zote 

Eneo hiii huzungukwa na maiaika na kupigwa busu na mitume. ” 







Msafara wake ulipokaribia Madinah kabla ya jua kuchomo- 
za, Naabi alisikia shairi lake likisomwa na Muadhini wa Madinah. 
Alisisimka sana akakimbia haraka kwenda kujua nini kimetokea, kwa 
sababu aliliandika shairi hilo usiku wa kabla na hakuna aliyekuwa 
akilijua. 

Naabi alimwendea muadhini na kumuuliza: “Umeijuaje hii 
na’at.” 

Muadhini akajibu: “Usiku wa jana nilimuona Mtume M usingizini 
akaniambia: 

‘Katika kaumu yangu, kuna mshairi aitwaye Naabi anakuja kuni- 
tembelea, naye ni mwenye mapenzi mno nami. Kwa upendo wake 
kwangu, kutana naye kwa shairi lake mwenyewe pindi aingiapo katika 
mji huu. Hivyo, nililijua shairi hili kutoka kwake na kutii amri yake’.” 

Naabi alijawa na hisia ya upendo na kububujikwa na machozi 
kama mvua huku akisema: “Ina maana kwamba Mtume wa mwen- 
yezi Mungu amenijumuisha katika umma wake, jua la dunia mbili 
limenikubali kama mtu wa umma wake.” 

Kama tulivyoona katika mfano wa Nabi, jambo muhimu katika 
ibada ya hijja ni ni kuwa na heshima ya hali ya juu kwa Mtume M na 
Nyumba ya Mwenyezi Mungu. 

Ka’aba, inayojulikana pia kama Nyumba ya Mwenyezi Mungu, 
imekuwa eneo takatifu tangu enzi za mwanadamu wa kwnza, Adamu 
^\. Our’an Tukufu inatoa amri ya kutembelea eneo hili kwa ibada 
maalumu: 

“Hakika Nyumba ya kwanza walio wekewa watu kwa ibada 
ni ile iliyoko Bakka, iliyo barikiwa na yenye uwongofu kwa wa- 
limwengu wote. Ndani yake zipo Ishara zilizo wazi - masimamio 
ya Ibrahim, na mwenye kuingia humo anakuwa katika amani. Na 
kwa ajili ya Mwenyezi Mungu imewajibikia watu wahiji kwenye 
Nyumba hiyo, kwa yule awezae njia ya kwendea. Na atakaye ka- 
nusha basi Mwenyezi Mungu si mhitaji kwa walimwengu. ” (Al-i 
Imran, 3:96-97) 





Uislamu Imani Na Matendo 


Kila mmoja ni sawa na mwenzake katika mistari ya swala za ja- 
maa kama ishara ya moyo wa Kiisalamu. Mkuu wa serikali akichele- 
wa msikitini ataswali nyuma. Maskini akiwahi ataswali katika msitari 
wa kwanza. Watu wanatakiwa kuswali mahaali popote penye nafasi. 
Sare na mapurende (nyota za mabegani) hazina maana yoyote msi- 
kitini. Dhana hii ya usawa huonyeshwa wakati wa hijja hata katika 
vitu vidogo. Kwa kuwa kila mtu huzikwa katika sanda nyeupe, mahu- 
jaji wote huvaa nguo za aina moja na tofauti za viwango vya mavazi 
hutoweka kabisa. Hijja huwakilisha kiwango cha usawa kinachojiru- 
dia tu baada ya kifo. Mkuu wa nchi anayezikwa katika sanda nyeupe, 
hata maskini wa hali ya chini kabisa huzikwa na sanda hiyo hiyo. 
Mahujaji wanapofunika vifua vyao na miili yao kwa kitambaa kikubwa 
huakisi hali ya wafu makaburini mwao. 

Yatupasa kujua kuwa kifo ni sheria isiyoepukika iliyowekwa na 
Mwenyezi Mungu kwa vitu vyote vya mpito. Urefu wa uhai huhesa- 
biwa kwa usahihi kabisa kiasi kwamba hata idadi ya pumzi huhesa- 
biwa na kuandikwa. Kuna muda (ajal) maalumu wa kifo uliowekwa 
kwa kila mtu na hili haliwezi kubadilika. Hatujawahi kumsikia mtu ali- 
yekimbia kifo. Kwa kuwa hatuujui muda tutakaokufa hatutakiwi kupu- 
uza kutekeleza wajibu wa hijja. Vinginevyo, habari mbaya zifuatazo 
kutoka kwa Mtume M zitatuthibitikia: 

“Iwapo mtu atakufa bila kwenda kuhiji japokuwa ana mahitaji ya 
chakula, kinywaji na usafiri, basi hakuna kitakachomzuia mtu huyu 
kufa kama Yahudi au Naswara.” (Tirmidhi, Haj, 3) 

Hili ni onyo la wazi kutoka kwa Mtume M akiwakumbusha 
Waislamu wasio watiifu ambao hawatekelezi amri hii hata kama 
wana uwezo, kwamba wataadhibiwa siku ya Hukumu. Kuipuuza amri 
hii inamaanisha kuidharau na kuinyanyapaa amri yenyewe. 

Hijja ni amri inayotakiwa kutekelezwa angalau mara moja katika 
maisha; hivyo ni kosa kubwa kuichelewesha kwa Waislamu wenye 
uwezo. Mtume M anasema kuwa wale wanaowajibikiwa kutekeleza 
hijja wanatakiwa kufanya haraka kuitekeleza. (Jamu’i-fawaid, ii, 77) 

Nyumba ya Mwenyezi Mungu imejaa kumbukumbu za uamini- 
fu na utiifu wa Nabii Ibrahimu SSBl na familia yake kwa Mwenyezi 
Mungu. Tunapotaja maneno ya uaminifu, kujisalimisha na hijja moja 







kwa moja majina ya Ibrahimu f^\ na Ismail f^\ huja aklini mwetu. 
Kwa sababu ya usafi wa nyoyo zao, hijja imefanywa kuwa ibada ya 
wajibu itakayoendelea mpaka mwisho wa ulimwengu. 

Kumuamini Mwenyezi Mungu humaanisha kumtegemea, kumu- 
amini kikamilifu, na kumchagua kama wakili. Katika Usufi, huashiria 
mtu ambaye moyo wake umejawa na Mwenyezi Mungu, anamtege- 
mea Yeye tu na kujilinda Kwake pekee. Mwenyezi Mungu alipomuu- 
liza Musa kuhusu fimbo yake alijibu: 

“...Hii nifimboyangu; naiegemea...” Mwenyezi Mungu akasema: 
“Itupe”, kwa sababu utegemezi huu wa fimbo ulimzuia kumtegemea 
kikamilifu Mwenyezi Mungu. 

Kuhusu yule tunayetakiwa kumuamini, Mwenyezi Mungu anae- 
leza ndani ya Our’an Tukufu: 

“Na Waumini wamtegemee Mwenyezi Mungu tu!” (lawba, 9:51, 
Ibrahim, 14:11) 

“Na mtegemeeni Mwenyezi Mungu ikiwa nyinyi ni Waumini” 

(Maidah, 5:23) 

“Anaye mtegemea Mwenyezi Mungu Yeye humtosha” (Taiaq, 65:3) 

Mtume M anasema kuwa tukimtegemea Mwenyezi Mungu kika- 
milifu, Ataturuzuka kama anavyowaruzuku ndege ambao huviacha 
viota vyao asubuhi wakiwa na njaa na kurudi jioni matumbo yao ya- 
kiwa yamejaa. 

Kumtegemea Mwenyezi Mungu haiashirii kuachana na aina zote 
za hatua muhimu, na kupuuza sheria ya maumbile. Ina maana ya 
kumtegemea kikamilifu Mwenyezi Mungu baada ya kutekeleza mas- 
harti muhimu ili kupata matokeo fulani na sio kutegemea nyenzo pe- 
kee na kupuuza utashi wa Mwenyezi Mungu. Badala yake mja ana- 
takiwa kukimbilia kwenye mamlaka ya Mwenyezi Mungu. 

Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema: 

“Shauriana nao katika mambo. Na ukisha kata shauri basi mte- 
gemee Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu huwapenda wa- 
nao mtegemea.” (AI-i imran, 3:159) 





Uislamu Imani Na Matendo 


Mwenyezi Mungu ni msaidizi wa muumini hapa duniani na kesho 
akhera. Mwenye kumtegemea kikamilifu, Yeye ni mwenye kutoshe- 
leza mahitaji ya mja. Furaha na neema ya kweli inapatikana pale mtu 
au jamii inaporejea Kwake kwa kumuomba msaada na kumtegemea. 

Katika lugha ya Kiarabu, neno salima, linaonyesha kujisalimisha 
na kuridhia matendo ya Mwenyezi Mungu kwa furaha. 

Nabii Ibrahimu alikuwa ameujaza moyo wake kwa upendo wa 
Mwenyezi Mungu. Malaika walipomuuliza Mwenyezi Mungu kuwa: 

Ibrahim atakuwaje rafiki yako hali yakuwa ana maisha yake, 
mali na familia (vitakavyomshughulisha na kumfanya asikupe umu- 
himu). Mwenyezi Mungu akawaonyesha malaika namna Ibrahimu 
atakavyojisalimisha kwenye matakwa ya Mwenyezi Mungu katika 
mitihani mitatu tofauti. 

Mtihani wa kwanza ulihusu maisha yake, ambapo alipokaribia 
kutupwa motoni, malaika walimkimbilia ili kumsaidia, lakini alikataa 
msaada wao na kusema: 

“Sihitaji msaada wenu. Nani aliyeupa nguvu moto? Mwenyezi 
Mungu ndiye msaidizi bora.” Kwa namna hiyo alijilinda kwa Mwenyezi 
Mungu pekee. Kutokana na kujisalimisha huku kwa moyo mmoja, 
Mwenyezi Mungu Mtukufu aliuamrisha moto: 

“Sisi tukasema: Ewe moto! Kuwa baridi na salama kwa 
Ibrahim!” (Anbiya, 21: 69) 

Mtihani wa pili, alijaribiwa kwa mali yake. Jibril alikwenda 
kwa Ibrahimu na kumuomba mifugo yake. Baada ya kumhimidi 
Allah akasema: “Chukua mifugo hii ni yako.” 

Kwa njia hiyo alifanikiwa kufaulu mtihani huo kwa kuitoa mali 
yake kwa ajili ya kumpenda Mwenyezi Mungu. 

Ili mtu awe mtumishi wa kweli wa Mwenyezi Mungu ni kujisali- 
misha tu kwa Mwenyezi Mungu. Hata hivyo, msingi wa kujisalimisha 
na upendo na utii. Tumeona mifano bora wenye msingi wa upendo 
kutoka kwa Ibrahimu 

Maisha yake, familia yake na mali yake mwenyewe havikumzuia 
kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kujitoa kwake 







na kujisalimisha kikamilifu mbele ya Mwenyezi Mungu. Kutokana na 
usafi wake wa moyo, taratibu za ibada ya hijja zitatekelezwa mpa- 
ka Siku ya Kiyama ili kuonyesha utii wake na kumtegemea kwake 
Mwenyezi Mungu. 

Ulimi wake unaoakisi hali ya moyo wake utaendelea kunena: 

“Nimejisalimisha, nimenyenyekea kwa Moia wa walimwengu 
WOte.” (Baqara, 2: 131) 

Pamoja na mifano ya Ibrahimu na Ismail walioonyesha 
kiwango kisichomithilika cha kujitolea na kujisalimisha kwa Mwenyezi 
Mungu, Mtume Muhammad M alionyesha taratibu na misingi ya hijja 
katika hijja yake ya mwisho. Hasa, hotuba yake ya kuaga aliyoitoa ka- 
tika tukio hili, ni muongozo bora kwa mahujaji mpaka siku ya Hukumu. 
Katika hotuba hii aliainisha haki na majukumu ya msingi ya Waislamu 
na kuziimarisha safu za Waislamu kwa upendo na huruma. 

Wale wanaokusudia kwenda hijja wanatakiwa kujiandaa kimwili 
na kiroho. Kumtegemea Mwenyezi Mungu hakuna maana ya kuac- 
ha kufanya maandalizi ya safari ya hijja. Baadhi ya Wayemeni wa- 
likuwa wakienda kuhiji bila unachukua mahitaji ya lazima kama vile 
chakula na vinywaji wakisema: “Tunamtegemea Mwenyezi Mungu!” 
Wakifika Makka waliishia kuombaomba kwa sababu ya njaa. Ili kutoa 
tahadhari na onyo kuhusu aina hii ya uelewa mbaya wa kumtegemea 
Mwenyezi Mungu, Our’an Tukufu inasema: 

“Na jitengezeeni maandalizi. Na hakika bora ya maandalizi 
ni uchamngu. Na nicheni Mimi, enyi wenye akili!” (Baqara, 2:197) 

Aya hii ina maana kwamba, Mwislamu anahitaji maandalizi yote 
ya aina mbili awapo katika Ardhi hii Tukufu. Anahitaji maandalizi ya 
kimaada kama vile chakula cha kutosha, na chakula cha kiroho kama 
vile unyenyekevu, subira na kadhalika. Mwislamu aliyeutakasa moyo 
wake dhidi ya maradhi ya kiroho ndiye pekee anayeweza kulifikia hili. 
Ni kwa kuwa na moyo huo tu ndipo tunapoweza kuielewa hakika ya 
matendo ya ibada, hususan hijja, kama anavyoashiria Rumi katika 
kisa kifautacho: 

“Bayazid, Sheikh wa umma, alikuwa akifanya haraka kwenda 
Makkah kwa ajili ya ibada ya hijja na umra. Katika kila mji aliokwen- 





Uislamu Imani Na Matendo 


da angeanza kutafuta watu wenye kuheshimika. Alikuwa akiuliza, ‘Ni 
nani katika mji huu anayetegemea elimu ya kiroho’? 

Alikuwa akifanya hivi kwa sababu alikuwa na imani kwamba kila ma- 
hali alipokwenda katika safari zake alitakiwa kumtafuta mtu mtukufu. 

Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Our’an Tukufu: 

“Basi waulizeni wenye ilimu ikiwa nyinyi hamjui.” (Anbiya, 21: 7) 

Kwa hivyo, Nabii Musa alipewa amri ya kumtembelea Khidhr 
aliyekuwa na elimu ya kiroho. Bayazid alikuwa akimtafuta Khidhrwa 
zama zake na ghafla akamuona mzee mmoja mwenye hali inayofa- 
nana na mwezi mpya. Akaona ndani yake utukufu na mazungum- 
zo ya watu watukufu. Macho yake yalikuwa hayaoni na moyo wake 
ulikuwa nuru kama jua. Bayazid akakaa mbele yake na kumuuliza 
kuhusu hali yake. Aligundua kuwa alikuwa darweshi na mtu mwenye 
familia. Mzee huyo akamuuliza: “Umefungiwa wapi Ewe Baayaziid? 
Unabeba mizigo kuelekea katika ardhi gani ya kigeni’? Bayezid aka- 
jibu: ‘Naanza safari ya kwenda kwenye Ka’aba na nina dirham mia 
mbili za fedha kama matumizi ya njiani’. Mzee akamwambia: ‘Weka 
baadhi ya vitu hivyo mbele yangu na kwa ajili ya maskini wengine. 
Kwanza ingia katika nyoyo zao ili ufungue macho ya roho yako. Pata 
maisha yasiyokuwa na kikomo. Anza kutekeleza hijja kwa roho yako, 
na kisha endelea na safari ukiwa na moyo safi. Ingawa Ka’aba ni 
Nyumba ya huduma za Mwenyezi Mungu za kidini, hali yangu ni 
Nyumba ya siri Zake za ndani. Ka’aba ni nyumba iliyojengwa na 
Ibrahimu mwana wa Azar, moyo wangu ni mahali pa utukufu wa 
Mwenyezi Mungu’. 

Ukiwa na elimu ya kiroho, utaizunguka Ka’aba ya moyo. Moyo ni 
Ka’aba ya mwili, iliyotokana na ardhi. Mwenyezi Mungu ametuamris- 
ha kuizuru Ka’aba inayoonekana ili tuifikie Ka’aba ya moyo uliotakas- 
wa dhidi ya uchafu. 

Tambua kuwa ukiuumiza moyo ambao ni kitovu cha rehma ya 
Mwenyezi Mungu, hata kama utakwenda hijja kwa miguu, thawabu 
utakazopata hazitaifunika dhambi ya kuuvunja moyo wa mtu. Mtu ka- 
mili ni hazina iliyojaa siri za Kimungu. Ukitaka kuona ishara za nuru 
ya Mwenyezi Mungu usiyakimbie majaribu na shida.” (Tazama Mesa. ii, 
2218-2251) 







Bayezid aliyasikiliza maneno haya yenye siri kubwa na kuyawe- 
ka katika maskio yake kama pete ya dhahabu. Kupitia mazungumzo 
ya huyu sheikh, moyo wake ulipata fungu la rehma. Kisha aliendelea 
na safari yake akiwa na amani katika akili na moyo wake. 

Kupitia aina ya mifano hii mizuri, Rumi anaziongoza nyoyo kwen- 
ye ukweli wa hijja na anawahutubia waumini wanaokusudia kwenda 
kuhijii: 

“Wakati wa hijja unapofika, nenda huko ukiwa na nia ya kui- 
zuru na kuizunguka Ka’aba. Ukienda na nia hii utaiona hakika ya 
Makkah”. 

Sababu ya Rumi kutoa mfano wa hijja ni kwamba, hijja ni ten- 
do zuri sana la ibada. Vitu vingi vya halali vinavyoruhusiwa katika 
nyakati nyingine za mwaka huharamishwa katika kipindi hiki. Kwa 
hiyo, mtu anayekwenda hijja anatakiwa kuuandaa moyo wake uwe- 
ze kutekeleza jukumu hili zito. Kuanzia siku ya kwanza anapokusu- 
dia kwenda hijja, Shetani hujitahidi kwa nguvu zote kuiharibu sifa hii. 
Safari ya hijja huonekana kuwa rahisi na yenye furaha lakini iliyojaa 
ugumu. Hili pia hutokea wakati wa kutekeleza taratibu za hijja, na 
kwa hiyo anatakiwa ajipambe kwa subira na uvumilivu. Aombe dua 
kwa kusema: Ewe Mwenyezi Mungu! Ifanye safari yangu kuwa yen- 
ye urahisi kwangu! 

Hatutakiwi kusahau wakati wa kusema: “Labbayk Allahumma 
Labbayk La SharTka laka Labbayk, Innal Hamda wan-ni’mata laka 
wal mulk la SharTka laka”. 

Yaani: “Nimekuitika Mola wangu, nimekuitika (nimekuja kukua- 
budu na kutii amri zako), Huna mshirika nimekuitika. Hakika, himidi, 
neema na ufalme ni Wako. Huna mshirika.” 

Kwa hakika tunapotamka maneno haya, tunakuwa tunathibitisha 
kuwa tumeuitika wito wa Mwenyezi Mungu. Tunakiri kuwa Mwenyezi 
Mungu hana mshirika katika ufalme wa mbinguni na ardhini. Hivyo, 
tunamuahidi kuwa hatutotii vishawishi vya shetani na vishawishi vya 
nafsi zetu. 

Vinginevyo, tukiitekeleza hijja kwa namna ya uzembe, pasipo ku- 
tii kanuni na misingi tuliyoielezea, hijja hiyo haitakuwa na faida yoyo- 





Uislamu Imani Na Matendo 


te kwetu. Hasa, wale wanaokwenda kwenye ardhi hii tukufu kwa ku- 
tumia vipato na mali zisizokuwa za halali, zinazogongana na misingi 
mikuu ya Uislamu, yaani, hakuna ibada inayoweza kufanywa kwa 
kutumia vipato visivyokuwa halali kidini. Kwa hivyo, kutamka kwao 
“tumekuitika” kutamaanisha “hatukuitiki” kwa maana walivunja kanu- 
ni muhimu ya hijja. 

Kwa sababu hiyo, tunaweza kusema kuwa kanuni muhimu ya 
hijja ni vipato vya halali (kilichohalalishwa kidini), na ya pili ni moyo 
safi. Kila anaposema “labbayk” maneno haya yanatakiwa kuwasha 
moto ndani ya moyo wake. Ni kwa namna hiyo pekee ndipo muumini 
anapoweza kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Vinginevyo, maneno 
matupu bila maana halisi hayatokuwa na faida hata kidogo. Uso wa 
Sayyidna Husain, mjukuu wa Mtume ulikuwa ukibadilika rangi pin- 
di anaposema “Labbayk” kwa hofu kwamba jibu la Mwenyezi Mungu 
lisijekuwa “laa labbayk.” Tunamuomba Mwenyezi Mungu atupe uwe- 
zo wa kuitekeleza ibada ya hijja kwa miili na nyoyo zetu. 

Misingi ya hijja humuongoza mwanadamu kwenye huruma na 
maisha ya kiroho. Anapovaa nguo maalumu zisizokuwa na mashono 
(zinazojulikana kama ihram) huacha aina zote za tabia mbaya na za 
ovyo. Humfanya awe na huruma na mzuri zaidi kwa sababu kuwinda 
wanyama, kung’oa mimea, kukata matawi ya kijani ya mti na kuwad- 
huru viumbe ni mambo yasiyoruhusiwa wakati wa hijja. 

Mwenyezi Mungu (s.w.t) anasema ndani ya Our’an Tukufu: 

“Hija ni miezi maalumu. Na anaye kusudia kufanya Hija ka- 
tika miezi hiyo, basi asiseme maneno machafu wala asifanye 
vitendo vichafu wala asibishane katika Hija. Na kheri yoyote 
mnayo ifanya Mwenyezi Mungu anaijua. Na Jitengezeeni zawadi. 
Na hakika bora ya zawadi ni uchamngu. Na nicheni Mimi, enyi 
wenye akili!” (Baqara, 2: 197) 

Mahujaji hawatakiwi kuwaumiza na kuwadhuru wengine, wa- 
natakiwa kuwatendea wema wengine kwa ajili ya Mwenyezi Mungu 
Muumba. Hasa, kuziumiza nyoyo za waumini ni jambo linalohesabi- 
wa kuwa ni dhambi. Ni kwa sababu hiyo kwamba, Sayyidna Omar4& 
alikuwa halibusu Jiwe Jeusi ili asiwaumize mahujaji wengine kutoka- 
na na msongamano. 







Katika Uislamu, kila ibada huanza na nia. Nia ya hijja huanza 
kwa kuvaa ihram. Baada ya kuvaa vazi hili maalumu, mtu husika 
hubadilika na kuwa katika hali ya kiroho, na kuyaacha matendo yake 
ya kawaida. Nguo nyeupe humkumbusha mauti na sanda. Hivyo, 
huutumia muda wake katika kuyatafakari mauti na namna ya kujian- 
daa nayo. Kutokana na misingi yake yenye ufasaha, Hijja humfanya 
mwanadamu afikie daraja ya juu iliyoelezwa na Our’an Tukufu: 

“Bila ya shaka tumemuumba mtu kwa umbo lilio bora kabi- 
sa.” (Baqara, 95: 4) 

Mtume M anawapa mahujaji habari njema zifuatazo: Hijja kub- 
wa na hijja ndogo (umra) husafisha dhambi za mtu kama asidi nitriki 
ya mfua dhahabu inavyosafisha dhahabu na fedha. (Nasai, Tirmidhi) 

Hadith ifuatayo nayo pia inawapa habari njema mahujaji: “mwen- 
ye kutekeleza Hijja kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu 
akawa hajajamiiana na mkewe wala kufanya maovu au dhambi, basi 
atarudi kana kwamba amezaliwa upya (pasipo kubakiwa na dhambi 
yoyote).” (Bukhari, Juzuu 2, Kitabu 26, namba 596) 

Hizi habari njema ni kwa wale wanaotekeleza ibada ya hijja kati- 
ka namna inayokubalika, inayoitwa al - Hajj al - Mabrur. Wale waliofi- 
kia daraja hii ya hijja pia hupata fadhila zifuatazo: 

1 - Hisia ya uwajibikaji, 

2 - Tabia ya kusamehe, 

3 - Kuendelea kuwa na usafi wa mwili na matendo, 

4 - Undugu wa Kiislamu, 

5 - Kutambua kuwa ubora hupatikana kwa msingi wa tagwa pe- 
kee, yaani uchamungu, 

6 - Kutafuta riziki ya halali, 

7 - Ikhlasi (usafi wa moyo) 

Hivyo, hijja sio ibada tu inayofanywa kwa ajili ya Mwenyezi 
Mungu. Bali pia hustawisha vipawa vya mtu. Hustawisha hali ya ki- 
jamii na ya kisiasa ya Ummah. Hufundisha vipengele vya Uislamu 
vinavyohusu ulimwengu wote kuliko ibada nyingine yoyote ile. 





Uislamu Imani Na Matendo 


Katika ngazi ya mtu mmoja, hijja humpatia mwanadamu nafasi 
ya kuyanyanyua matendo na tabia zake na kuyasahihisha makosa 
yake kwa ajili ya maisha ya baadaye. 

Hijja ni wajibu mara moja katika maisha ya mtu. Lakini, kama 
ilivyo kwa swala za kila siku na funga, muumini pia anaweza kufanya 
hijja za sunnah. Baadhi ya Waislamu hufikiria kwenda kuhiji zaidi ya 
mara moja kama ni kupoteza fedha.. Aina hii ya maneno yenye ku- 
huzunisha hukaribia kwenye ukafiri na wale wasioelewa malengo na 
nguvu ya mabadiliko inayoletwa na hijja ndio wanaoweza kutamka 
maneno kama hayo. 

Tangu Zama za Furaha (zama za Mtume s.a.w), Waislamu wa- 
mekuwa wakitekeleza ibada za sunnah kwa shauku na upendo. 
Ibada hizi zinazotekelezwa kwa utashi wa hiari humleta mja karibu 
zaidi na Mwenyezi Mungu kama ilivyoelezwa katika hadith mashuhu- 
ri. Huipa roho tafakuri na maarifa. Humfanya Mwislamu kuwa mka- 
rimu na mwenye huruma zaidi. Mwenyezi Mungu huwa macho yao 
wanayotumia kutazama, na huwa maskio yao wanayotumia kusikia. 
Kwa ufupi, matendo yao kama vile kusikia, kufikiri huongozwa na 
nuru ya Mwenyezi Mungu. 

Maendeleo haya ya kiroho yanaweza kufikiwa kwa kufanya iba- 
da za sunnah na kuwahurumia viumbe. Imamu Abu Hanifah, walihiji 
mara 55. Nadhani hii inaonyesha umuhimu wa hijja na hakuna haja 
ya kuongeza maneno zaidi. 


HijA NDOGO (UMRAH) 

Pamoja na Hijja, (Hijja kubwa) ambao hutekelezwa katika siku 
maalumu za mwaka, muumini anaweza kutekeleza hijja ndogo ina- 
yoitwa Umrah wakati wowote. Kutokana na kutekelezwa wakati wo- 
wote, inajulikana pia kama hijja ndogo. 

Katika Umrah, muumini halazimiki kwenda Arafat. Ataizunguka 
Ka’aba na kukimbia baina ya vilima vya Safa na Marwa. Kama ita- 
tekelezwa katika mwezi wa Ramadhani, Mtume M anasema kuwa 
thawabu zitakuwa kubwa kama thawabu za hijja kubwa. 







Tunapolitembelea kaburi la Mtume M katika mji wa Madinah, 
tunapaswa kutambua kuwa ni mahali ambapo tunatakiwa kuwa na 
uwezo wa kuongeza mapenzi na heshima yetu kwa Mtume M- Yeye 
pekee ndiye aliyeitwa na Mwenyezi Mungu kwa sifa ya “Ewe Kipenzi 
changu”. Mwenyezi Mungu Mtukufu pia alituamrisha kumpenda 
Mtume Wake katika aya ifuatayo: 

“Sema: Ikiwa baba zenu, na wenenu, na ndugu zenu, na wake 
zenu, na jamaa zenu, na mali mliyo yachuma, na biashara mnazo 
ogopa kuharibika, na majumba mnayo yapenda, ni vipenzi zaidi 
kwenu kuliko Mwenyezi Mungu na Mtume wake na Jihadi katika 
Njia yake, basi ngojeni mpaka Mwenyezi Mungu alete amri yake. 
Na Mwenyezi Mungu hawaongoi watu wapotovu.” (lawba, 9: 24) 

Qady lyad anaeleza kutokana na aya hii kwamba Mwenyezi 
Mungu ameuamrsiha Ummah kumpenda Yeye Mwenyezi Mungu pa- 
moja na Mtume wake. Hivyo, mapenzi yetu kwa Mtume M yanataki- 
wa yashinde kila kitu. Si nyumba, familia yetu, wala kazi yetu! 

Kutokana na hali hiyo, Imam Malik alilihesabu kaburi la Mtume M 
kuwa ni tukufu zaidi kuliko Ka’aba yenyewe kwa sababu ulimwengu 
na viumbe vyote viliumbwa kwa ajili yake. Kwa sababu hii, tunata- 
kiwa kuizuru Madinah baada ya kukamilisha hijja. Kwa kuizuru na 
kuvuta harufu ya ardhi hii tunapaswa kutoa heshima zetu za dhati 
kwa Mtume M- Kwa namna hiyo tunaweza kufaidika na baraka yake. 

Mtume M anatueleza kuwa kumzuru baada ya kifo chake ni kama 
kumzuru wakati wa Uhai wake. (Daraqutni, Sunan, ll, 278) 

Hata hivyo, muumini anatakiwa kuonyesha heshima kubwa wa- 
kati wa kuzuru na kulitembelea kaburi la Mtume M- Siku moja Imam 
Malik alipokuwa ndani ya msikiti wa Mtume M, Jafar Mansur, kha- 
lifa wa wakati huo, alikuja msikitini ili kumuuliza maswali kadhaa. 
Mazungumzo ya kisomi yalianza baina yao. Lakini, kutokana na uta- 
mu wa mazungumzo, khalifa akaanza kunyanyua sauti yake. Imam 
Malik akamuonya na kusema: 

“Ewe Khalifa, ishushe sauti yako mahali hapa. Mahala hapa 
Mwenyezi Mungu aliwaonya waliokuwa bora kuliko wewe wasizin- 
yanyue sauti zao, akirejea aya isimayo: 





Uislamu Imani Na Matendo 


“Enyi mlio amini! Msinyanyue sauti zenu kuliko sauti ya Nabii, wala 
msiseme naye kwa kelele kama mnavyo semezana nyinyi kwa nyinyi, 
visije vitendo vyenu vikaharibika, na hali hamtambui.” (Hujurat, 49:2) 

Khalifa aliitambua tabia ya hali ya juu ya Imam mbele ya Mtume 
^ na kumuuliza: 

“Ewe Imam! Je nigeukie upande wa Rawdha (kaburi la Mtume) 
au upande wa 

Ka’aba?” 

Imam Malik akamjibu: “Unapokuwa Madinah geuzia uso wako 
upande wa Rawdha, kwa maana viumbe pamoja na Ka’aba viliumb- 
wa kwa ajili yake. Binadamu wote ni wahitaji wa uombezi wa Mtume 
Muhammad M- (Qadi lyaz, Sifa al-Sharif) 

Baadhi ya Waislamu huupuuza ukweli huu na kuwazuia Waislamu 
wasigeukie upande wa Rawdha. Husema mtolee salamu Mtume M 
na umuache. Geuzia uso wako upande wa Ka’aba. Wanasau kuwa 
Mtume M yu hai. Our’an inatueleza kuwa mashahidi (waliouawa vi- 
tani) wako hai na vivyo hivyo mitume ambao wana daraja kubwa ku- 
liko wao, nao pia wako hai. Hasa, Kiongozi Mtukufu wa ulimwengu, 
Mtume Muhammad M ana maisha yasiyokuwa ya kawaida. 


Kwa kifupi, zawadi kubwa ambao mahujaji wanatakiwa kurudi 
nayo katika nchi zao ni tabia nzuri za Ardhi Takatifu. Wanatakiwa 
kurudi na kumbukumbu kwa kuendelea kutekeleza tabia njema wa- 
lizozivuna wakati wa ziara yao. Kwa hiyo watakuwa kama madirisha 
yatakayofunguka ili uzuri wa kiroho wa Ardhi Takatifu uweze kuwafi- 
kia wale ambao hawajafanikiwa kwenda. 

Mbunifu wa kiroho wa Pakistan, Muhammad Igbal aliwauliza ma- 
hujai maswali yafuatayo baada ya kurudi kwao kutoka Hija: 

“Mmetembelea Madinah “yenye nuru”. Umezijaza nini nyoyo 
zenu kutoka katika soko la kiroho la Madinah? Zawadi za kimaada 
mlizokuja nazo kama vile vilemba, tasbihi na miswala zitaharibika 
baada ya kipindi kifupi. Zawadi gani za kiroho mlizokuja nazo kutoka 
Madinah ambazo hazitaharibika? 







Katika zawadi zenu mmekuja na sifa za unyenyekevu na uami- 
nifu wa Abu Bakr, uadilifu wa Sayyidna Omar, ukarimu na hayaa ya 
Sayyidna Uthman? Je mtaweza kuuupa Ummah, unaoteseka na ma- 
tatizo elfu moja mbalimbali, tumaini kutoka katika “Zama za Furaha” 
(Asr-I Saadah)?” 

Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujaalie kuwa miongoni mwa 
wale waliofaidika kutokana na Baraka za kiroho kutoka katika Ardhi 
Takatifu na atujaalie kuwa miongoni mwa wale waliomtembelea 
Mtume wa Mwenyezi Mungu kwa moyo wenye hisia ya upendo na 
shauku. 

Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujaalie maisha ya utii kwa 
Mwenyezi Mungu na kumtegemea. Awe Kimbilio na Msaidizi wetu. 
Atujaalie kutekeleza ibada ya hijja kwa moyo na moyo wenye hisia 
ya Baraka za aArdhi Takatifu. 









MWEZI MTUKUFU WA 
RAMADHANI NA KUFUNGA 





“Mwezi wa Ramadhani ambao imeteremshwa Our’an, na ni 
uwongofu kwa watu, na hoja zilizo wazi za uwongofu, na Furgani 
(Upambanuo). (Baqara, 2:185) 





MWEZIMTUKUFU WA RAMADHANI NA KUFUNGA 




cyitwezi mtukufu wa Ramadhan ni mwezi wa fursa kwa ajili ya 
thawabu tunazopewa na Mwenyezi Mungu. Katika mwezi huu hupa- 
ta kukumbuka thamani ya neema za Mwenyezi Mungu kwetu, amba- 
zo huzipata bure na tunapozipata hatutoi shukrani za kutosha. 

Lengo la funga ni kufikia tagwa (uchamungu) na kukabiliana na 
nafsi yenye uchoyo, na kuiadabisha na kuiweka chini ya udhibiti. 
Funga inatakiwa kutekelezwa katika mtizamo wa ibada kama kweli 
tunataka kufaidika na kunufaika na Baraka zake. Kwa sababu kwa 
kufunga tunaweza kufikia viwango vya hali ya juu kama vile subira, 
utashi imara, na kujiweka mbali dhidi ya matamanio duni ya nafsi. 
Funga huilinda heshima ya muumini kama ngao kwa kumuweka huru 
dhidi ya kushughulishwa kusikokuwa na kikomo kunakotokana na 
kula na kunywa kama wanyama. 

Moja ya faida za funga ni kuwa hutoa ujasiri na nguvu katika 
nyakati za njaa na majanga. Pia hutufundisha kushukuru na kufura- 
hia neema za Mwenyezi Mungu (swt). Tunapofunga tunapata kuya- 
elewa matatizo na shida za maskini wanaokabiliwa na ukosefu wa 
chakula, na matokeo yake, huruma yetu kwao huimarika. Aina hii 
ya uelewa huzuia machafuko ya kijamii na mgawanyiko wa mataba- 
ka. Tunaweza kusema kwa usahihi kwamba asili na tabia ya ibada 
ya Kiislamu hairuhusu mgawanyiko wa kimatabaka tunaoushuhudia 
katika mataifa mengine. Funga (saum) na swala humfanya kila mtu 
kuwa sawa mbele ya Mwenyezi Mungu. 

Hakuna mtu mwenye udhuru ya kutotekeleza aina hizi za ibada 
isipokuwa kwa wale wenye udhuru sahihi. 





Uislamu Imani Na Matendo 


Kutokana na athari hizi chanya za funga, sio Waislamu tu walio- 
faradhishiwa funga bali pia umma zilizotangula nazo pia zilifaradhis- 
hiwa kufunga. Mwenyezi Mungu (s.w.t): 

“Enyi mlio amini! Mmeandikiwa Saumu, kama waliyo andi- 
kiwa walio kuwa kabla yenu ili mpate kumcha Mungu. (Mfunge) 
siku maalumu za kuhisabika.” (Baqara, 2:183 - 184) 

Uislamu umefaradhisha aina mbalimbali za ibada kwa waumini. 
Aina mbalimbali za ibada katika Uislamu zimekusudiwa kutibu aina 
mbalimbali za maradhi ya kiroho. Maradhi haya huongezeka hususa- 
ni katika nyakati nzuri za ustawi na afya. Katika kipindi cha Makkah, 
Waislamu hawakuwa na nafasi ya kustawisha maradhi hayo ya ki- 
roho, kwa sababu mapambano ya kuishi chini ya mazingira ngumu 
yaliwashughulisha. Lakini, baada ya kuhamia Madinah hali yao ya 
kifedha iliimarika. Pia (katika kipindi hiki cha Madinah) walikuwa sa- 
lama dhidi ya mateso ya makafiri wa Makkah. Ili kuwazuia Waislamu 
kutokana na madhara yanayoweza kutokana na utumiaji mbaya wa 
mali na raha ya neema walihitajia aina fulani ya uzuiaji au akatazaji 
wa kutumia mali za kidunia. Huo ndio ulikuwa wakati wa funga kufa- 
radhishwa ili kulinda afya ya kiroho ya waumini. 

Hakika, funga ni kama dawa ya maradhi mbalimbali, yawe ya 
kimwili au ya kiroho. Hiyo ndiyo sababu kwamba, funga imefarad- 
hishwa kwa idadi maalumu ya siku, sio kwa mwaka mzima. Baadhi 
ya dawa za maradhi fulani zikitumiwa katika kipindi chote cha mwaka, 
mfumo wa kinga ya mwili unaizoea na inaweza isimfae tena mtumi- 
aji. Vivyo hivyo, funga yapaswa kutekelezwa katika kipindi maalumu 
kilichowekwa. Iwapo tutafunga bila kupumzika haitosaidia kutibu ma- 
radhi na inaweza kuudhoofisha mwili kwa kiwango cha kufanya iwe 
vigumu kutekeleza majukumu ya kawaida yanayotakiwa na Uislamu. 
Kutokana na sababu hii, Mtume M hakuwaruhusu maswahaba wake 
kufunga kila siku. 

Waislamu wote wamelazimishwa kufunga katika mwezi mmoja 
katika mwaka, yaani mwezi wa Ramadhani. Hii huimarisha mafun- 
gamano ya umoja wa Ummah na kuifanya funga iwe jambo rahisi. 
Hisia hii ya umoja huyapa maisha yetu ya kiroho utajiri na ustawi 
wa ziada. Kipengele kingine cha funga ni kuwa mwezi wa kufunga 





MWEZIMTUKUFU WA RAMADHANI NA KUFUNGA 


ni mwezi mwandamo. Hivyo hutoka msimu mmoja kwenda msimu 
wengine katika kalenda ya kijua, na hufunga wakati wa majira ya siku 
za joto na pia siku fupi na za baridi za majira ya baridi. Kwa kuwa kila 
siku ya mwaka huipa heshima Ramadhani katika kipindi fulani, siku 
zote hupata Baraka yake. Utofauti huu katika vipindi vya funga huleta 
furaha na ladha tofauti tofauti za kiroho. Jambo hili huifanya funga 
kuwa rahisi na kupata uzoefu tofauti tofauti kila muumini anapofun- 
ga. Tunaweza kuuona utajiri huu katika aya inayoamrisha kufunga. 
Kwanza aya inatueleza: 

“Enyi mlio amini! Mmeandikiwa Saumu”, kisha ili kutufariji aya 
inaeleza kuwa ilifaradhishwa kwa ummat nyingine: “kama waliyo- 
andikiwa walio kuwa kabla yenu”, Mwishoni aya inaeleza kuwa 
funga haikukusidiwa kwa siku zote za mwaka: “Siku maalumu za 
kuhisabika.” (Baqara, 2: 183 - 184) 

Baada ya hapo, Mwenyezi Mungu Mtukufu anaelezea faida za 
funga na masharti yake: 

“Mwezi wa Ramadhani ambao imeteremshwa humo Our’ani 
kuwa ni uwongofu kwa watu, na hoja zilizo wazi za uwongofu na 
upambanuzi. Basi ataye kuwa mjini katika mwezi huu naafun- 
ge. Na mwenye kuwa mgonjwa au safarini, basi atimize hisabu 
katika siku nyengine. Mwenyezi Mungu anakutakieni yaliyo me- 
pesi wala hakutakieni yaliyo mazito, na mtimize hiyo hisabu, na 
mumtukuze Mwenyezi Mungu kwa kuwa amekuongoeni ili mpa- 
te kushukuru.” (Baqara, 2:185) 

Aya hii pia inaonyesha kwamba lengo la kufunga ni kumtukuza 
Mwenyezi Mungu na kumshukuru. Katika maana hii, funga ina athari 
nzuri kwenye aina nyingine za ibada. Shakik Balkhi anasema: 

“Kumuabudu Mwenyezi Mungu kama anavyostahili ni kazi ngu- 
mu. Hata hivyo, inaweza kufikiwa kwa njia ya upweke na kufunga.” 

Kupunguza ulaji wa chakula pia ni njia ya kisasa ya tiba. Kula 
kwa mpangilio ni sharti la kwanza la mtu kuwa mwenye afya, hata 
katika utekelezaji wa matibabu ya kisasa. Kwa kufunga waumini hui- 
fuata kwa njia bora na kujifunza nidhamu. 





Uislamu Imani Na Matendo 


Njaa nayo pia ni tiba madhubuti inayotumika kuidhibiti nafsi. 
Imesimuliwa kuwa nafsi ilipoumbwa ilikuwa na kiburi: llithubutu kum- 
wambia Mola: “Wewe ni wewe na Mimi ni mimi” Lakini, Mwenyezi 
Mungu alipoiadhibu kwa njaa ilitambua kosa lake na kukiri udhaifu 
wake na kwamba sio kitu mbele ya Muumba wake. Hivyo hakuna tiba 
ya bora ya nafsi kama njaa. 

Jalal addin Rumi anasema: “Kirutubisho halisi cha mwanadamu 
ni nuru ya Mwenyezi Mungu. Kumpa chakula kingi cha kimaada si 
jambo jema kwake. Chakula halisi cha mwanadamu ni upendo na 
elimu ya Mwenyezi Mungu. Usumbufu anaoupata mtu hutokana na 
kusahau kirutubisho cha roho yake na kujali tu kirutubisho cha mwili. 
Mwili huu hautosheki. (Unataka zaidi na zaidi) kwa sababu ya marad- 
hi haya ya ulafi wajihi wake hubadilika rangi na miguu kutetemeka, 
moyo wake hupiga bila raha. Kiko wapi kirutubisho cha kidunia na 
kiko wapi kirutubisho cha milele? (Tofauti iliyoje baina ya virutubisho 
hivyo)” 

Mwenyezi Mungu aliwaelezea mashahidi akisema: 
“Wanaruzukiwa”. Hakuna kinywa na hakuna mwili kwa hiki chakula 
(chakula hiki huchukuliwa na roho). 

Hadhrat Lugman alimuusia mwanae akisema: Pindi tumbo lako 
linapokuwa limejaa, akili yako hulala na kuidumaza hekima na viun- 
go hujawa na uvivu wa kufanya ibada. 

Rafiki mmoja wa Mwenyezi Mungu alisema: Ninajilinda kwa 
Mwenyezi Mungu dhidi ya Sufi anayelijaza tumbo lake kwa aina zote 
za vyakula na kulifisidi. 

Mama wa waumini, Aisha alisema: Jaribuni kufungua milango ya 
malakuut (ulimwengu wa kiroho). Wakamuuliza: kwa vipi? Akajibu: 
kwa njaa na kiu. 

Rafiki mkubwa wa Mwenyezi Mungu, Mahmud Sami Ramazan- 
oghlu ndani ya kitabu chake kijulikanacho kama Mukerrem Insan (bi- 
nadamu kamili) amesisitiza umuhimu wa kula na kunywa kidogo na 
kusema: “Waliwauliza madaktari: Ni ipi tiba bora, wakajibu: kula ki- 
dogo. Wanahekma wameulizwa ni kwa namna gani wamepata nguvu 
na ujasiri mkubwa sana wa kumuabudu Mwenyezi Mungu. Wakajibu: 





MWEZIMTUKUFU WA RAMADHANI NA KUFUNGA 


kula kidogo. Wachamungu wameulizwa: Kitu gani kinachoyafanya 
mafungamano ya mtu na Mwenyezi Mungu yawe imara? Wakajibu: 
kula kidogo. Wasomi wameulizwa: ni hali gani bora kwa kujifunza. 
Wamejibu: kuwa katika hali ya njaa (badala ya tumbo kujaa) na kula 
kidogo.” 

Kuna faida nyingi katika kula kidogo (usile mpaka ukajaza tumbo): 

1. Katika hali ya njaa ya wastani kuna usafi wa akili na moyo; 
kumbukumbu huwa imara na madhubuti. Katika hali ya shibe iliyopi- 
tiliza, kuna usahaulifu na upumbavu. 

2. Katika hali ya njaa ya wastani kuna upole wa moyo. Moyo 
hufaidika na kupata raha kwa kufanya ibada na dua. Tumbo linapo- 
kuwa limejaa moyo hukosa hisia na kutopata raha yoyote itokanayo 
na kufanya ibada. 

3. Katika njaa ya wastani kuna ulaini wa moyo na unyenyekevu. 
Kushiba sana husababisha ubabe, majivuno, kiburi na majisifu. 

4. Katika hali ya njaa ya wastani mja hupata kuwafikiria maskini 
na wenye njaa, wakati ambapo mtu aliyeshiba hawakumbuki hata 
kidogo maskini na wenye shida. 

5. katika hali ya njaa ya wastani, hamu, mahitaji na matakwa ya 
roho ya kihayawani hudhoofishwa. Wakati wa shibe roho ya kihawani 
huimarika na matamanio kuwa na nguvu. 

6. Katika hali ya njaa ya wastani mwili huwa katika hali ya uc- 
hangamfu na mwamko. Tumbo linapokuwa limejaa huhisi kusinzia 
na kutojali. 

7. Katika hali ya njaa ya wastani mja huhisi kuwa yuko tayari 
kufanya ibada na kumtumikia Mwenyezi Mungu. Tumbo linapokuwa 
limejaa mja huhisi uvivu na ulegevu. 

8. Katika njaa ya wastani, mwili huwa na siha. Maradhi hutowe- 
ka. Kula kupita kiwango huufanya mwili uchakae na kuuumwa. 

9. Katika njaa ya wastani, mwili huwa na nuru na wasaa, na 
kumfanya mtu awe na furaha. 





Uislamu Imani Na Matendo 


lO.Katika njaa ya wastani mja huhisi kuwa na ukarimu na kuwa 
tayari kutoa msaada kwa maskini kwa kuwapa sadaka.. kwa upande 
wengine wale wasiozoe njaa hata kidogo, hawayajui mateso ya watu 
maskini. Vilevile, kwa ajili hii, katika joto la Siku ya khofu ya Kiyama, 
mja atakuja katika hali ya ubaridi na hofu. Shibe huzalisha hali inayo- 
anzia kwenye ubakhili mpaka kwenye matumizi mabaya yanayosa- 
babisha kumuangamiza mja. 

Kwa maneno mengine, tumbo lililojaa huisukuma roho na nafsi 
ya kihayawani kufanya kazi ili kuyashibisha matamanio yake duni. 
Kwa upande wengine, funga inapotekeleza bila kukithirisha, huvi- 
fungua vipawa vya kutafakari na kuufanya moyo wa mwanadamu 
kuuzingatia zaidi ukweli mbali mbali kutoka kwa Mwenyezi Mungu. 
Hadithi ifuatayo inaelezea kwa muhtasari tulichokwisha kieleza: 
“Fungeni mtapata afya (kimwili na kiroho).” (Tabarani) 

Matendo ya manabii wakubwa wa Mwenyezi Mungu nayo pia ya- 
natuonyesha umuhimu wa kufunga kwa ajili ya kufikia ukamilifu wa ki- 
roho. Funga ni mojawapo ya njia mujarrabu iliyotumiwa na Mwenyezi 
Mungu kuwapa ukamilifu Mitume. Kwa njia ya funga, Mitume walian- 
daliwa kupokea ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa mfano, 
Nabii Musa alifunga siku 40 usiku na mchana alipokuwa akisubiri 
kupokea ufunuo kwenye Mlima Sinai. Baada ya kufunga kwa kipindi 
hiki Taurati ikateremshwa kwake. Vivyo hivyo, Nabii Issa SSISI alifunga 
siku hizo hizo kabla ya kupokea Injili. 

Naye Mtume wetu Muhammad M alimaliza mwezi mzima kati- 
ka pango la Hira, jirani na mji wa Makkah, akimuabudu Mwenyezi 
Mungu na kuutafakari ukuu Wake. Baada ya kipindi hiki cha maanda- 
lizi alipokea ujumbe wa Mwenyezi Mungu kutoka kwa Malaika Jibril 
8SS1, na moyo wake ukajazwa nuru ya Baraka za Mwenyezi Mungu. 

Yote haya yanaonyesha kwamba faida halisi ya funga ni ya kiro- 
ho badala ya kimwili. Hivyo, tunapofunga lengo letu linatakiwa liwe 
kumuabudu Mwenyezi Mungu Mtukufu. Kama lengo letu litakuwa 
mambo ya kidunia kama vile kubana matumizi ya chakula au kupun- 
guza unene, tutakosa faida za kweli za funga. Tunaweza vilevile ku- 
sema kwamba jambo hili tunatakiwa kulizingatia wakati tunapofanya 
matendo mengine ya ibada. Kwa mfano, iwapo mtu ataswali swala 





MWEZIMTUKUFU WA RAMADHANI NA KUFUNGA 


za kila siku kwa ajili ya kufanya mazoezi na kujiweka sawa kimwili 
hatohesabiwa kama anatekeleza amri ya Mwenyezi Mungu. Badala 
yake, mtu huyo atakuwa anafuata amri ya nafsi yake nyuma ya joho 
la ibada. 

Matendo yote ya ibada yanatakiwa kutekelezwa kwa lengo moja 
tu: kupata radhi za Mwenyezi Mungu. Ili kufanya hivyo mja anatakiwa 
kuufunza na kuulea moyo wake, kuusafisha dhidi ya fikra hizo duni. 
Pia hatuwezi kupata radhi za Mwenyezi Mungu kwa aina hii ya ma- 
lengo ya nafsi. 

Ili kufaidika kikamilifu na mwezi wa Ramadhani, tunapaswa kufu- 
ata ushauri ufuatao wa Mtume M- 

1. Kurudia rudia Shahadah 

2. Kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu na kuyataja Majina 
Yake 

3. Kufanya matendo yote mema (a’mal al-saliha) ili kupata pepo 

4. Kujizuia na yaliyokatazwa (haramu) ili kujiokoa kutokana na 
moto wa Jahannam. 

5. Kutoa sadaka kwa wingi na kuwafurahisha wale waliovunjwa 
moyo. 

6. Kwapa futari Waumini. 

Naam, hakuna kikomo cha mtu kutenda mambo mema. Kila mtu 
anatakiwa ajitahidi kushindana katika kufanya kila lililo jema kwa ja- 
mii ya Kiislamu. Ramadhani ni msimu wa kuwakamilisha waumini 
kimaadili. Kama tunavyokuwa waangalifu kutotumia vinywa vyetu 
kula wakati wa Ramadhani, ndivyo tunavyopaswa kuwa waangali- 
fu kutovitumia kusengenya na mazungumzo yasiyokuwa na faida. 
Vinginevyo, tutalikosa lengo halisi la kufunga, ambalo ni tabia kamili 
za muumini kuendana na maadili ya Kiislamu. 

Kuhusu jambo hili, Mtume M anasema: “Funga ni ngao madamu 
muumini hatoiharibu funga yake.” 

Maswahaba wakamuuliza Mtume M jinsi funga inavypata kuhari- 
bika. Mtume M akajibu: “Kwa kusema uongo na kusengenya.” (Nasai, 
Mu’jam al-Awsat) 





Uislamu Imani Na Matendo 


Wasengenyaji hujizuia kula mchana lakini hula nyama ya watu 
kwa sababu ya usengenyaji wao. Hivyo, funga yao ya kimwili huvun- 
jika. Kuhusu wato hao Sufiani Thauri anasema: 

“Usengenyaji huvunja funga.” 

Halikadhalika, msomi mashuhuri, Mujahid anasema kuwa usen- 
genyaji na uwongo huvunja funga ya mtu. Mtume M anamwambia 
wale wanaozichafua swala na swaumu zao kwa usengenyaji, ku- 
singizia na kuwatendea wengine katika namna ya ubabe na ukatili: 
“Kuna wengi wanaofunga na hawapati chochote zaidi ya njaa. Kuna 
wengi wanaoswali na hawapati chochote zaidi ya uchovu.” 

Katika hadithi nyingine kama hiyo, Mtume M anasema: 
“Asiyeacha maneno ya uwongo na matendo maovu, kwa hakika 
Mwenyezi Mungu hana haja ya kujizuia kwake kutokula na kutokuny- 
wa (yaani Mwenyezi Mungu hatoikubali funga yake)”. (Bukhari, Juzuu 3, 
Kitabu 31, Namba127) 

Hadith hizi zinatuonyesha wazi kuwa ni muhimu sana kuzidhibiti 
tabia zetu katika Mwezi wa Ramadhani. Tunapaswa kuziandaa nyoyo 
na akili zetu kwa ajili ya funga. Jambo hilo linapaswa kufanyika kwa 
dhati na kwa umakini. Lazima tuzitekeleze swala zetu kwa umakini na 
usikivu wa ziada, kuziimarisha roho zetu kwa kumdhukuru Mwenyezi 
Mungu, kusoma Our’an Tukufu kwa moyo na akili makini, kuzitakasa 
mali na fahamu zetu kwa kutoa sadaka na Zaka. Hatutakiwi kusahau 
kwamba Our’an Tukufu iliteremshwa katika mwezi wa Ramadhani na 
tuonyeshe umakini wa ziada ili kuitumia tiba ya Our’an katika maisha 
yetu. 

Usomaji wa kweli wa Our’an Tukufu hufanywa na moyo. Macho 
ya nje ni kama kioo cha macho ya moyo. Kuna uhusiano wa ka- 
ribu baina ya mwezi wa Ramadhani na Our’an Tukufu. Mwezi wa 
Ramadhani ni wakati wa kuisikiliza sauti ya Our’an Tukufu; sauti ina- 
yotukumbusha makazi yetu ya kweli tutakayofikia baada ya mauti. 
Mtume M anasema: “Swaum na Our’an vitakuwa na uombezi kwa 
watu siku ya Kiyama.” (Ahmad b. Hanbal, Musnad, II, 174). 

“Kufunga ni nusu ya subira.” (Tirmidhi, Daawat, 86) 





MWEZIMTUKUFU WA RAMADHANI NA KUFUNGA 


Malipo ya funga yataamuliwa siku ya Kiyama. Katika Hadith al- 
Qudsi, kama ilivyosimuliwa na Abu Huraira: 

Mtume wa Mwenyezi Mungu alisema, “Mwenyezi Mungu ana- 
sema, ‘matendo yote ya wana wa Adamu (watu) ni kwa ajili yao, ila 
funga ni kwa ajili Yangu, na Mimi ndiye nitakayetoa malipo yake.’ 
Saum ni ngao, au kinga ya moto na kutotenda dhambi. Mmoja wenu 
anapofunga anapaswa kuepuka kujamiiana na mkewe na kuzoza- 
na, na iwapo mtu atagombezana au kuzozana naye basi aseme, 
‘Nimefunga. Naapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwa- 
ke, ‘Harufu itokayo katika kinywa cha aliyefunga ni bora mbele ya 
Mwenyezi Mungu kuliko harufu ya miski’. Mwenye kufunga hupata 
furaha mbili, wakati wa kufungua swaum yake, na wakati wa kukuta- 
na na Mola wake; hapo atakuwa radhi kwa sababu ya funga yake.” 
(Bukhari, Juzuu 3, Kitabu 31 , Namba 128) 

Our’an katika aya ifuatayo inaelezea wale watakaopata msama- 
ha na malipo makubwa, kwa kuwataja wale wanaofunga: 

“Hakika Waislamu wanaume na Waislamu wanawake, na 
Waumini wanaume na Waumini wanawake, na wat’iifu wanau- 
me na wat’iifu wanawake, na wasemao kweli wanaume na wa- 
nawake, na wanao subiri wanaume na wanawake, na wanyen- 
yekevu wanaume na wanawake, na watoao sadaka wanaume na 
wanawake, na wanao funga wanaume na wanawake, na wanao 
jihifadhi tupu zao wanaume na wanawake, na wanao mdhukuru 
Mwenyezi Mungu kwa wingi wanaume na wanawake, Mwenyezi 
Mungu amewaandalia msamaha na ujira mkubwa.’’ (Ahzab, 33:35) 

Mtume ^ pia anatuhabarisha kuwa mwenye kufunga atalipwa 
mara mbili, mara moja hapa duniani na mara nyingine huko Akhera. 
Katika dunia hii hupata thawabu wakati wa maghribi pindi anapofu- 
turu. Ya pili ni pale atakapokutana na Mola wake na kupewa dara- 
ja ya juu. Hata hivyo, hatujahabarishwa juu ya aina ya thawabu ili 
tuzidishe mapenzi yetu ya kufunga. Katika mashindano ya kidunia 
wakati wengine zawadi hufanywa kuwa siri ili kuongeza hamasa kwa 
washiriki. 

Funga ni aina ya ibada ambao mja anaweza kujifunza kuthamini 
neema za Mwenyezi Mungu. Mtu aliyefunga hupata nafasi ya kuzie- 





Uislamu Imani Na Matendo 


lewa shida za umaskini na njaa. Kwa njia ya funga muumini hujiokoa 
kutokana na utumwa wa dunia na kupata daraja ya juu ya uchaji. 

Pamoja na funga, kuswali tarawih katika jamaa baada ya swa- 
la ya isha, nayo pia ni sunnah inayopatikana ndani ya mwezi wa 
Ramadhani. Katika maeneo mengi ulimwengu Our’an yote husomwa 
katika mwezi huu wakati wa kuswali swala hii. Hata hivyo, swala hii 
inatakiwa kuswaliwa kwa unyenyekevu, taratibu na sio kwa namna 
ya haraka. Kwa bahati mbaya, katika baadhi ya miskiti watu huiswali 
tarawih kana kwamba wako kwenye mashindano. Mtume M anatue- 
leza kuwa aliifanya tarawih kuwa sunnah yake ili Umma wa Kiislamu 
wamfuate. Anaeleza zaidi kuwa endapo muumini atafunga mwezi wa 
Ramadhani akitarajia malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na akas- 
wali tarawih, dhambi zake hufutika na kuwa kama siku aliyozaliwa 
na mama yake. (Ahmad B. Hanbal; NasaT) 

Nukta nyingine muhimu kakatika mwezi wa Ramadhani ni kula 
suhur (daku). Daku huliwa kabla ya alfajiri, wakati ambao funga hu- 
anza. Kwa kawaida watu hula futari kwa wakati lakini watu wengi 
hupuuza kula daku kwa sababu huliwa mapema sana. Tunatakiwa 
kujihimiza sana kula kitu, hata kama ni glasi ya maji. Kuhusu jambo 
hili, Mtume M anasema, kama ilivyosimuliwa na Anas bin Malik: 

“Kula daku, hakika ndani yake kuna Baraka.” (Bukhari, Juzuu 3, 
Kitabu 31, Namba 146) 

Anasimulia Sahl bin Sad kuwa Mtume M amesema: 

“Watu wataendelea kuwa kwenye njia sahihi pale watakapofan- 
ya haraka kufuturu.” (Bukhari, Juzuu3, Kitabu 31, Namba 12) 


lli kuitambua hakika ya Mwezi Mtukufu wa Ramadhan mja ana- 
hitajika kuufungua moyo wake kwa ajili ya mvua ya msamaha na 
Baraka za Mwenyezi Mungu. Miamba na bahari havifaidiki na mvua 
hii, ni ardhi yenye rutuba ndiyo pekee inayofaidika nayo. Kwa ma- 
neno mengine, tutafaidika na mwezi huu pale tutakapotambua uwe- 
po wa Mwenyezi Mungu na kumshukuru kwa neema alizotujaalia. 
Mtume ^ anatupatia habari njema zifuatazo: 





MWEZIMTUKUFU WA RAMADHANI NA KUFUNGA 


“Mwezi wa Ramadhani unapoanza, milango ya pepo hufunguli- 
wa na milango ya Moto hufungwa na shetani hufungwa minyororo.” 
(Bukhari, Juzuu 3, Kitabu 31, Namba 123) 

Hii ina maana kwamba wale wanaofunga kwa maana halisi ya 
kufunga hawatendi dhambi. Kwa mujibu wa utafiti uliofanywa katika 
nchi za Kiislamu, kiwango cha uhalifu hupungua sana katika Mwezi 
wa Ramadhani. Shari ya shetani huzuiwa, lakini, shari ya nafsi hu- 
endelea, na kwa hivyo Waislamu wanapaswa kuwa macho dhidi ya 
tamaa zao duni. 

Mtume M pia anatuhabarisha kuwa wakati wa Mwezi wa 
Ramadhani pepo hujipamba kwa aina zote za mapambo na kumu- 
omba Mwenyezi Mungu kwa kusema: Ewe Mola wangu! Nakuomba 
watu waingie kwangu katika mwezi huu. (TaberanT) 

Kufunga ni kujizuia kimwili kutokula, kunywa na kushiriki tendo la 
ndoa, lakini pia inahitajika kuilinda roho dhidi ya matamanio na miele- 
keo yote ya kihayawani. Sufi wanasisitiza juu ya mwelekeo wa kiroho 
wa funga na kuuchukulia mwelekeo huo kama sehemu muhimu ya 
funga. Kama ambavyo mja hujizuia kula na kunywa, vivyo hivyo ana- 
takiwa kujizuia na maovu kama vile kusengenya, kusema urongo na 
matamanio mengine duni. Mtume M anatuonya kuhusu jambo hili na 
kusema: “Asiyeacha vitendo viovu, basi Mwenyezi Mungu hana haja 
ya kujizuia kwake dhidi ya kula na kunywa (yaani funga yake haito- 
pokelewa).” (Bukhari, Kitabu’s-sawm, juzuu 3, Kitabu 31, Namba 127: TirmTdhi, 
Babu’s-sawm, Abu Dawud, sawm, 236, Ibn Maja, 122) 

Kama hadithi hii inavyosisitiza, tunapaswa kujizuia na kila aina 
ya uovu utakaoharibu funga yetu. Hasa, uovu wa tabia ya hasira na 
uadui inapaswa kufutwa kabisa. 

Mtume M anasema: “Funga ni ngao. Mwenye kufunga anata- 
kiwa kuepuka mahusiano ya kimapenzi na mke wake na haipaswi 
kuishi kwa ujinga na ujuvi, na iwapo mtu atataka kupigana naye au 
kumtukana, basi aseme mara mbili, ‘Mimi nimefunga.” Mtume M aka- 
ongeza kusema, “Naapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi 
mwake, harufu itokayo katika kinywa cha aliyefunga ni bora mbele ya 
Mwenyezi Mungu kuliko harufu ya miski. (Mwenyezi Mungu husema 
kuhusu mtu aliyefunga), ‘Ameacha kula, kunywa na kutamani kwa 





Uislamu Imani Na Matendo 


ajili yangu. Swaum ni yangu, na hakika mimi ndio mwenye kuilipa 
na malipo ya matendo mema yatakuwa mara kumi.” (Bukhari, Juzuu 3, 
Kitabu 31, Namba 118) 

Jina lingine la mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa subira na 
uvumilivu. Baadhi ya wachambuzi wa Our’an hulielezea neno saum 
kama sabr yaani subira na kwamba kuna uhusiano na kufanana ba- 
ina ya maneno haya mawili. Kwa hali hiyo, sawm ni kuwa na ujasiri 
dhidi ya matamanio duni, na kuwa na subira dhidi ya tabu na shida 
mbalimbali. 

Katika Uislamu, subira ina nafsi kubwa miongoni mwa tabia nje- 
ma. Subira ni nusu ya imani na niufunguo wa wokovu. Kwa subira 
mja hupata pepo. Subira ni kuwa na ujasiri dhidi ya matukio yasiyo- 
furahisha bila kuharibu mizania yetu na kujisalimisha kwa Mwenyezi 
Mungu. Mitume na mawalii wa Mwenyezi Mungu walifikia daraja za 
juu na kupata msaada wa Mwenyezi Mungu kutokana na subira. 
Kuonyesha subira katika ulimwengu huu hutupatia ladha ya uchun- 
gu lakini itatupatia matunda matamu hukoAkhera. Ili kupunguza uc- 
hungu wa subira tunatakiwa kuzitafakari neema za Mwenyezi Mungu 
tulizojaaliwa. Tunapaswa kufikiri kuwa kuna hekima katika majanga 
na iwapo tutaonyesha subira tutapata malipo makubwa. Sharti kuu la 
dhana ya subira ni kwamba Mwislamu anatakiwa kuionyesha mwan- 
zo wa janga. Iwapo ataionyesha baada ya janga kupungua basi ha- 
tolipwa kwa kiwango hicho. Jina la Mwenyezi Mungu la “As-Sabuur” 
linajionyesha kwa uzuri kabisa katika maisha ya mitume na mawali 
wa Mwenyezi Mungu. Kama urithi muhimu tuliopewa, subira ni sifa 
muhimu inayotakiwa kuonyeshwa katika nyakati zote za furaha na 
wakati wa majanga, katika nyakati za umaskini na vilevile wakati wa 
utajiri na mali. 


Ili kufunga tukifahamu kwamba Mwenyezi Mungu yu pamoja nasi 
tunapaswa kuvitekeleza kwa umakini vipengele vya funga kama vile 
daku, tarawih, kusoma Our’an Tukufu, kujishughulisha na dua kwa 
unyenyekevu na kuyadhukuru majina na sifa za Mwenyezi Mungu. 
Wakati wa kufuturu ni wakati mzuri ambapo Mwenyezi Mungu huzi- 
pokea swala na kujibu maombi ya watu; ni wakati wa kuungana na 





MWEZIMTUKUFU WA RAMADHANI NA KUFUNGA 


Mwenyezi Mungu. Ni muhimu kuutumia muda huu pamoja na watu 
wengine na kushirikiana nao Baraka zake kwa sababu muda huu ni 
chimbuko la rehma na furaha ya kiroho. Kutokana na ukweli huo, 
Mtume ^ anatuusia kushirikiana chakula na Waislamu wenzetu wa- 
kati wa kufuturu. 

“Mwenye kumfuturisha aliyefunga, atalipwa sawa na mtu huyo 
na thawabu za aliyefunga hazitopunguzwa (kutokana na thawabu za 
ziada alizopewa mwenyeji). (Tirmidhi, Sawm, 90) 

Maswahaba maskini waliposikia hadithi hii walikuja kwa Mtume 
M na kumwambia kuwa hawakuwa na uwezo wa kutoa chakula kama 
walio nao matajiri. Aliposikia hivyo, Mtume M akawaambia kuwa hata 
kama wangetoa nusu ya tende au maziwa kidogo ili kumfuturisha ali- 
yefunga wangelipwa thawabu sawa na matajiri waliotoa futari kamili. 


Pamoja na funga ya wajibu tunatakiwa pia kutekeleza funga za 
sunnah. Tunaweza kufanya hivyo kwa nia nzuri na kuitakasa nafsi. 
Mtume M na maswahaba wake mara kwa mara walikuwa wakifunga 
sunnah huku wakiwa katika mazingira ngumu ya joto la peninsula 
ya Arabia. Baadhi yao hawakuwa hata na mavazi ya kujikinga na 
joto kali. Walikuwa wakifunga hata katika siku zenye joto kali sana. 
Walikuwa wakiifunika miili yao kwa mkono yao ili kujikinga na joto kali 
mno. Katika mazingira haya waliendelea kufunga sunnah kwa kuonja 
ladha adhimu ya furaha ya kiroho. 

Kwa wale wanaofunga sunnah kuna matukio ambao wanaweza 
kulazimika kufungua kabla ya jua kuzama kutokana na wito fulani 
au sababu nyingine. Kwa kutegemea na mazingira husika, muumini 
anaweza kuhiari kukamilisha funga yake au kufungua ili kuwafurahis- 
ha rafiki zake na kuendelea nayo siku nyingine. 

Abu Said anasimulia tukio lifuatalo: 

“Siku moja niliandaa chakula kwa ajili ya Mtume M na maswa- 
haba wake. Nilipoleta chakula sahaba mmoja akasema: nimefunga. 
Mtume M akasema: Nduguyo amekualika na kufanya maandalizi 
kwa ajili yako na sasa unasema kuwa umefunga. Ivunje funga yako 
na uendelee nayo siku nyingine.” (Tirmidhi, Abu Dawud) 





Uislamu Imani Na Matendo 


Katika tukio lingine, Mtume M na baadhi ya maswahaba wake 
walikula hali ya kuwa Bilal amefunga. Mtume M akaelezea hali ya 
Bilal na kusema: tunakula riziki yetu, riziki ya Bilal iko peponi.” (ibn 
Majah) 

Hadith hizi zinatupatia hiari ya kuendelea na funga ya sunnah au 
kuivunja, kutokana na mazingira husika. 


Mwenyezi Mungu atahukumu matendo na maisha yetu yote. 
Nyakati bora ni zile tulizozitumia tukiwa pamoja Naye kwa ajili Yake. 
Tutakapoingia kaburini, raha na kumbukumbu zetu zote za mpito 
nazo pia zitazikwa. Lakini matendo mema pekee tuliyoyafanya kwa 
ajili ya Mwenyezi Mungu ndiyo yatakayotufaa. Mtume M anasema 
kuwa muumini anapokufa, swala zake hukaa upande wa kichwa cha- 
ke, sadaka upande wa kulia na funga upande wa kushoto. (Fadhaii 
al-Amal) 

Uhai ambao hatukuutumia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu si choc- 
hote, ni kama maono katika joto la jangwa. Hayana uhalisia ni udan- 
ganyifu tu wa kili. 

Kwa rehma ya Mwenyezi Mungu, tufuate ushauri wa Mtume M 
na kuitambua fursa kubwa tunayopewa na mwezi wa Ramadhani 
ili tuweze kufanya matendo mema na kujitahidi kupunguza makosa 
yetu. 

Mtume M anasema: Lau kama watu wangejua Baraka zina- 
zopatikana katika mwezi wa Ramadhani wangetamani Mwezi wa 
Ramadhani uendelee mwaka mzima. (ibn Huzeyma, Sahih, iii, 190) 

Mwezi Mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa maghfira; katika 
mwezi huu nguzo zote za Uislamu zinaweza kutekelezwa isipokuwa 
hijja. Hata hivyo, Mwezi huu huwandaa waumini kiroho kwa ajili ya 
ibada ya hijja kwa kuyatakasa maadili yao. Katika hijja, Waislamu 
hufunzwa kuwa waja wema wasio waonevu wala wenye kuasi. 

Mwezi wa Ramadhani ni fursa kubwa kwa waumini wote kupata 
radhi za Mwenyezi Mungu. Ni msimu wa Baraka na wokovu. Kama 
asemavyo Mtume M'- Mwanzo wa Ramadhani ni rehma, katikati ni 





MWEZI MTUKUFU WA RAMADHANI NA KUFUNGA 


wokovu na mwisho wake ni amani dhidi ya Moto. (ibn-i Huzeyme, Sahih, 
III, p.191) 

Mwezi wa Ramadhani ni kama majira ya kuchipua ambapo miti 
huchanua na kijani kutapakaa kila mahali. Vivyo hivyo, miti mikavu 
ya imani hupata uhai katika mwezi wa Ramadhani kwa kumwagiliwa 
na maji ya matendo mema. 

Hata hivyo, wale wasiojua thamani ya mwezi wa Ramadhani wamo 
katika hasara kubwa kama inavyoelezwa katika hadith ifuatayo: 

“Siku moja Mtume M alitutaka tukae karibu na mimbari. Hivyo 
tukakusanyika mahali hapo. Mtume M akaanza kupanda ngazi (za 
mimbari). Kwenye ngazi ya kwanza akasema: ‘Amin’, kwenye ngazi 
ya pili akarudia kusema: ‘Amin’. Kwenye ngazi ya tatu akasema tena: 
‘Amin’. 

Alipoteremka kutoka kwenye mimbari tukamuuliza: 

“-Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, tumesikia kitu ambacho 
hapo kabla hatukuwahi kukisikia kutoka kwako. Kwa nini ulisema 
Amin mara tatu?” 



-Nilipokuwa nikipanda ngazi ya kwanza, Jibril alinijia na ku- 
sema: laana ya Mwenyezi Mungu iwe juu ya wale wasioitumia fursa 
ya mwezi wa Ramadhani kupata msamaha wa Mwenyezi Mungu. 
Nikasema: “Amin!” 

Nilipkuwa kwenye ngazi ya pili alikuja Jibril na kusema: “Laana 
ya Mwenyezi Mungu iwejuu ya wale wasiosema “amani iwejuu yako” 
pindi jina lako linapotajwa.” Nami nikasema: “Amin!” 

Kwenye ngazi ya tatu Jibril akasema tena: “Laana ya 
Mwenyezi Mungu iwe juu ya wale hawakupata pepo japokuwa wali- 
ishi mpaka kufikia enzi za wazazi wao au mmoja wao (yaani ambao 
hawakuwahudumia wazazi wao katika uzee wao na kupata malipo 
makubwa).” 

Nikasema tena: “Amin!” (Hakim, mustadrak, iv, 170)” 





Uislamu Imani Na Matendo 


Hadith hii inaonyesha wazi mwisho mbaya wa makundi matatu 
ya watu. Kundi ia kwanza ni waie ambao hawakumuabudu Mwenyezi 
Mungu katika mwezi wa maghfirah - mwezi wa Ramadhani. Kundi ia 
piii ni waie ambao hawakumtakia rehma na amani paie jina ia Mtume 
M iinapotajwa. Na kundi ia mwisho ni waie ambao hawakuwatunza 
wazazi wao katika kipindi chao cha uzee. Tunatakiwa kuwa makini 
sana katika vitu hivi vitatu kama tunataka kuingia peponi. 


Pamoja na kufunga, siku za Ramadhani iazima zithaminiwe na 
kupambwa kwa vitendo vingine vizuri, hasa kusaidia wasiojiweza. 
Yatima, wajane, wanyonge, wagonjwa, maskini na makundi mengine 
masikini wanatkiwa kusaidiwa kifedha, wasiachwe pekee yao kati- 
ka kuyakabiii matatizo yao. Wanatakiwa kupewa kumbatio ia kirafiki, 
katika namna hiyo thamani ya mwezi wa Ramadhani itaweza kufiki- 
wa. Aina hii ya matendo ya kheri hutiririsha msamaha wa Mwenyezi 
Mungu biia kikomo. Waja wema wa Mwenyezi Mungu wanaotekeieza 
aina hizi za matendo, watafunikwa na rehma na Baraka za Mwenyezi 
Mungu. Mwenyezi Mungu huifungua miiango ya rehma na kuifunga 
miiengo ya moto. Mtume M anasema: “Sadaka huzuia aina sabini za 
majanga.” (SuyutT, al-Jamiu’s-SaghTr, v.ll, p.52) 

“Sadaka huizima ghadhabu ya Mwenyezi Mungu” (Tirmidhi, Zaka, 28) 

Lugman Hakim anamshauri mtoto wake akisema: “Ewe mwa- 
nangu! Unapotenda dhambi kwa kujua au kutojua, fanya toba kwa 
Mwenyezi Mungu haraka sana na utoe sadaka.” 

Kwa ufupi, mtu anayetoa sadaka katika mwezi wa Ramadhani 
hupewa thawabu maradufu na Mtume^ anaeiezea upekee wa mwe- 
zi wa Ramadhani katika maneno yafuatayo: 

“(Aiiuiizwa) Ewe Mtume wa Aiiah! Sadaka gani iiiyobora kwa tha- 
wabu.” 

Mtume M akajibu: sadaka itoiewayo katika mwezi wa Ramadhani”. 
(Tirmidhi) 

Mawaii wa mwenyezi Mungu wamewagawa watoa sadaka katika 
makundi matatu. Watu wa Sharia (wanaotii sheria) hutoa sadaka ka- 





MWEZIMTUKUFU WA RAMADHANI NA KUFUNGA 


tika mali zao. Watu wa haqiqah (uhalisia) hutoa sadaka ya nafsi zao 
pamoja na mali zao. 

Wenye utambuzi (arifuun) hutoa sadaka kutoka katika nyoyo zao 
kwa sababu muda wote nyoyo zao huwa mbele ya Mwenyezi Mungu. 
Wale wanaompenda Mwenyezi Mungu hutoa sadaka kutoka katika 
nafsi zao kwa maana nafsi zao zimeridhika na ishara za gadari ya 
Mwenyezi Mungu zilizoandikwa kwa ajili yao. Sadaka ya watu tajiri 
hufikiwa kwa kuondosha fedha kutoka mifuko yao, sadaka ya Sufi ni 
kutoa kila kitu kisichokuwa Mwenyezi Mungu katika nyoyo zao. 

Sadaka ya wafanya ibada hutoka katika nafsi zao kwa maana 
hawaachi kuitoa dhabihi miili yao katika kumuabudu na kumtumikia 
Mwenyezi Mungu. 

Watu wakarimu ambao nyoyo zao pia ni zenye utajiri hawasiti 
kutoa sadaka ya mali yao kuwapa maskini. Maskini na wanyonge 
hufurahia uwepo wa matajiri wanaotoa shukrani zao kwa mwenyezi 
Mungu kutokana na neema zake juu yao (huonyesha shukrani hizo 
kwa kutoa utajiri wao kwa ajili ya maskini). Kama ambavyo mawingu 
ya mwezi wa Aprili huzipa maji ardhi kavu kwa mvua yenye Baraka, 
vivyo hivyo watu wenye huruma na wakarimu huonyesha huruma ya 
mwenyezi Mungu kwa waja wake. 

Kadiri matajiri wanavyojitolea kwa ikhlas na upendo, ndivyo 
mpokeaji anavyozidi kupata faida na Baraka. Utoaji na upokeaji huo 
huwa chanzo cha furaha kwa pande zote mbili. Ulaini wa kiroho wa 
mtoaji hujiakisi kutoka kwa Yule anayepokea. Hii inaitwa biashara 
isiyokuwa na hasara (tijaratan lan tabura). 

Kwa uapnde wengine, Mwenyezi Mungu anaeleza ndani ya 
Our’an Tukufu: 

“Enyi watu! Nyinyi ndio wenye haja kwa Mwenyezi Mungu, na 
Mwenyezi Mungu ndiye Mwenye kujitosha, Msifiwa.” (Fatir, 35:15) 

Kwa hiyo, tajiri wa kweli ni Mwenyezi Mungu tu. Waja wote wa 
mwenyezi Mungu, matajiri au maskini, wanatakiwa kujua kuwa wakati 
wote wanamhitajia mwenyezi Mungu na muda wote kuhisi hali ya ufa- 
qiri mbele ya Mwenyezi Mungu. Wasomi wa Kisufi, ili kuonyesha hali 
ya ufagiri wa hali ya juu, walikuwa wakisema: “Ufagiri ni fakhari yetu!” 





Uislamu Imani Na Matendo 


Maneno haya ni sihara ya busara. Kwa maana utajiri wa nyoyo 
ndio ulio juu ya utajiri wa mali za kidunia. Hisia hii ni chemchem ya 
wema kwa tajiri mwenye moyo mwema na maskini. Maneno haya pia 
yanahusu hali ya kutosheka aliyo nayo mtu, hata kama atakuwa na 
kiasi kidogo. 

Iwapo tajiri atakuwa na sifa ya kuwa na hisia ya kutosheka na 
kile alichonacho ataweza kujilinda na ubakhili au upotevu. Iwapo 
maskini atakuwa na sifa hii ataishi maisha ya staha na ataomba ma- 
hitaji yake kutoka kwa mwenyezi Mungu pekee. Kama asemavyo 
Rumi, kitu chenye kumfaa mtu mkarimu ni kuwasaidia maskini na 
chenye kumfaa mpendaji ni kuyatoa maisha yake kwa jili ya yule 
ampendaye. 

Maisha ya Mtume M ni mfano wa hali ya juu wa utoaji sadaka, na 
mwanazuoni mkubwa Ibn Oayyim anauelezea ukarimu wa Mtume M 
katika namna ifuatayo: 

Mtume M hakuwa na mfano katika utoaji wa sadaka. Hakuwahi 
kujilimbikizia mali za kidunia nyumbani mwake. Iwapo mtu atamuom- 
ba kitu asingejibu bila kumpa kidogo sana wala kingi sana. Alikuwa 
akitoa bila hofu ya kufilisika. Kwake yeye utoaji wa sadaka ilikuwa 
ni furaha ya hali ya juu. Alikuwa na furaha kuliko yule anayepokea 
sadaka kwa haja ya dharura. Aikuwa mkarimu sana kuliko watu wote 
katika kutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mkono wake wa kulia uli- 
kuwa kama upepo wenye ukarimu unaotawanya fadhila zitokanazo 
na neema ya mwenyezi Mungu. Iwapo maskini angemuelezea shida 
yake angehuzunika sana na alikuwa akimtanguliza mtu mwenye shi- 
da juu ya mahitaji yake mwenyewe, na wakati wengine alikuwa akim- 
patia chakula na mavazi yake mwenyewe. Tafsiri ya Hazin inaeleza 
kuwa sayyidna Jabir alisema: 

Mtoto mmoja alikuja kwa Mtume M na kumwambia kuwa mama 
yake alihitaji kanzu. Wakati huo Mtume M hakuwa na yoyote zaidi 
ya ile aliyoivaa. Hivyo alimwambia mtoto huyo arudi baadaye. Mtoto 
huyo aliondoka, lakini baada ya muda mfupi akaja na kumwambia 
Mtume M kuwa mama yake aliitaka kanzu iliyokuwa imevaliwa na 
Mtume M- 





MWEZIMTUKUFU WA RAMADHANI NA KUFUNGA 


Hapo, Mtume M aliingia ndani na kuivua kanzu hiyo na kumpatia 
mtoto huyo. Baada ya muda mfupi wakati wa swala uliingia na Bilal 
akatoa adhana. Baada ya adhana kutolewa maswahaba walimsu- 
biri Mtume M, aje kuongoza swala ya jamaa lakini hakuja msikitini. 
Walipokwenda nyumbani kwake ili kuangalia kilichotokea, waliele- 
wa kuwa Mtume M hakuja msikitini kwa sababu hakuwa na kanzu. 
Jambo hili liliwafanya watafakari sana juu ya ukarimu wa Mtukufu 
Mtume M- 

Umar b. Abdulaziz ambaye alipewa heshima ya kuitwa khalifa 
wa tano wa Uislamu kutokana na uchamungu na uadilifu wake ali- 
eleza: “Swala ya jamaa hukupeleka kwenye nusu ya njia ielekeayo 
kwa Mwenyezi Mungu. Funga huifungua milango ya kasri la Mfalme 
(Mwenyezi Mungu) na sadaka hukufikisha mbele ya Mfalme.” 

Kwa kuhitimisha, tunatakiwa kufanya kila tunaloweza kuitumia 
fursa hii tuliyopewa mwaka huu. Hatujui iwapotunaweza kufika mwe- 
zi mtukufu wa mwaka ujao. Mbali na kufunga na kuswali msikitini 
tunatakiwa pia kuyasoma Maneno Matukufu ya mwenyezi Mungu. 
Tunatakiwa kutoa sadaka kwa ukarimu kuwapa maskini. Mtukufu 
Mtume M alitueleza kuwa sadaka bora ni ile itolewayo katika mwezi 
Mtukufu wa Ramadhani. Kwa kuyaunganisha matendo haya mema 
tunapaswa kurejea kwa Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu na usafi 
wa moyo. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuwezeshe tuitekeleze 
ibada ya funga kwa namna iliyo bora. 

Ubayd b. Umeyr anasimulia: “Wanadamu watafufuliwa siku ya 
mwisho wakiwa hawana nguo, wakiwa na njaa na kiu kupita kiasi. 
Wale waliowapa chakula watu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu nao 
watalishwa, na wale waliwanywesha watu kwa ajili ya Mwenyezi 
Mungu watanyweshwa, na wale waliotoa sadaka ya nguo kwa ajili ya 
Mwenyezi Mungu watavikwa nguo. 

Mtume M anasema: “Ewe binadamu! Toa sadaka kuwapa wengi- 
ne ili nawe upate kupewa. (Bukhah, Musiim) 

Uhalisia wa sadaka unaelezewa vizuri na Rumi: 

“Mali haipungui kwa kutoa sadaka, sadaka huilinda mali isian- 
gamie. Zaka unayotoa ndio mlinzi wa mfuko wako, swala zako ndio 





Uislamu Imani Na Matendo 


mchungaji wako anayekulinda dhidi ya mbwa mwitu na matatizo 
mengine. 

Wale wanaopanda mbegu katika msimu wa kupanda huifanya 
ghala yao kuwa tupu lakini wakati wa mavuno huzirudisha mbegu 
zao mara dufu. Baada ya mtu kuikausha ghala yake hupata faida ya 
maghala mengi yaliyojaa. Kwa upande wengine, ngano isipopandwa 
na ikaachwa ghalani, viroboto, minyoo na panya huitafuna.” 

Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Our’an Takatifu: 

“Toeni katika tulicho kupeni kabla hayajamfikia mmoja wenu 
mauti” (Munafiqun, 63:10) 

“Na wanao kusanya dhahabu na fedha, wala hawazitumii 
katika NJia ya Mwenyezi Mungu, wabashirie khabari ya adhabu 
iliyo chungu.” (Tawba, 9:34) 

Zaka na sadaka za hiari hutolewa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. 
Kwa hiyo, zinatakiwa kutolewa kwa unyenyekevu kana kwamba 
Mwenyezi Mungu ndiye anayezipokea. Mtukufu Mtume ^ anasisitiza 
nukta hii akisema: 

“Hakika, sadaka hupokelewa na mkono ya Mwenyezi Mungu 
kabla ya kupokelewa na mkono ya masikini. (Mwenyezi Mungu ndi- 
ye anayeanza kuipokea na kisha humpatia maskini). (MunawT, Kanz 
al-Haqaiq) 

Hadith ifuatayo pia inabainisha jambo hili: Mtume M anasema: 

“Mwenye kutoa sadaka iliyo sawa na tende iliyopatikana kwa 
pesa iliypatikana kwa uaminifu - kwa maana Mwenyezi Mungu hupo- 
kea sadaka iliyopatikana kwa uaminifu - Mwenyezi Mungu huichukua 
kwa mkono Wake wa kuume na kisha huzikuza thawabu zake, kama 
mmoja wenu amkuzavyo farasi wake mdogo, kiasi kwamba huwa 
kubwa kama mlima.” (Bukhari, Juzuu 2, Kitabu 24, namba491) 

Umuhimu wa sadaka pia umesisitizwa na Our’an Tukufu kwa 
maana aya inasistiza kuwa Mwenyezi Mungu ndiye anayeipokea sa- 
daka hiyo: 





MWEZIMTUKUFU WA RAMADHANI NA KUFUNGA 


“Je! Hawajui ya kwamba Mwenyezi Mungu anapokea toba ya 
waja wake, na anazikubali sadaka, na kwamba Mwenyezi Mungu 
ni Mwingi wa kupokea toba na Mwenye kurehemu?” (lawba, 
9:104) 

Hivyo, muumini anatakiwa kuwa mwangaiifu sana wakati wa ku- 
toa sadaka. Qur;an Tukufu inaeiezea maadiii ya utoaji sadaka katika 
aya ifuatayo: 

“Enyi mlio amini! Msiharibu sadaka zenu kwa masimbulizi 
na maudhi, kama anaye toa mali yake kwa kuwaonyesha watu, 
wala hamuamini Mwenyezi Mungu wala Siku ya Mwisho.” (Baqara, 
2: 264) 

iii kuepuka masimbuiizi na maudhi, mawaiii wa Mwenyezi Mungu 
husimama wima mbeie ya maskini na kutoa sadaka yao kama ishara 
ya soni. Nabii Suiaiman akuuacha moyo wake utekwe na utajiri 
wa kidunia, akaondosha moyoni mwake aina zote za mapenzi ya 
dunia. Aiikuwa akiwatembeiea maskini na kuketi kwa furaha. Aiikuwa 
akisema kuwa fagiri huendana na fagiri. Kwa namna hiyo aiionyesha 
staha kubwa iicha ya utajiri mkubwa aiiokuwa nao. Kwa hakika aiiie- 
iewa maana ya aya isemayo: 

“Enyi watu! Nyinyi ndio wenye haja kwa Mwenyezi Mungu, 
na Mwenyezi Mungu ndiye Mwenye kujitosha, Msifiwa.” (Fatir, 
35:15) 

Siku moja tajiri mmoja mwenye jeuri aiimuuiiza kwa nini aiipenda 
kuketi pamoja na maskini: 

“Kwa nini unasuhubiana na maskini na kuia pamoja nao?” 

Nabii Suiaiman akamjibu: Ninawapenda waie ambao nyoyo 
zao zina utajiri japokuwa ni maskini kwa maii.” 

Jagi ia maji iinapokuwa iimefungwa kwenye mdomo, iinaweza 
kusafiri baharini kwa maiii kadhaa biia kuzama. Vivyo hivyoo, moyo 
wa Mwisiamu, unapojazwa upendo wa Mwenyezi Mungu na kufung- 
wa dhidi ya matamanio ya nafsi, unaweza kuishi katika dhoruba za 
bahari ya kidunia. Hufikia kwenye vituo vya juu biia kuzama katika 
mitego ya hadaa ya dunia. 





Uislamu Imani Na Matendo 


Moyo wa Mwislamu unapojazwa kwa ukarimu, huruma, staha na 
upendo hatuwezi kulaghaiwa na hadaa za ulimwengu na huweza ku- 
fika vituo vya juu kwa roho yake. Mapambo ya dunia hukosa thamani 
mbele ya macho ya nafsi. Kitu pekee kinachotakiwa ni kuujaza moyo 
kwa upendo na maarifa ya Mwenyezi Mungu na katika namna am- 
bao anaweza kupaa katika anga za upendo wa Mwenyezi Mungu. 


Katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna usiku mmoja maalu- 
mu uitwao Lailat-ul-Qadr (Usiku wenye cheo) ambao unapaswa ku- 
tumika kwa ajili ya kumuabudu Mwenyezi Mungu. Ni muda maalumu 
ambapo Mwenyezi Mungu hutawanya rehma zake juu ya ummah 
wa Muhammad M- Katika usiku huu, Mwenyezi Mungu huwajaalia 
Waislamu hazina za kiroho. Kwa sababu ya thamani yake kubwa, 
Mwenyezi Mungu Mtukufu aliteremsha sura inayoitwa Surat al - Qadr. 
Ni ukumbusho ambao Mwenyezi Mungu aliubakisha kutoka zama za 
Mtume M kwa ajili ya wanaofanya juhudi kuufikia ukweli wa kiroho na 
kwa wale wanaotaka kupata rehma na maghfirah. 

Mtume M anasema: “Wale wanaokesha usiku huu kwa kumua- 
budu na kumtumikia Mwenyezi Mungu, wakiwa wanaiamini thamani 
na utakatifu wake, watafutiwa dhambi zao za nyuma isipokuwa wale 
wanaovunja haki za waja wenzao.” (Bukhari, Musiim) 

Tunaweza kulifikia jambo hili pale muumini anapoitakasa nafsi 
yake dhidi ya maovu kama vile unafiki, jeuri, kiburi, na akautumia 
muda huu kwa matendo mazuri kama vile kufunga, kuswali na kutoa 
sadaka. Tukihitimu mafunzo yetu ya kiroho katika shule ya mwezi 
Mtukufu wa Ramadhani kwa mafanikio, basi tutakuwa tumefaulu ku- 
pata digrii ya kusherehekea Eid - ul - Fitr, swala na sikukuu mwishoni 
mwa mwezi. 


Sisi ni wasafiri kwenye njia ya kiroho ili kufikia ukweli. Siku moja 
tutazipita nyenzo tulizo nazoleo au zitachukuliwa kutoka kwetu. 
Iwapo tutashindwa kutumia fursa hizi hatimaye tutajutia siku na fursa 
tulizopoteza. 





MWEZIMTUKUFU WA RAMADHANI NA KUFUNGA 


Siku za Mwezi wa Ramadhani ni siku za kusamehewa na ku- 
kombolewa na moto wa jahannam. Kutokana na hali hii, mwezi wa 
Ramadhani unapopita, waumini wema hulia kwa huzuni. Lakini, 
Mwenyezi Mungu, hutulipa kwa sikukuu ya Eid kama thawabu kwa 
uvumilivu wetu, funga yetu na matendo mengine ya kheri. 

Tunamuomba mwenyezi Mungu ayafanye maisha yetu yote 
kuwa Ramadhani na asubuhi yetu huko akhera kuwa Eid na sikukuu 
na karamu yetu. 

Amiin. 





YALIYOMO 


Uislamu Na Asili Yake Tukufu / 9 

Nguzo Tano Za Uislam.29 

Imani Na Nguzo Zake / 35 

I. Kumuammi Mwenyezi Mungu.42 

II. Kuammi Malaika.75 

III. Kuammi Vitabu Vya Mwenyezi Mungu.77 

IV. Kuammi Mitume.79 

V. Kuammi Akhera.90 

VI. Kuammi Qadari.99 

1. Vitendo Visohiari /Lazima.101 

2. Matendo Yatokanayo Na Utashi / Hiari:.105 

Pengele Viwili Vya Imani.113 

Maneno Yenye Uzito Mkubwa 

Kwenye Mizani (Siku Ya Kiyama).121 

Tamko La Imani Wakati Wa Pumzi Ya Mwisho.125 

Mwombezi Mkuu.127 

Nguvu Ya Tamko La Imam.129 

Matendo Yanayoharibu Tamko La Imani.132 

Swala (Salat /Namaz) /135 

Maandalizi Kwa Ajili Ya Swala.142 

Shuruti Za Swala: Unyenyekevu (Khushu).144 





















Yaliyomo 

Swala Ya Mtume ^.158 

Swala Za Wale Waliotutangulia.159 

Katika Uislamu.159 

Swala Tano Za Faradhi.163 

Swala Za Fliari (Sunnah).167 

Swala Ya Jamaa.178 

Swala Kama Kimbilio La Kipekee.182 

Kudumisha Swala.186 

Swala Inayoswaliwa Bda Khofu.187 

Wale Wanaojiweka Mbali Na Swala.189 

Swala Ni Nyenzo Ya Upambanuzi.191 

Mukhtasari.193 

Wudhu, Kuoga (Ghusli), Kutawadha Kwa Kutumia Mehanga 
Au Ardhi (Kutayammam) Yanapokosekana Maji.194 

Tabia NZuri Katika Sala.201 

Zaka Na Infaq (Kutoa Sadaka) / 203 

Sheria Muhimu Za Utoaji Zaka.225 

‘Ushr.230 

Adabu Za Kutoa.241 

Masharti Ya Zaka.248 

Watu Wanaotakiwa Kupewa Zaka:.248 

Hijja/251 

Ujenzi Wa Ka’aba.268 

Mwezi Mtukulu Wa Ramadhani Na Kufiinga.285 



























